Digitized  by  the  Internet  Archive 
in  2015 


https://archive.org/details/hanescymanfadwyrOOdavi 


ALLEN  COUNTY  PUBUC  LIBRARY 


833  0 


8 5030 


GENEOLOCY 

974.8 

DE83H 


PARCH.  HUGH  DAVIES, 


Scranton , Pa. 


HANES 


CÍMANFA  DWYREINBARTH 

PENNSYLV  AN/A, 

1845-1896 . 


GAN  Y 


PARCH.  HUGH  D A V IES, 

SCRANTON,  P A. 


UTICA,  N.  Y. 

TH0MA3  J.  GRIFFITHS,  SWYDDFA  Y “DRYCH,”  131  GENE3EE  ST. 

1898. 


Allen  Coimty  Pubiic  Lìbrarÿ 
900  Webster  Street 
PO  Box  2270 

Fort  Wayne,  IN  46801-2270 


RHAGYMADRODD. 


Casglwyd  yr  Hanes  tLwn  ar  gais  y Gymanfa  yn  Nwyrein- 
barth  Pennsylvania.  Cymeradwywyd  yr  amcan  gan  y Cyf- 
arfodydd  Dosbarth,  Gogleddol  a Deheuol.  Tr  oedd  teimlad 
am  weled  rhyw  grynodeb  o hanes  yr  enwad  yn  ffynu  er's 
'llawer  o flynyddoedd.  Yr  oedd  y Parch.  Joseph  E.  Davies, 
D.  D.,  wedi  cychwyn  gwneyd  hyn,  ac  wedì  ysgrifenu  cryn 
lawer  ar  y mater.  Yr  oedd  ef  yn  gydnabyddus  bersonol  â 
phersonau  ac  amgylchiadau  er  yn  foreu  yn  ein  hanes;  a bu- 
asai  yn  fantais  fawr  i ni  gael  gweled  ei  ysgrif  er  gwneyd 
adroddiad  cywir;  ond  gan  nad  oedd  hyny  yn  gyraeddadwy, 
yr  oedd  yn  rhaid  i ni  ymlwybro  yn  milaen  fel  y gallem,  a 
gw'eithio  â’r  defnyddiau  oedd  o fewn  ein  cyraedd. 

Nid  oeddi  genym  yr  un  cynllun  i’w  efelychu,  ac  nid  oedd 
hyny  chwaith  yn  angenrheidiol,  oblegid  fod  y defnyddiau 
yn  llunio  eu  ffurf,  yn  ol  fel  y maent  yn  dwyn  perthynas  â 
gwahanol  gyfnodau.  Bywyd  yn  egluro  ei  hun  ydyw  hanes- 
iaeth;  ac  mae  pob  bywyd  yn  llunio  ei  ffurf  ei  hun.  Ni  am- 
canwyd  at  unrhyw  orwychder  mewn  iaith  na  chyraedd  teil- 
yngdod  llenyddol  uchel — dim  ond  adrodd  stori  syml,  beth 
a wnaeth  y tadau  fu  yn  cychwyn  ac  yn  llywio  yr  aehos  yn 
mlaen  trwy  anhawsderau  mawrion,  o’r  dechreu  hyd  yn  bres- 
enol.  Ni  ysgrifeniT  dim'  yn  deilwng  o honynt  fel  dynion  "o 
ffydd  ac  ymroddiad  ar  goflyfrau  y ddaear,  ond  fe  ysgrifen- 


IV 


RHAGY MADRODD . 


wyd  llyfr  cO'ffadwriaeth  g.er  bron.  Duw  am  danynt,  fel  rhai 
oedd  yn  meddwl  am  ei  enw  Ef.  Yr  ydym  yn  credu  na  fu 
brodyr  mwy  ffyddlawn,  ymdrechgar  ac  ymroddgar  mewn 
unrhyw  gylch  Cymianfaol,  nac  egiwysi  wedi  costio  mwy  o. 
lafur  ac  aberth,  ar  ran  y rhai  oedd  yn  arwain,  nag  eglwysi 
cyleh  y Gymanfa  hon. 

Diameu  y bydd  y beirniaid  yn  gweled  diffygion  lawer  yn 
y llyfr  hwn — gormod  mewn  rhai  pethau,  a rhy  fach  mewn 
pethau  eraill ; a di.chon  fod  personau  mewn  rhai  parthau  o’r 
wlad  etO'  yn  fyw  yn  cofio  amgylchiadau  yn  fwy  cywir.  Ar 
gyí'er  hyn  nid  oes  genymi  ondì  hysbysu  na  ddarfu  i ni  ar- 
bed  trafferth  na  thrau.l  er  cael  adroddiad  cywir  am.  bob  lle. 
Ysgrifenwyd  rhai  ugeiniau  o>  lythyrau  i wahanoi  harthau 
o’r  wlad  ar  wahanol  faterion,  a gwnaed  y goreu  allem,  yn 
oi  y defnyddiau  ddaeth  i law.  Gwir  y gwneir  sylw  o’r  un 
materion  fwy  nag  unwaith,  ond  mae  yn  angenrheidiol  cofio 
fod  baner  cant  o flynyddoedd  yn  dymor  lied  faith,  a.c  mae 
yr  un  mater  yn  gwisgo  gwedd  wahanoi  mewn  gwahanol 
adegau,  mewn  cysylitiadau  newyddion,  ac  yn  nwylaw  gwa- 
hanol  ddynion. 

Diymunir  cydnabod  ein  bod  yn  ddyledus  i’r  “Cÿfaill”  a.m 
y defnyddiau  a’r  man.ylion  ami  hanes  y Cymanfaoedd.  Maa 
y cyfroiau  cyntaf  yn  drysor  anmhrisiadwy  i’r  hanesydd  ar 
y materion  hyn;  ac  ychydig  sydd  yn  fyw  yn  awr  yn  fedd- 
ianol  arnynt.  Yr  oeddid  wedl.  parotoi  rhai  penodau  eraill 
ar  wahanol  faterion,  ond  gan  fod  y Gymanfa  wedl  pender- 
fynu  maint  a phris  y llyfr,  yr  oedd  yn  rhaid  eu  gadaei  all- 
an,  a t.halfyru  llawer  ar  hwn. 

Dymunir  cydnabod  gwasanaeth  caredig  y brodyr  fu,  trwy 


RHAGYM ADRODD . 


V 


benodíad  y Cyfarfodydd  Dosbarth,  yn.  ffyddlawn  i gasglu 
hanes  yr  eglwysi,  ysgrifau  y rhai  a ddcdwyd  i fewn  yn 
gyflawn,  neu  yn  agos  felly,  yn  yr  hanes.  Newidiwyd  ffurf 
ac  arddull  eraill,  gan  ychwanegu  atynt,  er  gwneyd  yr  hanes 
lleol  yn  fwy  cyflawn  a mianwl — y Parch.  W.  J.  Lewis  dros 
Carbondale;  y Parch.  W.  B.  Morgans  dros  Blahely;  Mr. 
David  James  dros  Olyphant;  Mr.  W.  G.  Price  dros  Provi- 
dence;  Mr.  Daniel  Mcses  yn  Hydle  Park;  Mr.  J.  S.  Davies  yn 
Bellevue;  Mr.  David  Harris  yn  Taylor;  Mr.  Lewis  S.  Jones 
yn  Wilkesbarre;  Mr.  H-enry  G.  Williams  yn  Plymouth;  y 
Parch.  Hugh  Hughes  dros  Ashley;  Mr.  John  0.  Jones  drcs 
Sugar  Notch;  a Mr.  John  Griífiths  yn  Nanticoke.  Yn  y 
Dosbarth  Deheuol,  bu  y brodyr  canlynol  hefyd  yn  ffydd- 
lawn  i anfon  ysgrifau:  Paroh.  H.  F.  Williams,  West  Ban- 
gor;  Mr.  David  Williams,  Pottsville;  Parch.  J.  W.  Morris, 
Slatington;  Mri.  D.  J.  EYans,  Bangor:  GrifRth  Thomas, 

Wind  Gap;  a William  Davies,  Shenandoah.  Am  y llecedd 
eraill,  nid  oedd  gan  y Casglydd  ond  dibynu  ar  y coínodion, 
personau  a hanesio-n  cedd  yn  adnabyddus  iddo.  Yr  oedd 
casglu  yr  hane-s  geir  yn  y tu  dalenau  canlyn-ol  i ni  yn  Uafur 
caria-d,,  am  ein  bod  yn  dyfod  i gyffyrddiad  a chymeriadau 
gwir  werthfawr  a chrefydd-ol  fu,  ac  y sydd  eto,  yn  byw  yn 
ein  mys-g.  Hyd-erwn  hefyd  y bydd  ei  ddarlleniad  yn  sym- 
byliad  i eraill  fod  “yn  ddylynwyr  i’r  rhai  trwy  ffydd  ac 
amynedd  syd-d  wedi  etifed-du  yr  addewidion.’’ 


Y CASGLYDD. 


I 


I 


CYNWYS/AD. 


,1  i Tu  dal. 

Rha.gymudrodd  3 

Rhagarweiniad  17 

PENOD  I. 

Parch.  William  Rowlands,  D.  D 23 

PENOD'  II. 

Ein  Cymanfaoedd  31 

1.  Cymanfaoeddi  Undehol  32 

2.  Y Gymanfa  Gorfforedig,  1842-1853 — Ei  Hames  a’i 

Gweithrediadau  33 

1.  Gyda  Golwg  ar  y Weinidogaeth,  Mewn  Derhyn 

ac  Ordeinio 46 

2.  Diogelu  Eiddo  y Cyfundeb  48 

3.  Arolygu  yr  Achos  lle  Cynelid  y Gymanfa  51 

4.  Yr  Achos  Cenadol  53 

5.  Undeb  a’r  Presbyteriaid  55 

6.  Dyfarniadau  ar  Faterion  Achlysurol — (aj  Ym- 

gyfreithio.  (b)  Claddu  ar  y Sabboth.  (c) 
Cadwraeth  y Sabboth.  (d)  Odyddiaeth.  (e) 
Dirwestiaeth  60 

7.  Cymeriadau  Annheilwng  63 


VIII 


CYNWYSIAD. 


PENOD  III. 

Y Gymanfa  Dalaethol— Ei  Hanes — Y Gyfres  Gyntaf, 

1845-1858  

Ei  Phenderfyniadau  

(a)  Gyda  Golwg  ar  y Gymanfa  

(b)  Arolygiaeth  ar  yr  Achos  lle  Cynelid  y Gymanfa 

(c)  Arolygiaeth  ar  Feddianau  y Cyfundeb  

(d)  Yr  Achos  Cenadol  

(e)  Y Brodyr  Ddechreuodd  Bregethu,  ac  a Dderbyn- 

iwyd  i’r  Gymanfa  yr  adeg.  Hon  

(f)  Y Rhai  a Dderbyniwyd  Trwy  Lythyrau  

( g ) Yr  Ordeiniadau  

(h)  Achosion  o Ddysgyblaeth  

(i)  Materion  Cyfeillachau  

(j)  Llyfr  Hymnau  

PENOD  IV. 

Y Gymanfa  Dalaethol— Ei  Hanes— Yr  Ail  Gyfres,  1859- 

1896  

1. — Trefniadau,  Penderfyniadau,  &c 

Gyda  Golwg  ar  Godi  Pregethwyr  

Rheolau  Neillduol  

(a)  Ymadawiad  Brodyr  at  Enwadau  Eraili  

(b)  Pwnc  i Bregethu  Arno  

(c)  Y Gweinidog  i Fod  yn  Bresenol  Gyda’r  Swydd- 

ogion,  &c 

(d)  Cyhoeddiadau  Brodyr  Dyeithr  

(e)  Cred  Lythyrau  

(f)  Hawliau  Dysgyblaethol  

(g)  Gweinyddu  Dysgyblaeth  


65 

66 

71 

72 

75 

76 

78 

79 

80 

82 

83 

84 

86 

92 

94 

97 

97 

98 

98 

98 

98 

99 

99 


CYNWYSIAD. 


IX 


(h)  Pwy  Sydd  a Hawl  i Bleidleisio  3.00 

(i)  Priodasau  An'ghyfreithlawn  100 

(j)  Purdeb  yr  Areithfa  Gysegredig  101 

(k)  Chwareuyddiaethau  101 

(l)  Angladdau  ar  y Sabboth  103 

(m)  Newidiad  y Ehill  o Ddewls  Swyddogion  103 

2.  Y Weiniidogaeth  103 

(a)  Haelfrydedd  103 

(b)  Magu  Dynion  Ieuainc  104 

(c)  Bugeiliaeth  105 

3.  Addysg  107 

4.  Undeb  a’r  Presbyte'riaid  112 

5.  Y Gymanfa  Gyffredinol  114 

6.  Prynu  y “Cyfaill”  116 

7.  Yr  Achos  C'enadol  118 

8.  Yr  Achos  Dirwestol  121 

9.  Ha-nes  yr  Eiiwad  123 

10.  Achos  y Capelau  126 

11.  Cronfa  Hen  Weinidogion  130 

12.  Y Brodyr  Dderbyniwyd  yn  Aelodau  o’r  Gymanfa  . . 131 

13.  Ordeiniadau  132 

14.  Y Brodyr  Dderbyniwyd  trwy  Lythyrau  136 

15.  Y Brodyr  Dderbyniwyd  i Eásteddiad  137 

16.  Ymadawodd’  Trwy  Lythyrau  140 

17.  Achosion  o Ymrafael  a Dys.gyblaeth  143 

PENOD  V. 

Cyfarfod  y Dosbarth  Gogleddol  146 

1.  Achosion  ein  Haddoldai  151 


X 


CYNWYSIAD. 


2.  Rheolau  a Phenderfynladau  Gyda  GoJwg  ar  Drefn 

y Cyfarfod  156 

Rheolau  Gyda  Golwg  ar  Flaenoriaid  161 

3.  Y Weinidogaeth  168 

1.  Cyflenwi  yr  Eglwysi  a Gweimidogaeth  168 

2.  Codi  yr  Eglwysi  i fwy  o Weithgarwch  169 

3.  Mesurau  i Godi  Brodyr  i’r  Weinidogaeth  170 

4.  Dwyn  yr  Ymgeiswyr  i Sylw  yr  Eglwysi  171 

5.  Eu  Cyflwyno  i’r  Bwrdd  Addysg  171 

4.  Y Brodyr  Ddechreuodd  Bregethu  o Fewn  Cylch  y 

Dosbarth  Hwn 172 

5.  Y Brodyr  Gyflwynwyd  i’r  Gymanfa  177 

6.  Y Brodyr  Gyflwynwyd  i’w  Hordeinio  178 

7.  Y Brodyr  Dderbynlwyd  yn  Flaenoriaid  182 

8.  Rhyddhawyd  o’r  Swydd  Ddiaconaidd  186 

9.  Derbyniwyd  Trwy  Lythyrau  ac  ar  Wahoddiad  ....  186 

10.  Ymadawodd  Trwy  Lythyrau  188 

11.  Addysg  189 

12.  Yr  Achos  Cenadol  190 

13.  Dirwest  192 

14.  Yr  Ysgol  Sabbothol  194 

15.  Chwareuyddiaethau  196 

16.  Materion  o Ymrafael  a Dysgyblaeth  198 

PENOD  VI. 

Y Parch.  John  Davies.  Blakely  201 

PENOD  VII. 

Hanes  Eglwysi  y Dosbarth  Gogleddol  208 

1.  Carbondale  208 


CYNWYSIAD. 


XI 


2.  Blakely  215 

3.  Cymru  Newydd  219 

4.  Scranton  222 

5.  Bellevue  228 

6.  Hyde  Park  240 

7.  Pittston  248 

8.  Wilkesbarre 253 

9.  Plymouth  272 

10.  Olyphant  281 

11.  Providence  286 

12.  Jermyn  (Rushdale)  289 

13.  Grand  Tunnel  293 

14.  Bangor,  Northampton  Co 296 

15.  Slateford  299 

16.  Warrior  Run  300 

17.  Ashley  302 

18.  jyioosic  306 

19.  Avoca  307 

20.  Taylorville  (Feltsville)  308 

21.  Nanticoke 311 

22.  Sngar  Notch  314 

23.  Rolling  Mill  Hill  318 

24.  Miners  Mills  320 

25.  Edwardsdale  328 

PENO'D  VIII. 

Hanes  Eglwysi  y Dosbarth  Deheuol  330 

1.  Pottsville,  St.  Clair  a Minersville  330 

2.  Summit  Hill  344 


XII 


CYNWYSIAD. 


3.  Buck  Mouutaiu  

4.  Tamaqua  

5.  Beaver  Meadow  

6.  Hazleton  

7.  Bloomsburgh.  

8.  Jauesville  

9.  Allentown  

10.  Slatington  

11.  Danville  

12.  West  Bangor  

13.  Shamokin  

14.  Da.nielsville  

15.  Shenandoah  

16.  Wind  Gap  

17.  Lambertville  

18.  Philadelphia  

Gweithrediadau  y Cyfarfcd  Dosbarth  hwn  er  Llwyddo 

yr  Achos  o Fewn  y Cylch  

1.  Y Cyfarfod  Dosbarth  

2.  Penderfyniadau  y Cyfarfod  Gyda  Golwg  ar  y 

y Gymanfa 

3.  Penderfyniadau  Gyda  Golwg  ar  yr  Eglwysi  . . . 

4.  Rheolau  Gyda  Golwg  ar  Bregethwyr  

5.  Gyda  Golwg  ar  Aelodau  Eglwysig  

6.  Gyda  Golwg  ar  Swyddogion  Eglwysig  

7.  Gweithrediadau  y Cyfarfod  Dosbarth  Gyda  Gol- 

wg  ar  Bregethwyr  a Gweinidogion  

8.  Gyda  Golwg  ar  y Weinidògaeth  

9.  Ei  Weithrediadau  Gyda  Golwg  ar  Feddianau  y 

Cyfundeb  


348 

348 

348 

349 

350 

351 

351 

354 

360 

367 

372 

375 

379 

382 

384 

385 

394 

396 

401 

403 

405 

405 

406 

408 

420 

422 


CYNWYSIAD. 


XIII 


lOr  Yr  Achos  Cenadol  425 

11.  Ymweliadau  a’r  Eglwysi  426 

12.  Achosion  Dysgyblaeth  428 

13.  Chwareuyddiaethau  431 

14.  Dirwest  432 

15.  Yr  Ysgol  Sabbothol  432 

16.  Llythyrau  Cymeradwyaeth  433 

17.  Y Cyfarfod  Dosbarth  ac  Eglwys  New  York  . . 435 

PENOD  IX. 

Nodion  Bywgraffyddol. 

Rhan  1,— Gweinidogion  a.  Phregettiwyr  y Cylch  437 

Rhan  2. — Ein  Blaenoriaid,  &c 466 


RHA6ARWEINIÄI}. 


MAE  yr  enwacl  Cymreig  a adnabyddir  wrtb  yr  enw  Meth- 
oclistiaid  Calflnaidd  wedi  cychwyn  er’s  160  o flynydd- 
oedd  bellach,  ac  wedi  tyfu  mswn  nerth  a dyìanwad,  nid  yn 
unig  yn  Nhalaeth  fechan  Cymru,  ond  yn  America,  Awstral- 
ia,  ac  yn  India'r  Dwyrain  fe  deimlir  ei  ddylanwad.  Natur- 
iol  y gofynir,  O ba  le  y daeth,  a pha  gyfrif  sydd  i’w  roddi 
am  dano?  E'in  hateb  ydyw,  ei  fod  yn  gynyrch  yr  adfywiad 
crefyddol  a ddechreuodd  yn  gynar  yn  y ddeunawfed  ganrif, 
yn  Lloegr,  Scotland  ac  Amierica,  ac  a adwaenir  mewn  han- 
esiaeth  wrth  yr  enw  "Yr  Adfywiad  Methodistaidd.” 

Yn  1729  mae  ychydig  o efrydwyr  yn  Ngholeg  yr  Iesu, 
Rhyaycham  (tua  15  mewn  nifer),  yn  ymgynull  at  eu  gilydd 
amryw  weithiau  yn  yr  wythnos,  i ddarllen  y Beibl,  ac  ym- 
ddyddan  am  bethau  crefyddol.  Wedi  deall  amcan  eu  cyd- 
gyfarfyddiad,  mae  eu  cydefrydwyr  yn  dechreu  gwatwar,  a.’u 
galw  yn  “Sacramientwyr,”  “Y  dosbarth  duwiol,”  ac  oblegid 
eu  harferion  rheolaidd,  trefnus,  gyda’u  hefrydiau  a’u  dull  o 
fyw— “Methodists,”  from  the  word  method,  or  mode  of  life. 
Dyma  darddiad  yr  enw,  ac  yn  yr  ystyr  hwn  mabwysiadodd 
y diwygiwr  ef,  fel  un  oedd  yn  cyfleu  syniad  cywir  am  da.n- 
ynt,  fel  rhai  oedd  yn  dysgu  ac  yn  bucheddu  yn  ol  gair  Duw, 
Wrth  yr  enw  hwn  yr  adnabyddid  y.  symudiad  yn  Lloegr; 
ac  wedi  i Whitefield  a Wesley  fethu  cytuno  o ran  eu  gol- 
ygiadau,  a chydweithio,  mae  dylynwyr  Whiteôeld- yn  galw 
eu  hunain  “Calvinistic,”  neu  “Whitefleld  Methodists,”  ac 
mae  cîylynwyr  Wesley  yr  un  m.odd  yn  galw  eu  hunain  yn 
“Fethodistiaid.” 

Yn  yr  ystyr  uchocl  y daeth  yr  enw  i ymarferiad  yn 
Nghymru  hefyd.  Nid  ydym  yn  gwybod  fod  un  Gymanfa 
wedi  mabwysiadu  yr  enw  yn  ffurfiol,  oncl  yr  oeddynt  yn  cael 


18 


RHAGAB.  WEINIAD. 


eu  hadnabod  fel  rhai  o©dd  yn  amcanu  byw  yn  dduwiol,  jrn 
ol  y Beibl,  a’u  gwatwar  fel  “pengryniaid”  a “Methodist- 
iaid,”  a thyfodd  yr  enw  yn  naturiol  o’r  amgylchiadau  hyn; 
ac  yn  yr  ystyr  hwn  yr  cedd  ein  tadau  yn  falch  o’r  enw  ac 
yn  amcanu  byw  yn  deilwng  o hono. 

Nid  oedd  unrhyw  gysylltiad  uniongyrchol  rhwng  Calfin 
a’r  symudiad  hwnw  yn  Nghymi’u,  ac  ni  ddarfu  ein  tadau 
fabwysiadu  golygiadau  Oalfin  yn  ffurfiol,  na’i  gydnabod  yn 
dad  iddynt;  er  hyny  cydnabyddwn  yn  rhwydd,  ac  nid  oes 
arnom  gywilydd  cydnabod  ein  bod  o’r  un  farn  ag  ef. 
Oblegid  amgylchiadau  nad  allwn  fanylu  arnynt  yma,  yr  yd- 
ys  wedi  mabwysiadu,  neu  yn  hytrach  gadw,  yr  enw  hwn  fel 
un  cysegredig  yn  ei  gysylltiad  â’r  symudiad  crefyddöl  yn 
Nghymru  yn  yr  adeg  a nodwyd.  Mae  yn  sicr  genym  na  fu 
diwygiad  cyffeiyb  i’r  “Adfywiad  Miethodistaidd”  ynhanesyr 
eglwys  er  dyddiau  yr  Apostolion.  Yr  oedd  yn  gydamserol 
mewn  gwahanol  wledydd,  ac  nid  oblegid  eyd-ddealltwriaeth 
rhwng  arweinwyr  y symudiad,  nac  ychwaith  wybodaeth 
am  eu  gilydd.  Yr  oedd  tân  dwyfol  yni  yn  goddeithio  y 
gwahanol  wledydd,  ac  yn  cynyrchu  yr  un  effeithiau  ar  fedd- 
yliau  dynion,  a chyfniewidiad  cyffelyb  yn  eu  hanes.  Tyb- 
iwn  hefyd  fod  Cymru  wredi  teimio  dylanwadau  mwy  grymus 
nag  un  wlad  arall,  a pharhaoidd  o ran  ei  effeithiau  bron  yn 
ddidor  am  40  mlynedd. 

Ni  chyffyrddodd  y diwygiad  Protestanaidd  fu  yn  cynyrfu 
gwledydd  cyfiandir  Eíwrop  â Chymru,  ac  ni  chodwyd  yno 
un  diwygiiwr  o hjncdrwydd  yn  yr  adeg  hon;  ond  mae  y 
“Biwygiad  Methodistaidd”  yn  ysgwyd  Cymru  benbaladr,  ac 
o hyny  yn  mlaen  mae  di'wygiad.au  gi*ymus  yn  dylyn  eu  gil- 
ydd  am  yn  a.gos  i gan’  mlynedd.  Newidiwyd  agwedd  foesol 
y genedl,  a darostyngwwd  hen  a.rferion  llygredig  oedd  wedi 
gwreiddio  yn  y wlad  er  ys  oesoedcl,  a dygwyd  miloedd  law- 
er  o’n  cydwladwyr  i dderbyn  yr  efengyl,  ac  i gysegru  eu 
hune.in  yn  gwbl  iddi. 

Plant  y diwygiadau  byn  ddechreuodd  sefydliaclau  Cymreig 
America.  Rhai  o ddychweledigion  diwygiad  Beddgelert,  ac 
yn  enwmdig  diwygiadau  1848-9.  a ymfudodd  i New7  York: 


RHAGARWEINIAB. 


19 


Ohio,  Wisconsin  a Pennsylvania,  lawer  o honynt.  Daethant 
yma  yn  llawn  o sel  a brwdfrydedd  i sefydlu  achos  i’r  Gwar- 
•edwr  yn  mhob  man  y trigianent,  yn  nghanol  coedwigoedd, 
ac  ar  wastad-diroedd  America.  Gwaith  y rhai  hyn,  a’u 
holynwyr,  yr  amcenir  ei  osod  ger  bron  y darllenydd  yn  yr 
hanes  hwn.  Dymunwn  ddweyd  wrth  holl  Fethodistiaid 
Pennsylvania  na  wyddom  am  un  corff  o bobl  wedi  cael 
etifeddiaeth  miwy  gogoneddus  na  hwy. 

Howell  Harries  cedd  offeryn  cychwynol  y diwygiad,  ond 
Daniel  Rowlands  oedd  ei  arwr  fel  pregethwr;  ond  y Parch. 
Thomas  Charles  o’r  Bala  oedd  duwinydd  y diwygiad,  llun- 
iwr  a threfnydd  rheolau  yr  enwad  Methodistaidd.  Efe  oedd 
y pen  saer  celfydd  a osododd  yr  adeilad  ar  sylfaen  gadarn. 
Efe  luniodd  erthyglau  y Cyffes  Ffydd,  a’n  Rheolau  Cyman- 
faol,  ac  a osododd  arferion  y Cyfundeb  mewn  trefn;  ac  yr 
ydym  yn  fwy  dyledus  iddo  ef,  fel  offeryn,  am  y wedd  a 
welir  amom,  na  neb  arall. 

Drychfeddwl  sylfaenol  Methodistiaeth  ydyw  undeb  ac  ar- 
olygiaeth  (unity  and  supiervision).  Paham  y cymerodd  y 
ffurf  hon,  gan  nad  oedd  yn  ffrwyth  cynllun  na  rhagfwriad 
blaenorol,  nid  oes  genym  ond  ateb  eto,  mai  dyma  y ffurf  y 
gwelodd  Duw  yn  dda  egluro  ei  feddwl  trwy  deimlad  ac  ew- 
yllys  ei  bobl  yn  Nghymru.  Ar  yr  un  pryd,  mae  yn  hollol 
njaturio'l,  oblegid  mae  holl  aelodau  y corff  dynol  wedi  tyfu 
ynddo,  ac  nid  wedi  eu  cydio  wrthO'  gan  law  celfyddyd. 
Grym  bywyd  sydd  yn  ei  wneyd  yr  hyn  ydyw.  Organic 
unity,  and  unity  in  diversity,  ydyw.  Mae  i bob  aelod  ei  le 
a’i  waith  priodol  ei  hun.  Mae  yn  ysgrythyrol  hefyd,  oblegid 
mae  yn  gyfatebol  i natur  y berthymas  rhwng  Crist  a’i  eg- 
iwys  fel  organic  unity. 

Beth  bynag,  dyma  y ffurf  a gymerodd,  ac  mae  yn  cych- 
wyn  gyda’r  syniad  mai  un  corff  yw  y Methodistiaid  i fod. 
Mae  yr  hyn  ydys  yn  ei  ddweyd  yn  cyfateb  i ffaith  yn  hanes 
yr  enwad.  Dodwn  ger  bron  grynodeb  o hanes  y Gymanfa 
gyntaf,  i ddangos  mai  nid  casglu  eglwysi  a’u  cylymu  yn 
gelfyddydol  gan  allu  Cymanfa  a wnaed,  ond  tyfu  yn  un 
corff  dan  arolygiaeth  y Gymanfa  wnaeth  yr  eglwysi  Meth- 
odistaidd. 


20 


RHAGARWEINIAD. 


Dechreuodd  Howell  Harries  bregethu  yn  1735,  ac  yn  1742 
y cynaliwyd  y Gymanfa  gyntaf  yn  Watford,  a Mr.  White- 
üeld  o-edd.  y llywydd.  Y gweinidogion  yn  bresenol  oedd 
Whitefield,  W.  Williams,  Thos.  Lewis  a Henry  Davies  (Ym- 
neillduwr).  Cyngorwyr — Howell  Davies,  Herbert  Jenhins, 
Thomas  James,  James  Beaumont,  Morgan  Hughes,  John 
Morgan  Lewis,  Thomas  Williams  a Thos.  Adams. 

Penderfyniad  1.  Fod  William  Williams  i adael  y fugeil- 
iaeth  bresenol,  a myned  i gynorthwyo  Daniel  Rowlands. 

■ 2.  Fod  Herbert  Jenhins  i gynorthwyo  Howell  Harries,  ac 
i fyned  i Loegr  pan  fydd  galw  am  dano. 

3.  Fod  James  Beaumont  i olygu  dros  Sir  Faesyfed,  a John 
Jones,  John  Williams,  W’illiam  Evans,  David  Price,  Rich. 
Lewis  (Ymneillduwr),  i’w  gynorthwyo,  os  cymeradwy  gan 
y Cwrdd  Misol. 

4.  Thomas  James  i arolygu  Swydd  Frycheiniog,  hyd  afon 
y Wysg,  ac  i gael  ei  gynorthwyo  gan  Thomas  Bowen,  Ed- 
win  Bowen,  Thomas  Prosser,  Joseph  Sanders,  John  Wil- 
liams,  W.  Williams  a Roger  Williams. 

5.  Y brawd  Miorgan  Lewis  i arolygu  cymdeithasau  Dol- 
ga.r,  Cwm  Du,  Camtref  Defynog,  Lliansawel  a Llanddeusant, 
Sir  Gaerfyrddin. 

6.  Thomas  Williams  yn  olygydd  Swydd  Forganwg. 

7.  Nid  yw  y brodyr  yn  meddwl  fod  James  Tomkins  wedi 
ei  alw  i fod  yn  bregethwr;  ac  maent  wedi  penderfynu  peidio 
ei  gefnogi,  ond  ei  adael  i’r  Arglwydd. 

8.  Fod  y bro-dyr  W.  Price,  John  Butler,  Edward  Watkins,  i 
ymddangos  ger  bron  y Gymdeithasfa.  nesaf. 

’ Gwelir  ar  unwaith  fod  y Gymanfa  yn  arolygu  yr  holl 
waith,  a phenodwyd  i’r  arolygwr  uchod  reportio  y gwaith  a 
wnaeth  yr  Arglwydd  yn  eu  dosbarth,  unwaith  bob  mi-s,  i 
Mr.  Sims,  neu  Mr.  Abbot,  yn  Caerludd.  Y Gymanfa  oedd  yn 
penodi  y Cyfarfodydd  Misol,  a phwy  oec-a  i lywyddu  yn- 
ddynt. 

Felly  pan  ffurfiwyd  y “Rheolau  Dysgyblaethol,”  datgan- 
wyd  yr  un  egwyddor,  fel  gwirionedd  hanesyddol,  ac  i osod 
yr  enwad  ar  safle  gyfreithiol  y cafwyd  y Weithred  Gyfan- 


RHAGARWEINIAD. 


21 


soddiadol  yn  1826.  Calfiniaeth,  fel  yr  eiddo  Cymanfa  West- 
minster,  Dr.  Owen,  ac  eraill  o’r  hen  Anghydffurfwyr,  sydd 
yn  cael  ei  chydnahod  yn  hono.  Felly  gosodwyd  y Cyfun- 
deb  yn  un  corff,  yn  wladwriaethol,  fel  ag  yr  ydoedd  o ran 
ei  fywyd  yn  dufewnol.  Un  corff,  mewn  athrawiaeth  a dys- 
gyblaeth;  ac  felly  “Nis  gall  yn  ol  deddf  ei  natur,  oddef  un 
ymraniad  oddiwrtho  trwy  ganiatau  i rai  o’r  cymdeithasau 
sydd  yn  perthyn  iddo  i ffurfio  eu  hunain  yn  eglwysi  neill- 
duol  n.eu  anymddibynol,  na  neb  o’r  gweinidogio.n  o’r  Corff 
i weini  iddynt;’’  h.  y.,  ni  allant  gyhoeddi  annibyniaeth,  ac 
ar  yr  un  pryd  fod  yn  Fethodistiaid. 

Mae  ei  ffurf-lywodraeth  yn  meddu  mwy  o’r  elfen  Henad- 
uriaethol  nag  un  arall;  eto  miae  pob  eglwys  yn  meddu  hawl 
i lywodraethu  ei  hachosion  ei  hun,  ac  ar  yr  un  pryd  i fod 
yn  ddarostyngedig  i fam  y Cyfarfod  Misol  (neu  Gyfarfod 
Dosbarth,  fel  y dywedwn  ni).  Os  bydd  rhyw  aelod  yn  medd- 
wl  ei  fod  yn  cael  cam  yn  ei  eglwys  gartrefol,  mae  ganddo 
hawl  i apelio  am  amddiffyniad  at  lys  uwch.  Mae  hyn  yn 
cyíarfod  yr  elfen  boblogaidd;  canys  yr  eglwys,  ac  nid  y 
swyddogion,  sydd  yn  penderfynu  pob  materion  o bwys. 
Mae  cadernid  yn  perthyn  iddo  o ran  athrawiaeth,  a digon  o 
hydwythedd  i ymgyfaddasu  at  amgylchiadau  newyddion  o 
hyd.  Dyma  restr  o brif  symudiadau  Methodistiaeth: 

1735.  Howell  Harries  yn  dechreu  pregethu. 

1736.  Agor  ysgcl  yn  Trefecca,  a’i  symud  i eglwys  Tal- 
garth. 

1736.  Ffurfio  y cymdeithasau  neillduol  cyntaf. 

1736.  Harries  a Whitefield  yn  cyfaríod  yn  Bristol. 

1740.  Gweinidogion  a'r  cyngorwyr  yn  cyfarfod  i -ymgyng- 
ori. 

1742.  Y Gymanfa  gyntaf,  yn  Watford. 

1742.  Y Cyfarfod  Mis-ol  cyntaf,  yn  nhy  Jeffrey  Dafydd, 
Rhiwiau. 

1746.  Tair  mil  o gymunwyr  gan  D.  Rowlands,  a dwy  fil  gan 

Howell  Harries. 

1747.  Adeiladu  y capel  cyntaf  gan  y Methodistiaid,  yn 
Llanfairmuallt. 


22 


RHAGARWEINIAD. 


1752.  Sylfeini  adeilad  Trefecca. 

1785.  Mr.  Charles  yn  ymuno  a’r  Methodistiaid. 

1811.  Ordeinio  yn  cymeryd  lle  yn  y Bala  a Llangeitho. 
1813.  Ffurfio  cymdeithas  Clawdd  Offa. 

1823.  Cytuno  ar  y Cyffes  Ffydd. 

1826.  Casl  y weithred  gyfansoddiadol.- 
1837.  Agor  Athrofa  y Bala. 

1842.  Agor  Athrofa  Trefecca. 


PARCH,  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D, 


PENOD  I. 


PARCH.  WILLIAM  R0WLAND3,  D.  D. 


COBEITHIWN  y cydsynia  pawb  a ni,  fod  y Ue  blaenaí, 
- I'el  teyrnged  o barch,  yn  nglyn  a hanes  ein  Cyfundeb, 
yn  perthyn  i’r  Pareh.  William  Rowlands,  D.  D.  Nid  oes 
yr  un  gweinidog  ag  yr  ydym  fel  cenedl  dan  fwy  o ddyled  i 
barchu  ei  goffadwriaeth,  ac  yn  arbenig  felly  y Methodíst- 
iai-d.  Ni  ellir  ysgrifenu  hanes  yr  enwad  yn  Pennsylvania 
yn  gyflawn  a theg  heb  gymeryd  i ystyriaeth  wasanaeth  a 
defnyddioldeb  y gwas  da  hwn  i Iesu  Grist,  yn  adeiladu  yr 
aehos  o fewn  ein  Talaeth.  Elfe  oedd  ein  lad  ni  oll,  a 
gwnaeth  fwy  na  neb  arall,  a’r  oll  gyda’u  gilydd,  yn  y blyn- 
yddoedcl  cyntaf,  er  dwyn  yr  enwad  i’r  wedd  a weiwyd  arno 
gan  yr  oes  bresenol.  Etfe  oeododd  y sylfaen,  ac  ni  wnaeth 
neb  a ddaeth  ar  ei  01  ond  goruwchadeiiadu  ar  y sylfaen  a 
osodwyd  ganddo  ef.  Ysgrifenwyd  cofiant  da  am  dano,  ond 
mae  yr  argraff  ar  ein  meddwl  na  ddywedwyd  mo’r  haner, 
ac  mai  ychydig  iawn  o syniad  sydd  genym  am  waith,  gwerth 
a llafur  ei  fywyd. 

Daeth  yma,  feil  mae  yn  hysbys,  ar  alwad  eg’lwys  New 
York,  yn  1836;  ond  nid  dyn  i eglwys  yn  unig  oedd  Dr. 
Rowlands,  ond  rhodd  Duw  i Gymry  America,  ac  i’r  enwad 
hwn  yn  neillduol. 

Gânwyd  ef  yn  Llundain  Hydref  10,  1807;  ond  yr  oedd  ei 
rieni  yn  hanu  o Dregaron,  Sir  Aberteifl.  Collodd  ei  rieni 
pan  yn  ieua.nc,  ac  oblegid  yr  amgylchiadau  hyn  cymerodd 
pertlijmasau  ei-  dad,  yn  ardal  Llangeitho,  ofal  o hono,  ac 
anfonwyd  ef  i’r  ysgol  yn  Llanddewibreíì  ac  Ystrad  Meurig, 
ac  yn  ddiweddaf  at  y Parch.  John  Jones  (Glanlery),  yn 


24 


HANES  CYMANFA  DWYF.EINBAHTH  PA. 


Llangeith.o.  Yr  oedd  yn  ddysgwr  da  ag  ystyried  ei  oed  a'r 
amgylchiadau;  daeth  yn  ysgolor  gwych.  Yn  1823  bu  diwyg- 
iad  grymus  ar  grefydd  yn  yr  ardaioedd,  a theimlodd  yntau 
ddylanwadau  crefyddol  dwys,  a rho-ddodd  ei  hunan  i'r 
Gwaredwr.  Yn  fuan  wedi  hyn  aeth  i Merthyr  Tydfil  i 
Jchwilio  am  le  i gadw  ysgol,  a bu  yn  gynorthwywr  i Mr. 
William  Morris,  yr  hwn  a fu  am  fiynyddoedd  yn  ohebydd 
i’r  “Cyfaill,”  dan  yr  enw  “Cyfaill  i’r  Cyfaill.”  Yn  1825  aeth 
i Pontypool  i gadw  ysgol,  ac  i berfleithio  ei  hun  hefyd;  ac 
yma  y deehreuodd  bregethu.  Dywedir  ei  fod  ar  ei  gychwyn- 
iad  cyntaf  yn  nerthol  a dylanwadol,  a daeth  yn  fuan  yn 
hyno'd  boblo-gaidd.  Yr  oedd  megys  seren  ddysglaer  wedi 
codi  yn  y ffurfafen,  gan  wasgaru  goleuni  i bob  cyíeiria'd. 
Bu  a-m  fiwyddyn  neu  ragor  yn  Uafurio  yn  y maes  cenadol 
ar  y Goror,  gan  bregethu  yn-Saesneg.  Nid  oedd  ond  ych- 
ydig  gyda’r  Methodisti-aid  yn  medru  pregethu  yn  Saesneg 
yr  ade-g  hono;  ond  yr  oedd  yr  iaith  ho-no  yn  naturiol  iddo 
ef,  am  ei  fod  we-di  dysgu  ei  siarad  gyntaf. 

Yn  yr  adeg  hon  yr  oedd  yn  ymroddi  i waith  yr  efengyl 
a’i  holl  egni.  Gweithiwr  egniol  a difli-n-o  a fu  ar  hyd  ei  oes. 
Wedi  rhoi  y m-aes  cen-a-dol  i fyny,  a myn-ed  trwy  lawer  o 
brofediga-ethau,  ymifudo-dd  i’r  Amerioa  yn  y flwyddyn  a nod- 
wyd  ucho-d.  O ran  ei  ymddangosi-ad  corfforol  yr  oedd  yn 
ddyn  hardd  a golygus,  er  ei  fod  yn  fyr  o gorfforaeth,  ac  yn 
tueddu  at  fod  yn  dew.  Yr  o-e-dd  ei  wallt  yn  ddu  fel  y fran, 
a’i  wyneb  llydan,  ei  lygaid  gloew,  ei  edrychiad  swynol  a 
threiddiol,  yn  argo-eli  dyn  o feddwl  cryf  a chalon  fawr.  Yr 
oedd  ei  ymddangosiad  yn  foneddigaidd  acurddasol,  a theim- 
lai  pawb  eu  bod  yn  mhresenoldeb  dyn  mwy  na  chyffre-din, 
llawn  o magnetism,  eto  yr  o-edd  yn  cael  ei  nodweddu  gan 
dynerwch  a lledneisrwydd  anghyffredin. 

Yr  o-edd  yn  a-mlwg  ei  fod  w-edi  ei  lunio  gan  natur,  cystal 
ag  wedi  ei  alw  trwy  ras,  i bregethu.  Yr  oedd  wedi  derbyn 
ysbryd  y wein-idogaeth,  ac  yr  oedd  y peth  byw  yn  llo-sgi  fel 
tân  yn  ei  esgyrn.  Nodweddid  ei  weinidogaeth,  y blynydd- 
oed-d  cyntaf  yn  enwe-dig,  gan  nerth.  a pharhao-dd  felly  ar 
hyd  ei  o-e-s  i fcd  yn  feistr  y gjmulleidfa.  Yr  oedd  yr  “en- 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


25 


einiad  oddiwrth  y Sanctaidd  hwnw”  ar  ei  holi  bregethau, 
fel  yr  oedd  pawb  yn  teimlo  “fod  arogledd  y gwirionedd  yn 
enill  goruchafiaeth.”  Sicr  na  bu  neb  m-or  boblogaidd  a dyl- 
anwadol,  fel  pregethwwr,  yn  mhlith  y Cymry,  a Dr.  Row- 
lands,  yn  od  tystiolaeth  ei  gydoeswyr.  Wedi  ei  weled  a’i 
wrando,  yr  oeddym  o’r  un  farn  a hwy.  Wedi  clywed  son  a 
chanmol  ar  ei  bregethau  grymus  a dylanwadol  yn  ardal- 
oedd  Pottsville,  Carbondale  a Scranton,  yn  gystal  a lleoedd 
eraill,  ddeugain  mlynedd  yn  ol,  ni  allwn  lai  na  gofyn,  pa  le 
yr  oedd  cuddiad  ei  gryfder?  Ac  yr  ydym  yn  ateb  fel  y can- 
lyn: 

(a)  Yr  oedd  wedi  ei  alw  gan  Dduw  i fod  yn  offeryn  i 
wneyd  gwaith  m-awr.  'ir  oedd  ei  ysbryd  fel  ft’wrnes,  a’r 
gwirionedd  megys  aur  toddedig  yn  llifo  allan.  Yr  oedd  ei 
enaid  yn  llawn  gwres. 

(b)  Grym  argyhoeddiad  0'  wirionedd  yr  efengyl. 

(c)  E'fengyleiddrwydd  ei  ysbryd. 

(d)  Na.turioldeb  a threfn  ei  faterion. 

(e)  Pereidd-dra  a thynerwch  ei  lais,  fel  yr  oedd  yn  cy- 
fEwrdd  â Uinynau  tyneraf  y galon.  Yr  oedd  y Parch.  Mor- 
gan  Howells  yn  nerthol;  ac  yr  oedd  Rowlands  ac  yntau  yn 
gyfeillion  mawr.  Yr  oedd  John  Jones,  Talysarn,  yn  nerth- 
ol,  a Dr.  Owen  Thomas  yn  ddiweddaraoh.  Cedyrn  yr  ar- 
eithfa  o.edd  y gwyr  uchod;  ac  er  na.d  oedd  Dr.  Rowlands 
mor  alluog,  fel  meddyliwi’,  a’r  ddau  ddiweddaf,  yr  oedd  yn 
meddu  ar  nerth  anghyffredin,  ac  mewn  rhai  pethau  yn 
rhagori  arnynt,  yn  enwedig  o ran  mwyneidd-dra  tyner  ei 
weinidogaeth. 

Yr  oedd  yn  wr  o feddwl  coeth  a diwylliedig,  a pharhaodd 
i wrteithio  ei  feddwl  ar  hyd  ei  oes.  Yr  oodd  yn  hollol  gyd- 
nabyddus  a llenyddiaeth  y cyfnod;  ac  yr  oedd  pob  defnydd- 
iau  yn  wastad  at  ei  alwad  a.c  yn  barod  i’w  wasanaethu. 
Nid  ydym  yn  petruso  dweyd  mai  efe  cedd  y pregethwr 
mwyaf  a welodd  cenedl  y Cymry  yn  America.  Wedi  dyfod 
i New  York  cafodd  fod  pethau  mewn  sefyllfa  annhrefnus, 
oblegid  fod  dadlduon  athrawiaethol  y cyfnod  yn  cynyrfu. 
nid  yn  unig  yr  eglwys,  ond  sefydliadau  Cymreig  y wlad 


26 


HANES  CTMANFA  DWYREINEARTH  PA. 


hefyd.  Eithr  buan  y teimlwyd  ei  ddylanwad  fel  pregethwr 
yn  egluro  athrawiaethau  yr  efengyl,  ac  yn  wr  c allu  a nerth 
nid  yn  unig  yno,  ond  o fewn  cylch  y Gymanfa,  a phob  lle  jrr 
ymwelai  a hwynt. 

Yr  oedd  hefyd  yn  drefnydd  rhagorol,  ac  Ulcu  fawr  ei  íyw- 
yd  oedd  goscd  y Methodistiaid  mewn  trefn  yn  America.  yn 
cyfateb  i gynllun  a drychfeddwl  yr  enwad  yn  Nghymru. 
Yr  oedd  ei  feddwl  yn  liawn  cynlluniau,  ac  yn  weithiwr  egni- 
ol;  felly  y mae,  yn  1837,  yn  cynllunio  taith  i ymweled  a sef- 
ydliadau  Cymreig  y wlad,  gan  gychwyn  o New  York  am 
Philadelphia,  ac  i FottsYille.  Gddiyno  mae  y brawd  E.  P. 
Thomas  yn  myned  gydag  ef  dros  fynyddoedd  yr  Alleghenies 
i Pittsburg,  a chydag  aion  Ohio  i Jackson  a Gallia;  ac  yn  ol 
trwy  Newarli  a Palmyra  a sefydliadau  New  York  yn  Sir- 
oedd  Oneida  a Lewis. 

Yn  mhob  man  yr  oedd  ei  bregethau  yn  gwefreiddio  y 
cynulleidfaoiedd  ar  y daith  hono,  ac  yr  oedd  yn  amcan  gan- 
ddO'  i osod  y Methodistiaid  mewn  gwell  trefn,  a pharotoi  at 
gychwyn  y “Cyfaill,’  a da-eth  y rhifyn  cyntaf  allan  Ionawr, 
1838.  Hwn  oedd  y cynyg  cyntaf  at  ddwyn  allan  gyhoedd- 
iad  o’r  fath  yn  yr  iaith  Gymraeg  yn  y wlad  üom  Feily,  efe 
yw  tad  ein  llenyddlaeth  gyfnodol,  ac  yr  oedd  ganddo  fedr  a 
chwaeth  olygyddiol  anghyffredin  i barotoi  blasusfwyd  ar 
gyfer  ei  ddarllenwyr.  Cadwodd  ei  ddalenau  yn  agored  i 
bawb  gyfnewid  meddyliau,  a gwneyd  hysbysiadau.  cyn  bod 
un  cyhoeddiad  arall  wedi  cychwyn  eto. 

Parhaodd,  wedi  hyny,  i drafaelio  trwy  Dalaethau  New 
York  a Phennsylvania,  gan  ymweled  a’r  Cymanfaoedd  a’r 
eglwysi  i bregethu  anchwiliadwy  olud  Crist,  ac  i osod  peth- 
au  mewn  trefn.  Pregethai  mor  rhwydd  a dylanwadol  yn 
Saesneg  a Chymraeg  yn  mhob  man  y byddai  galwad  am 
hyny.  Pan  yn  byw  yn  y ddinas  yr  oedd  Drs.  DeWitt  ac 
Armitaga,  gweinidogion  yr  Eglwysi  Diwygìedig,  yn  meddwl 
yn  uchel  o hono,  gan  ei  gymell  yn  fynyeh  i bregethu  yn  eu 
pwlpudau.  Ymwelai  yn  gyson  â Chymanfa  y Dalaeth,  er  y 
cynelid  pedair  yn  y fìwyddyn  y pryd  hwnw;  ac  nid  oedd  y 
bobl  yn  ystyried  un  Gymanfa  yn  gyflawn  os  na  byddai  efe 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


27 


yno.  Pan  fyddai  y Gymanfa  yn  Utica,  er  ei  fod  yn  byw  yn 
y Ue,  nid  oedd  pobl  y wlad  yn  foddlon  beb  ei  glywed,  ac 
felly  dodid  ef  i bregethu,  yr  hyn  na  wneid  a neb  arall.  Y 
pryd  hwnw,  yr  oedd  Pennsylyania  m>ewn  undeb  Cymanfaol 
a New  York,  a byddai  Rowlands  yn  ymweled  yn  fynych  a’r 
Dalaeth,  ac  yn  llywydd  y Gymanfa,  ond  odid. 

Yn  canlyn,  wele  restr  o’r  Cymanfao>edd  yr  ymwelodd  â 
hwynt  yn  y Dalaeth  hon,  a’r  rhai  y bu  yn  llywyda  ynddynt: 
1841.  Carbondale  a Pottsville. 

1843.  Cymanfa  Gorfforedig  Pottsville. 

1845.  Carbondale. 

1846.  Pottsvillo. 

1848.  Danville. 

1851.  Carbondale,  Danville. 

1852.  Lehigh  Gap. 

1853.  Danville. 

1857.  D>anville. 

CrybwyllOidd  brawd  wrthym  yn  ddiweddar,  pan  y clywai 
am  bregethwr  o nod,  ei  fod  yn  hofh  clywed  pa  le  yr  oedd  ei 
destyn.  Gallai  fod  llawer  yn  gyffelyb  iddo,  ac  fel  mater  o 
gywreinrwydd  a boddhad  i’r  cyfryw,  yn  gysta.1  ag  mae  yn 
amlygu  adnoddau  y dyn,  dodwn  yma  restr  o destynau  y 
Doctor  ar  rai  o’i  ymweìiadau  a’r  Dalaeth.  Nid  rhyw  ddwy 
neu  dair  o bregethau  fyddai  ganddo  pan  yn  cychwyn  i daith, 
ond  byddai  “yn  llenwí  ei  gawell  saethau  â hwynt,”  a bydd- 
ai  ei  ymadroddion  yn  dyferu  miegys  gwlith.  Sonir,  hyd 
heddyw.am  lawer  o oedfaon  Rowlands  gan  yr  hen  boblgyda 
blas,  yn  Carbondale  a Pottsville 

1838.  Cymanfa  y Bedyddwyr  yn  Pottsville  yn  mis  Medi. 
Salm  32:  10;  1 Cor.  16:  22  (Saesneg);  Luc  14:  19  (Saes- 
neg);  Zech.  4:  10. 

1838*.  Tachwedd.  Agoriad  capel  y T.  C.,  Pottsville.  2 Bren. 

4:  26;  Rhuf.  1;  16  (Saesneg);  Salm  86:  10. 

1S39.  Agoriad  capel  Mìnersville  yn  mis  Awst.  2 Tim.  2: 
20;  Iago  1:  22;  Heb.  12:  2. 

1839.  Tachwedd.  Agoriad  capel  Cymru  Newyad.  Zech.  4: 
10;  2 C'or.  5:  19. 


28 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


1841.  Cymanfa  Carbondale.  Job  21:  30;  Luc  19:  5;  1 

Pedr  4:  18.  Pottsville,  Eph.  4:  30;  Job  21:  30;  Esaiah 
53:  10;  Gal.  3:  10. 

1845.  Cymanfa  Carbonlale.  2 Tim.  3:  15;  Phil.  1:  27;  1 

Tim.  4:  10. 

1846.  Cymanfa  Gorfforedig  Pottsville.  Mal.  3:  -ó;  Ioan  17: 
21.  Agoriad  capel  Minersville,  Ioan  3:  16  (Saesneg); 
Salm  102:  1. 

1846.  Gymanfa  Minersville.  Heb.  2:  1,  4:  16;  Diar.  3:  18. 

1848.  Cymanfa  Danville.  Marc  14:  8;  Actau  4:  12.  Yn 

ngnapel  y Presbyteriaid  Seisnig.  Matthew  15:  14;  loan 
5:  20. 

1849.  Cymanfa  Gorfforedig.  Harrison.  Esaiah  21:  11;  Rhuf. 
1:  16;  Heb.  3:  16. 

1851.  Cymanfa  Carbondale.  Danville.  1 S'am.  3:  9;  2 Cor. 
5:  21;  Luc  14:  22.  Scranton,  Can.  6:  10;  1 Sam.  3:  9; 
2 Cor.  5:  21.  Danville,  2 Cor.  5:  21;  Ioan  14:  2. 

Gellid  ychwanegu  llawer,  om,  mae  hy'n  yn  ddigonol  i eg- 
luro  nodwedd  amrywiaethol  ei  weinidoigaeth.  Hefyd,  gel- 
wid  arno  i gymeryd  'rhan  yn  mhob  ordeiniad  y dygwyddai 
iddo  fod  yn  bresenol. 

Heblaw  hyn,  bu  Dootor  Rowlands  yn  byw  yn  Scranton. 
Daeth  yma  Mai,  1856,  a bu  yn  gweinidogaethu  rhwng 
Scranton  a Carbondale  hyd  1858,  pan  y dychwelodd  i Hol- 
land  Patent,  N.  Y. 

Fel  dyn  llygadgraff  yr  oedd  ganddo  olwg  neillduol  ar  y 
lle  hwn;  ac  yr  oedd  yn  rhagweled  y buasai  yn  dyfod  yn  lle 
mawr.  Yr  oedd  gorfod  ymadael  oddiyma  yn  un  o brofedig- 
aethau  llymaf  ei  fywyd,  a’r  rhai  oedd  fwyaf  awyddus  i’w 
dynu  yma  oedd  y cyntaf  i droi  yn  wrthwynebwyr  iddo. 
Trwy  gyfaill  personol  iddo  ef,  clywsom  iddO'  wylo  yr  holl 
ffordd  o Scranton  i Binghamton  y diwrnod  yr  ymadawoddy 
0'dd.iyma. 

Beth  bynag,  yr  ydym  yn  ddyledus  i’w  ymdrechion  ef  yn 
fwy  na  neb  arall  am  ddechreuad  a threín  gychwynol  Meth- 
odistiaeth  yn  y Dalaeth.  Ystyriai  ef  fod  perthynas  mor 
agos  rhwng  eglwys  y T.  C.  yn  New  York  a Tha.laeth  Penn- 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


29 


sylvania  ag  oedd  rhyngddi  a ThaJaeth  New  York,  ac  yn 
gymaint  ag  y gwnaeth  y Gymanfa  hon  gais  ddwywaith  ar 
i’r  eglwys  hono  ymuno  a’r  Gymanfa  hon,  hwyrach  mai  nid 
annyddorol  gan  rai  fyddai  ychydig  o hanes  dechreuad  yr 
achos  fu  yn  offerynol  i dynu  y gwr  parchedig  i’r  wlad  hon. 

Mae  yn  hysbys  mai  Philadelphia  oedd  prif  ddinas  y 
llywodraeth  ar  y cyntaf,  ac  yno'  yr  oedd  ymfudiaeth  Gym- 
reig  yn  cyfeirio-  y pryd  hwnw;  ond  wedi  i ddinas  New  York 
ddyfod  i feddiant  y llywodraeth,  daeth  yn  fuan  yn  brif 
borthlacld  y wlad,  a phri'f  gyrchfa  ymifudiaeth  Gymreig,  yn 
gystal  a cheinedloedd  eraill.  Yn  1801  y dechreuwyd  achos 
Cymreig  yn  y ddina-s,  pan  ddaeth  y Parch.  Howell  Powell 
yno,  yr  hwn  a fu  wedi  hyny  yn  weinidog  y T.  C.  yn  Pal- 
myra,  Ohio.  Yn  fuan  wedi  hyny  corfforwyd  eglwys  yno  yn 
cynwys  y tri  enwad,  Annibynwyr,  Bedyddwyr  a Methodist- 
iaid  Calflnaidid,  a Mr.  Powell  yn  weinidog  iddynt.  Anni- 
bynwr  oedd  Mr.  Powell  yn  wreiddiol,  ond  ymadawodd  oddi- 
wrthynt  oblegid  yr  athrawia,eth  newydd  oedd  yn  cynyrfu 
eglwysi  a chyfundebau  Cym.ru  ar  y pryd.  Wedi  corffori  yr 
eglwys  cafwyd  lease  ar  hen  felin  gan  y Milwrlad  Rutgers, 
ac  wedi  ei  chyfaddasu,  cynwysai  le  i 800  o bobl;  a dywedir 
y byddai  .ar  adegau  yn  llawn  ar  yr  adeg  hon. 

Ond  yn  mhen  tua  blwyddyn  cyíododd  ymrafaeilion  oblegid 
cwsstiynau  athrawiaethol,  fel  yr  ymranodd  yr  eglwys,  ac 
ymneillduodd  Mr.  Powell  a’r  rhan  fwyaf  o’r  gynulleidfa  i 
dy  ardrethol,  a gorfu  i’r  gweddill  werthu  y lease  i dalu  am 
ýr  a.dgyw.eiriad.  Yn  mhen  pedair  blynedd  ymadawodd  Mr. 
Foweìl  o’r  ddinas,  a rhoddwyd  yr  achos  i ofal  y Bedydd- 
wyr;  a bu  y Parch  John  Stephens  yn  weinidog  iddynt.  Yn 
y tymor  hwn  cyfodwyd  addoldy  cyfleus  yn  Mott  Street,  ond 
yn  mhen  chwe’  blynedd  ymadawodd  y rhan  fwyaf  o’r  Cym- 
ry  o’r  ddinas,  a gwerthwyd  y capel  hwn  i dalu  ei  ddyled,  ac 
ymunodd  y gweddill  o’r  Bedyddwyr  ag  eglwys  y Parch. 
John  Wilìiams,  tad  y Pa.rch.  Wiiliam  R.  Williams,  fu  yn 
weinidog  am  flynyddoedd  lawer  yn  Amity  Street. 

Wedi  hyn  ymunodd  y Methodistiaid  Calfinaidd  a’r  Anni- 
bynwyr  i gadw  cyfarfodydd  mewn  ty  ardrethol,  a chael  am- 


30 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


bell  i oedfa  yn  achlysurol,  pan  ddeuai  pregethwr  heibio.  Yn 
mhen  ysb-aid  wedi  hyn  daeth  y Parch.  Evan  Roberts  (Peny- 
graig,  neu  Penycaerau  wedi  hyny),  yn  weinidog  iddynt. 
Dylynwyd  ef  gan  y Pai'ch.  James  Davies  o Lanfair,  ac  yn 
ei  dymor  ef  ymneillduodd  y Methodistiaid  a rhai  Annibyn- 
wyr  oblegid  yr  athrawiaeth  wrth-Galfinaidd,  gan  ardrethu 
ystafell  i addoli  wrthynt  eu  hunain.  Y gweinidog  cyntaf 
fu  g,an  y gynulleidfa  hon  oedd  y Parch.  John  V.  Hughes  o 
Gastellnedd,  Morganwg.  Trodd  ef  at  yr  E’sgobaelhwyr  am 
dymor,  ond  dychwelodd  at  ei  gariad  cyntaf,  a chyda’r  Meth- 
ociÌFtiadd  y hu  farw  yn  Sir  Oneida.  Bu  ef  ar  yinweliad  a 
Chymanfa  Pennsylvania  unwaith  neu  ddwy.  Dylynwy.d  ef 
yn  New  York  gan  y Parch.  Shadrach  Davies,  ac  fel  olynydd 
iddo  ef  y daeth  Dr.  Icowlands  i’r  ddinas.  Tybiwn  mai  ar  y 
Bowery,  yn  agos  i Houston  Street,  yr  oeddid  yn  cynai 
moddion  y pryd  hwnw.  Buont  am  flynyddau  mewn  lle  ar- 
drethedig  ar  Chrystie  Street,  yn  agos  i Grand  Strest.  Wedi 
hyny  y sefydlwyd  yr  achcs  ar  Allen  Street  mewn  lle  a 
brynasant;  ac  yno  yr  oeddynt  pan  ymwelsom  ni  gyntaf 
a New  York.  Nid  ydym  yn  gwybod  i ni  gyfarfod  a 
neb  yn  un  cwr  o’r  wlad  oedd  wedi  bo>d  yr  aros  yn  y ddinas 
yn  y cyfnod  bwn,  nad  cedid  ganddynt  adgofi>oin  cynes  am 
ben  gapel  Allen  Street,  a’r  amser  dedwydd  gafwyd  yno  law- 
er  gwaith  dan  weinidogaeth  Dr.  Rowlands. 

Yn  yr  adeg  hon  yr  oedd  ymfudiaeth  fawr  yn  dylifo  i’r 
wlacl  o Gymru,  yn  gystal  a gwledydd  eraill,  a gwnaeth  y 
Doctor  eì  ran  i lesoli  ei  gydgenedl,  yn  dymorol  cystal  ag  yn 
ysbrydol.  Gwelsom  lawer  iawn,  yn  ngwahanol  barthau  y 
wlad,  o bryd  i bryd,  oedd  yn  fercbed  ieuainc  yn  gwasan- 
aethu  yn  New  York  y pryd  hwnw,  ac  oll  yn  dwyn  y dyst- 
iolaeth  uwchaf  i’w  ofal  tyner  a charedig  am  danynt. 

Bu  farw  yn  Utica,  Hydref  27,  1866.  Amlygwyd  galar  mawr 
ar  ei  ol,  oblegid  colled  fawr — y golled  fwyaf  i’r  Methodist- 
iaid  oedd  ei  farwolaeth  ef.  Ei  berthynas  ag  achcs  y Meth- 
odistiaid  yn  y Dalaeth  hon  yw  ein  rheswm  (fel  y gwelir  yn 
y tudalenau  canlynol)  dros  roddi  lle  i’r  sylwadau  hyn  ar 
ddechreuad  yr  hanes. 


PENOD  II. 


EIN  CYMANFAOEDD. 


DRYCHFEDDWL  sylfaenol  Methodistir.°th  ydyw  undeb 
ac  arolygiaeth.  Nid  casglu  eglwysi  a’u  cylymu  yn  gel- 
fyddydol  gan  allu  Cymanfa  a wnaeth,  ond  fel  mae  aelodau 
y corff  dynol  wedi  tyfu  oddiar  fywyd  mewnol,  felly  mae 
eglwysi  y Methodistiaid  wed  tyfu  yn  un  corff  dan  arolyg- 
iaeth  y Gymanfa. 

Felly  mae  y Gymanfa,  o’r  cychwyn  cyntaf,  wedi  bod  yn 
elfen  bwysìg  i lwyddiant  Methcdistiaeth,  o ran  mantais  i 
arolygu  yr  achos  yn  mhob  man  o fewn  cylch  y Gymanfa, 
yn  gystal  a.g  fel  cyfleusdra  i drefnu  mesurau,  ac  enill  tir 
newydd.  Cynaliwyd  y gyntaf  yn  Watford,  yn  1743,  a’r  en- 
wog  George  Whitefield  oedd  y llywydd;  ac  o hyny  hyd  yn 
awr  amcenir  gwneyd  y Gymianfa.  mor  enwog  ac  urddasol 
o ran  doniau  ag  sydd  oosibl.  Yr  oedd  y Gymanfa  yn  adeg 
i’r  miloedd  ddyfod  yn  nghyd  o bob  cwr  o’r  wlad  i glywed  yr 
efengyl  yn  cael  ei  phregethu  gan  enwogion  y genedl.  Tra 
byddo  yr  iaith  Gymraeg  yn  cael  ei  siarad,  a’r  efengyl  yn 
meddu  swyn  a dylanwad  ar  feddwl  y Cymro,  bydd  hen  Gy- 
manfaoedd  Llangeitho  a’r  Bala  yn  fythgofiadwy.  Daeth  ein 
tadau  a’u  syniad  am  Gymranfa,  yn  ol  yr  hyn  oeddynt  wedi 
ei  weled  yn  ngwlad  eu  genedigaeth,  gyda  hwynt  i’r  Ameri- 
ca;  a dyddorol  i ni  ydyw  dylyn  eu  hymdrechion,  dan  am- 
gylchiadau  anfanteisiol,  i sylweddoli  eu  syniad  yn  ymar- 
fercl.  Ymddengysi  ni  fod  yr  ymdrechion  hyny  yn  ymranu 
i dri  neu  bedwar  dosbarth. 

1. — CYMANFAOEDD  UNDEBOL. 

Yn  haf  y fìwyddyn  1838  galwyd  cyfarfod  o’r  Cymry  yn 
Carbondale  i ystyried  y cwestiwn  a ellid  cynal  Cymanfa  yn 


32 


HANES  CYMANFA  DWTREINBAETH  PA. 


y lle  hwnw.  Pwy  ddewiswyd  yn  Llywydd,  ni  wyddom,  ond 
Daniel  Scurry  oedd  yr  Ysgrifenydd.  Daethpwyd  i’r  pender- 
fyniad  fod  un  enwad  yn  rhy  wan  i gynal  cyfarfod  o’r  fath, 
a’u  bod  hwy  fel  Annibynwyr,  Bedyddwyr  a Methodistiaid 
Calfinaidd  yn  ym-uno  i alw  Cymanfa  yno  yn  mis  Awst,  i 
barhau  am  dri  diwrnod,  ac  yn  ymrwym-o  i wn-eyd  eu  goreu 
drosti.  Felly  anfonwyd  yr  hysbysiad  allan,  yn  nghyd  a 
gwaho-ddiad  taer  i weiinido-gion  y gwahanol  e-nwadau  i fod 
yn  bre-senol.  Pen-d-erfynwyd  hefyd  nad  o-e-dd  neb  i gael 
pregethu  yno  nad  oedd  yn  credu  “athrawiaeth  y Drindod, 
prio-dol  Dduwdod  a gwir  ddyndo-d  Crist,  etholedigaeth  ber- 
sono-l,  a p-hryn-edigaetn  neill-duol,  cyfiawnhad,  a galwad  eff- 
eithi-O'l,  a pharhad  y saint  miewn  gras.”  Mae  yn  e-glur  fòd  y 
penderfyniad  uchod  yn  sicrhau  y buasai  duwinyddiaeth  y 
Gymanfa  o-  no-dwedd  iachus  ac  efengylaidd,  ond  obiegid 
rhyw  anghydwelediajd  rhwng  y grwe-ithwyr  a pherchenogion 
y gwaith,  galwyd  y gwahoddia-d  yn  ol. 

Galwo-dd  y Be-dyddwyr  Gymanfa  o’r  un  nodwedd,  i gyf- 
arfod  yn  Pottsville,  Medi  12-14,  1838,  a’r  Pareh.  William 
Rowlands  oedd  yn  cyn.ryehio-li  y T.  C.  yn  y Gymanfa  hono, 
a p-hre-gethodd  yno  b-edair  gwaith.  Cynaliwyd  y drydedd  yn 
ninas  New  York,  ar  Broome  Stree-t,  yn  yr  eglwys  Henadur- 
iaethol  Gymtre-ig,  i’r  hon  yr  o-e-dd  Jo-nathan  J.  Jones  yn 
weinido-g.  Ond  nid  Henaduriaethwyr,  yn  ystyr  brio-dol  y 
gair,  oeddynt,  o-nd  Annib-ynwyr;  ond  wrth  newid  e-u  hen- 
wau  cawsant  feddiant  o-’r  capel  hwnw.  Gwyddo-m  he-fyd 
am  dro-ion  cyffelyb  mewn  gwahanio-1  barthau  o’r  wlad.  Hon 
oe-dd  y Gymarrfa  Gymi'eig  gyntaf  fu  yn  y d-dinas,  a pharha- 
odd  dros  ddau  Sabbo-th;  ac  yr  oe-dd  yn  breseno-1  17  o breg- 
ethwyr  yn  cynrychiali  y gwahanol  enwadau;  o-nd  nid  oedd 
neb  yn  cyni-ychioli  y Methodi-stiai'd  yn  hon  chwaith  ond  Dr. 
Rowlan-ds. 

Nid  ydym  yn  gwybo-d  a gyn-aliwyd  Cymanfa  und-ebol  ar  ol 
hon  ai  p-e-idio,  o-nd  yr  o-edd  y drychfeddwl  yn  ardderehog,  a 
buasai  yn  dda  pe  bu-asai  wedi  ei  gadw  i fyny  mewn  llawer  o 
íanau  hyd  yn  awr. 


EIN  CYIIANFAOEDD. 


33 


Bu  hefycl  Undeb  Cymanfaol  rhwng  yr  Annibynwyr  a’r 
Bedyddwyr  ar  ochr  orllewinol  yr  Alleghanies;  ac  am  eu 
bocl  o'r  un  syniadau  gycla  golwg  ar  lywodraeth  egiwysig, 
gallesid  yn  naturiol  ddysgwyl  iddynt  gadw  yr  undeb  i fyny, 
ond  ar  ol  hyn  mae  enwadaeth  yn  amlygu  ed  hun  yn  mhob 
cyfeiriad,  a theimlai  y gwahanol  bleidiau  nas  gallesid  cadw 
yr  undeb  heb  aberthu  egwydclorion  a ystyrient  yn  fwy 
pwysig. 

II.— Y GYMANFA  GORFFOREDIG,  1842-1853. 

Amcan  mawr  parhad  bodolaeth  eglwys  Dduw  fel  sefyd- 
liad,  yclyw  diogelu  bywyd  crefydd,  a sicrhau  ei  llwyddiant 
yn  y byd — fod  cymeriad  sancta.idd  a bendigedig  ein  Gwar- 
edwr  yn  cael  ei  egluro  yn  mywyd  ei  gamlynwyr.  Yr  oedd  y 
cynllun  dwyfol  yn  cynwys  iddynt  fcd  megys  goleuadau,  yn 
cynal  gair  y bywyd  yn  y byd.  Mewn  trefn  i hyny,  mas  yn 
angenrheidiol  focl  athrawiaeth  a moesoideb  yr  efengyl  yn 
cael  eu  dysgu  a’u  cymwyso'  at  feddyliau  ac  ymarY/ecldiad 
holl  aelodau  yr  eglwys. 

Nodwsdd  arbsnig  yr  eglwysi  Henaduriaethol  ydyw  fod  yr 
holl  eglwysi  yn  ddarostyngedig  i arolygi-aeth  a llywodraeth 
y Gymanfa,  mewn  athrawiaeth  a dysgybiaeth.  Pel  cangen 
fechan,  mewn  cydmariaeth,  o’r  corff  Henaduriaethol,  mae  y 
Methodistiaid  Calflnaidd  Cymreig  wedi  bod  yn  hynod  am 
eu  sel  dros  burdeb  athrawiaeth  a dysgyblaeth.  Dle  bynag 
y sefydlwyd  eglwysi  yr  enwad  hwn  yn  Nghymru  a Lloegr, 
yr  oeddynt  yn  un  o ran  eu  barn,  ac  yn  cydymífurfìo  a’r  un 
rheolau. 

Yr  cedd  y tadau  a sefydlodd  Fethodistiaeth  yn  America 
a’u  ca.lonau  yn  llosgi  gan  sel  ac  eiddigedd  sanctaidd  dros 
egwyddorion  ac  ymarferiadau  yr  enwad  y perthynent  iddO', 
a gwnaethant  ymdrechion  teiiwng  o goffacìwri-aeth  i dros- 
glwyddo  yr  ymddiriedaeth  yn  ddilwgr,  a chadw  yr  undeb 
heb  ei  anm-haru,  i’w  holynwyr.  Ni  wnaed,  ac  ni  ellir  ysgrif- 
enu  dim  teilwng  am  danynt  yn  nghoflyfrau  y ddaear,  ond 
mae  llyfr  coffadwriaeth  addas  o honynt  wedi  ei  ysgrife-nu 
yn  y nefoedd,  fal  rhai  oedd  yn  meddwl  am  ei  enw  ef;  ac  yn 
“gwasanaethu  eu  cenedlaeth  yn  ol  ewyllys  Duw.” 


ö4 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Mae  y Gymanfa  Gorfforedig  yn  teilyngu  sylw  neillduol 
yn  yr  hanes  hwn;  oblegid  mai  hon  osododd  i lawr  syifeini 
ein  holl  drefniadau  a’n  harfericn  presenol,  ac  a fu  am  flyn- 
yddoedd  yn  llywio  ein  holl  symudiadau.  Rhoddwyd  ffurf 
organaidd  ar  Fethodistiaeth  Pennsylvania  mewn  undeb  ac 
o dan  nawdd  ac  arolygiaeth  Cymianfa  New  York.  Yr  oedd 
ganddynt  fantais  hefyd,  trwy  fod  y sefydliadau  yn  hŷn  o 
ran  amser,  ac  yn  agcs  at  eu  gilydd.  Dechreuodd  Cymry 
ymsefydlu  yn  mhlwyfydd  Steuben  a Re-msen  jm  1795,  ac 
ychwanegwyd  llawer  at  eu  nifer  yn  1797;  ac  o hyny  yn 
mlaen  bu  cynydd  ar  ymfudiaeth  am  flynyddau  lawer.  Yn 
1812  ystyrid  y sefydliad  Cymreig  yn  15  milldir  o hyd,  wTth 
10  milldir  o led,  ac  yn  cynwys  700  o Gymiry.  Yn  1839  cyfrif- 
id  fod  o Utica  i Turin  7,000  o Gymry. 

Yn  1801  cafwyd  y bregeth  Gymreig  gyntaf  yn  y sefydlíad 
gan  y Parch.  James  Harrìes  (B.).  Yn  yr  un  flwyddyn  cor- 
fforwyd  eglwTys  Steuben,  yr  hon  hefyd  a gofrestrwyd  dan  yr 
enw  “The  First  Methodist  Society  of  Steuben.”  Tebygol 
mai  hon  yw  yr  eglwys  Fethodistaidd  gyntaf  a gorfforwyd 
yn  y wlad.  Yn  yr  un  flwyddyn  adeiladwyd  capel  cyffion,  ac 
wedi  i hwnw  fyned  ar  dân,  adeiladwyd  un  arall  ffrâm;  ac 
yn  1820  adeiladwyd  y capel  ceryg  sydd  yno  yn  bresenol. 

Yn  1807  galwcdd  yr  eglwys  y Parch.  \V.  G.  Pierce  yn 
weinidog  iddi.  Rywfodd  ymadawodd  yr  eglwys  a’i  heg- 
wyddorion  Methcdistaidd,  ar  ba  rai  y corfforwyd  ac  y cof- 
restrwyd  hi,  ac  aeth  yn  Annibynol.  Eto  yno  y byddai 
Methodistiaid  yn  myned  i gyflwyno  eu  haeìodaeth,  ac  yno 
yr  aeth  Mr.  James  Owen  a’i  lythyr  yn  1818.  Yn  1820  daeth 
y Parch.  Evan  Roberts  yno  yn  weinidog,  ac  am  nad  oedd 
pethau  yn  hapus,  cblegid  syniadau  athrawiaethol,  ymadaw- 
odd  ef  a 24  o aelodau  gydag  ef,  a ffuríìasant  egiwys  yn  ol 
trefn  a rheolau  y Methodistiaid  yn  Penycaarau,  Mawrth  21, 
1824,  ac  adeiladwyd  y capel  yno  yr  un  flwyddyn.  Peny- 
graig  a’r  Nant  yn  1828;  Capel  Ceryg,  Remsen,  yn  1831,  a 
French  Road  yn  1835.  Felly  yv  oedd  yn  y cylch  hwn  ddig- 
on  o nifer  a nerth  i gadw  Cymanfa  cyn  bod  un  eglwys  wedi 
ei  sefydlu  yn  Pennsylvania.  Cynaliwyd  y Gymanfa  gyntaf 


EIN  CYMANFAOEDD. 


35 


yn  Penycaerau,  Mai  10,  1828,  a hono  oedd  y gyntaf  i’r  Meth- 
odistiaid  ei  chynal  ar  y cyfandir  hwn. 

Yn  yr  un  blynyddoedd  bu  ymfudiaeth  fawr  i Dalaeth 
Ohio — Palmyra,  Welsh  Hills,  Saron  a Newark,  11  e y sefyd- 
Iwyd  eglwysi,  ac  y cynaliwyd  y Cymanfaoedd  cyntaf  yno. 
Dechreuodd  Cymry  ymsefydlu  yn  Jackson  County  yn  y 
flwyddyn  1818,  a bu  ymfudiaeth  fawr  yno  o’r  pryd  hwnw 
hyd  1841.  Yn  1836  daeth  y Parchn.  Edward  Jones  ac  Ed- 
ward  Blunt  i’r  sefydliad  hwnw.  Corfforwyd  eglwys  Horeb 
yn  1838;  Soiar  a Bethel  yn  1841;  a Sardis  yn  1843,  a chynal- 
iwyd  y Gymanfa  gyntaf  yn  Jacfcson  yn  1838.  Felly  yr  oedd 
sefydliadau  C'ymreig  New  York  ac  Oihio  yn  fawr  a chryfion 
cyn  bod  dim  wedi  dechreu  yn  Pennsylyania,  oddieithr 
Ebensburg,  ar  ben  mynyddoedd  yr  Alleghanies,  yr  hwn  yw 
y sefyliad  hynaf  yn  y Dalaeth.  Ar  ol  agor  y gweithfeydd 
yn  1820  y dechreuodd  ymfudiaeth  gyfeirio  yma,  ac  wedi 
hyny  hu  y Methodistiaid  yn  hwyrfrydig  i iunio  Cymanfa  na 
Chwrdd  Dosbarth,  na  gwneyd  dim  er  gosod  yr  aehos  mewn 
gwedd  gymdeithasol,  fel  organization,  i wneyd  gwaith. 
Dichon  fod  y MethC'distiaid  yn  llai  eu  nifer  nag  enwadau 
eraill,  y sefydliadau  yn  mhell  oddiwrth  en  gilydd,  a phrin- 
der  pregethwyr,  yn  rhoddi  cyfrif  am  hyn. 

Y pregethwr  cyntaf  ddaeth  yma  i fyw  yn  y cyfncd  hwn 
oedd  y Parch.  John  Davies,  Blakely.  Daeth  ef  i Carbondale 
yn  1831.  Wedi  deall  fod  amryw  gyfeillion  Methodistaidd  yn 
y lle,  mae  y hrodyr  o Sir  Oneida.  yn  anfon  y Parch.  Ben- 
jamin  Da,vies  i ymweled  a hwynt,  a bu  yn  aros  yno  rai 
wythnosa.u,  yn  pregethu  ac  yn  gweinyddu  yr  ordinhadau. 
Pan  oedd  ar  fedr  dychwelyd  yn  ol,  penderfynodd  cyfeillion 
Carbondale  anfo.n  y brawd  John  Davies  gydag  ef  i Sir 
On'eida  i gael  ei  ordeinio  i gyflawn  waith  y weinido-gaeth,  yr 
hyn  -a  wnaed  yn  1832. 

Yr  amgylehiad  hwn  fu  yn  achlysur  i ddwyn  yr  eglwysi 
Methodistaidd  yn  Pennsylvania  i gael  edrych  arnynt  fel 
rhan  o Gymanfa  New  York  am  flynyddoedd  lawer.  Yr  oedd 
hefyd  undeb  Cymanfaol  cyffelyb  gan  y Bedyddwyr  yn  y 
ddwy  Dalaeth  uchod,  a chynelid  y Gymanfa  yn  Pennsylvan- 


36 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


ia  un  flwyddyn,  ac  yn  New  York  yr  ail.  Yn  y blynyddoedd 
ucbod,  dau  gylcb  Cymanfaol  oedd  gan  y M.et!iodistiaid. 
Ystyrid  yr  boil  diriogaetb,  o ben  Llyn  Erie,  yr  ocbr  ddwy- 
reiniol  i fynyddoedd  yr  Allegbenies,  i aber  y Cbesapeake,  o 
dan  arolygiaetb  Cymanfa  N.ew  York;  a’r  ocbr  orllewinol  i’r 
mynyddoedd  dan  arolygiaetb  Cymanfa  Obio.  Nid  oedd  Cy- 
manfa  Wisconsin  wedi  ei  decbreu  eto. 

Yn  y fiwyddyn  1844  mae  Cymanfa  Remsen,  yr  bon  a gyn- 
elid  yn  mis  Mawrtb,  yn  pasio  penderfyniad  fe!  y canlyn: 
“Fin  bcd  yn  gwrtbod  rboddi  ein  capelau  i’r  gwrtbgaetbiwyr 
politicaidd;  ” a bysbyswyd  “Ein  bod  yn  ystyried  fod  y p-en- 
derfyniad  i gyraedd  dros  boll  gapelau  y Corff  yn  y Eos- 
bartb  gogledd-ddwyreiniol  i fynyddoedd  yr  Allegbenies.” 
Honai  y brodyr  eu  bod  bwy  mor  wrtbwynebol  i gaethiwed 
a neb,ond  nad  oeddynt  yn  ystyried  yn  briodol  i roddi  y cap- 
elau  at  wasanaetb  cynyrfwyr  politicaidd.  Yn  Ngbymanfa 
Gorfforedig  1848,  mae  Dr.  Rowlamds  yn  egluro  y bertbynas 
Gymanfaol  rbwng.  y ddwy  DaJaetb,  a bod  eglwys  dinas  New 
Yo-rk  yn  sefyll  yn  yr  un  berthynas  ag  eglwysi  PennsylYania 
ac  eglwysi  Sir  Oneida. 

Yn  yr  adeg  bon  yr  oedd  amrywiol  acbosion  yn  cydweitb- 
io  er  dwyn  ein  tadau  i deimlo  yr  angen  amundeb  cyfansodd- 
iadol  (organic  union)  ì’bwng  y gwahanol  sefydliadau,  er  eu 
dwyn  dan  aroiygiaeth  yr  u-n  Gymanfa;  neu  ynte  yr  oedd 
ymfudiaetb  Fethodistaidd  yn  myned  i golli  yn  y wlad,  fel 
/dwfr  wedi  ei  dywallt  ar  y ddaear,  ac  ni  buasai  yn  perthyn 
iddi  unrhyw  elfen  o nertb. 

(a)  Daetbant  yma  gyda’r  syniad  yn  fyw  yn  eu  meddyliau 
mai  un  ydoedd  y corff  Metbodistaidd  i fod.  Felly  yr  o-edd- 
ynt  wedi  gweled  yn  ngwlad  eu  genedigaetb,  pa  betb  bynag 
oedd  y gwahaniaetb  rhwng  De  a Gogledd,  yr  oeddynt  yn 
un  yn  eu  Cymanfaoedd.  Teimlent,  os  nad  allent  fod  yn  un 
a’u  brodyr  ynO',  fel  cangen  o’r  pren,  wedi  ymestyn  dros  y 
Werydd,  y mynent  fod  yn  un  yma.  Ymddengys  i ni  fod  y 
syniad  bwn  mor  ddwfn  yn  eu  meddyliau,  nad  oeddynt  yn 
ymdeimlo  ag  anbawsderau  anianyddol;  ac  yr  o-edd  eu  Sydd 
yn  y Duw  anweledig  i weithio  allan  y syniad  yn  fawr  a 
nertbol. 


EIN  CYMANFAOEDD. 


37 


(b)  Yr  oedd  ynufudiaeth  Gymreig  yn  dylifo  i’r  wlad,  a 
hono  mewn  rhan  fawr  yn  Fethodistaidd — yr  hen  sefydliad- 
au  yn  cynyddu,  a rhai  newyddion  yn  cael  eu  sefydlu,  ac 
angen  rhyw  ddarpariaeth  i’w  oyflenwi  â moddion  gras  a 
phregethu.  0 herwydd  peilder  y sefydl'iadau  oddiwrth 
eu  gilydd  a’r  anhawsderau.  i ofalu  am  danynt,  a chadw  cyd- 
ymideimJad  byw  rhyngddynt  a’u  brodyr  yn  ngwahanol 
barthau  y wlad,  yr  oedd  yn  rhaid  cael  organization  cyn  y 
gellid  gwneyd  gwaith  yn  efieithiol. 

(c)  Yr  cedd  dadieuon  duwinyddcl  Cymru  yn  myned  yn 
mlaen  gyda  brwdfrydedd  anghyffredin  yn  yr  adeg  hon  hef- 
yd.  Teimlent  hwythau  y pwys  o>  gadw  gwirionedd  yr  ef- 
engyl  yn  ddilwgr,  ac  arfer  arolygiaeth  fanwl  a gofaius  am 
‘y  pwlpud;  ac  nad  oedd  pob  math  i ddringo  yno. 

(d)  Yr  oedd  y cynwrf  a’r  ymiraniad  oedd  wedi  cymeryd 
lle  eisces  yn  Sir  Oneida,  oblegid  fel  y bemid  fod  y Parch. 
Mcrris  Roberts  wedi  gwyro  Gddiwrth  athrawiaeth  y Meth- 
odistiaid,  a mabwyisiadu  y system  newydd  fei  eì  gelwid,  yr 
hyn  a arweiniodd  i’w  ddiarddeliad  ac  ymraniad  yn  yr  eg- 
Iwysi,  yr  hyn  a fu  yn  rhwyg  dinystriol  a niwed  anfesurol  i 
achos  crefydd  yn  gyffredinol,  yn  perì  iddynt  deimlo  angen 
am  undebngosach,  eyd-ddealltwriaeth  a,  chydymdeimlad  a’u 
gilydd  er  amddiffyn  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioideb. 

(e)  Ymddengys  i ni  fod  y Gym-anfa  Gorfforedig  yn  feddyl- 
ddrych  mawr  bywyd  Dr.  Rowlands  yn  yr  adeg  hon.  Efe 
oedcl  tad  y symudiad,  a rhoddcdd  amser  a llafur  dirfawr  a 
difiino  i’w  gwneyd  yn  llwyddiant,  er  adeiladaeth  yr  achos. 
Yn  y cysylltiad  hwn  rhoddwn  ger  bron  y darllenydd  rai  es- 
iamplau  i ddangos  mor  gryf  yr  oedcl  y teimlad  am  undeb  yn 
ffynu  yn  mysg  ein  tadau  yn  y cyfnod  hwn. 

Y cyntaf,  o ran  amiser,  ydyw  penderfyniad  Cymanfa  Jack- 
son;  yr  hwn  sydd  fel  y canlyn:  “Yr  ydym  ni,  y rhai  mae 

ein  henwau  isod,  heddyw,  y 6ed  dydd  o Ebrill,  1838,  yn 
ngwyneb  adnabyddwr  calonau  pawb,  a dialydd  pawb  a doro 
eu  hamodau,  yn  ymrwymo  i fod  yn  un  corff,  mewn  cysyllt- 
iad  a’r  Methodistiaid  Calfinaidd  yn  Nghymru,  gan  ym- 
rwyrno  i amddiffyn  yr  athrawiaeth  sanctaidd  a gynwysir  yn 


38 


HANES  CYMANFA  DWÎHEINBARTH  PA. 


eu  Cyffes  Ffydd,  heb  ychwanegu  dim  ati  na  thynu  dim  oddi- 
wrthi.  Hefyd,  i amddiffyn  y rheolau  sanctaidd  sydd  yn  y 
llyfr  hwn,  gan  ymarweddu  yn  eu  hol,  ac  ymdrechu  i gael  er- 
aill  i wneyd  yr  un  modd,  yn  enwedig  y rhai  sydd  yn  dwyn 
perthynas  â ni  yn  eglwysig.  Hefyd,  i ddylyn  yr  un  drefn 
yn  ngosodiad  yr  achos  yn  gyffredinol,  mor  bell  ag,  y bydd 
amgylchiadau  yn  caniatau.  A’r  Duw  sanctaidd,  trwy  gyf- 
ryngdod  ei  Fab  Iesu,  a dylanwad  Ysbryd  y gras,  a’n  cyn- 
orthwyo  i gyflawni  ein  hymrwymiad.  Arwyddwyd:  Parchn. 
Edward  Jones,  Robert  Willia.ms,  E'dward  Blunt.  William 
Parry,  John  Edwards,  David  Rosser,  David  Lewis,  pregeth- 
wyr.” 

David  Wynn,  William  Eyans,  John  Evans,  Stephen  Da- 
vies,  Alban  Albans,  Richard  Davies,  Edward  Morris,  Bewis 
William-s,  William  Bowen,  William  T.  Williams  a John  Ed- 
warcl  Jones,  Blaenoriaid. 

Cymanfa  Remsen  Mehefln,  1839.  Gosodwyd  gan  y brodyr 
yno  ar  y brawd  John  S.  Williams,  yr  hwn  a benodwyd  i 
fyned  yn  arweinydd  i’r  Parchn.  Henry  Rees  a,  Moses  Pai’ry, 
'T  ymdrechu  er  ffurfio  rhyw  foddion  er  meithrin  mwy  o 
undeb  rhwng  eglwysi  y T.  C.  yn  y wlad  hon,  megys  yr  un- 
deb  rhwng  De  a Gogledd  yn  Nghymru.” 

Gorphenaf  13-15,  1839,  mae  Cymanfa  Cincinnati  yn  pasio 
dau  benderfyniad:  (a)  “Penderfynwyd  yn  unfrydol,  ein  bod 
yn  aros  rnewn  undeb  a’r  corff  i ba  un  y perthynem  yn 
Nghymru.  (b)  Penderfynwyd  yn  wresog,  i ymegnio  at  fwy 
o unde-b  rhwng  eglwysi  y T.  C.  yn  y wlad  hom,  ac  i’r  dyben 
hwnw  fod  gwieinidog  a blaenor  yn  myned  o’r  naill  Dalaeth 
i’r  llall,  s.ef  New  York  ac  OhiO',  yn  flynyddol,  a New  York  i 
ddechreu,  trwy  anfon  i Gymanfa  Palmyra  y flwyddyn 
nesaf.” 

Medi  7,  8,  1838,  mae  Cymanfa  Saron  yn  pasio  penderfyn- 
iad,  eu  bod  yn  dymuno'  gweled  brodyr  o Dalaethau  New 
York  a Pennsylvania  yn  y Gymanfa  nesaf  yn  Pittsburg,  i 
gael  eu  cyfarfod  gyda'r  achos  goreu. 

Hefyd,  anfonwyd  gwahoddiad  cynes  i’r  holl  froiiyr  o New 
York  a Pennsylvania  a allënt,  i fod  yn  bresenol  yn  Nghym- 


EIN  CYMANFAOEDD. 


39 


anfa  Jackson,  Mecìi  11-13,  1840.  Gellid  meddwl  oddiwrth  yr 
uchod  foci  yr  holl  frawdoliaeth  Fethodistaidd  o fewn  cylch 
y ddwy  Gymanfa  yn  addfed  i ffurfio  rhyw  gyfrwng  i gyr- 
aedd  yr  amcan  ocdd  mor  agos  at  eu  meddyliau  a’u  calonau. 

Feliy  yn  Nghymanfa  Utica,  Medi  2,  3,  1841,  darllenwyd 
Corff  o Reolau  a ffurfiwyd  i'r  dyben  i gael  mwy  o undeb 
rhwng  ein  gwahamol  eglwysi  yn  y wlad  hon,  a phenderfyn- 
wyd  eu  cynyg  i sylw  ein  brodyr  yn  Pen.nsylvania  ac  Ohio. 
Yn  ngwres  a brwdfrydedd  y Gymanfa  hono-  i ffurfio  undeb, 
mae  y Parchn.  Thomas  T.  Evans,  John  Owen,  John  H. 
Evans  a William  Rowlands,  D.  D.,  yn  dyfoci  i Carbondale  i 
gynal  Cymanfa  Medi  Tl,  12,  a gîosodwyd  ger  bron  y brocìyr 
yma  y cynllun  a gynygiwyd  yn  Nghymanfa  Utica,  gan  gym- 
ell  y brodyr  i feithrin  uncleb  a chydw.eithrediad  a’u  brodyr 
trwy  Gymanfa.  Gorfforedig;  a’r  angenrheidrwydd  oedd  i ni 
sefyll  yn  fyw  dros  yr  athrawiaeth  sycld  yn  ol  duwioldeb. 
Cymeradwywyd  y cynllun  gan  y brodyr  oedd  yn  bresenol 
yn  Carbondale  yn  unfrydol.  Cymellwyd  hefyd  i g.ael  ar- 
graffiad  newydd  o’r  Cyífes  Ffydd.  Wedi  bwrw  golwg  ar  yr 
achos  yn  y lle,  traddodi  tair  ar  ddeg  0'  bregethau,  cynal  dwy 
gyfeillach,  heblaw  y cynadleddau,  ymadawodd  y brodyr,  ac 
eraill  gycla.  hwynt,  i P'ottsville,  i gynal  Cymanía  gyffelyb, 
Medi  18,  19.  Darllenwyd  a.  chymeradwywyd  rheolau  yr  Un- 
deb  corfforedig  yno  hefyd,  ac  yn  ychwanegol  at  y brodyr 
òedd  yn  Carbondale,  yr  oedd  y Parchn.  David  Lewis,  Ebens- 
burg,  a John  Jones,  Hazelton,  yn  hon.  Wedi  bwrw  goiwg  ar 
yr  achos  yn  y lle,  sefyllfa  cyfeillion  Blossburg,  a’r  ddylecl  ar 
gapel  Minersville,  a phregethu  yn  y tri  lle,  terfynwyd  y Gy- 
manfa. 

Mae  peth  petrusder  ar  ein  med.dwl  i alw  hon  yn  Gymanfa, 
am  nad  oedd  wedi  ymgynull  trwy  alwad  yr  eglwysi,  na 
chynrychiolaeth  wedi  ei  hanfon  iddi;  a pha.  un  bynag  a ed- 
rychir  ar  y cynulliad  yn  Pottsville  fel  parhad  yr  un  yn  Car- 
hondale,  ynte  fel  dwy  wahanol — hwyrach  mai  dau  gyfarfcd 
pregethu  y bua.sem  ni  yn  eu  galw,  etO'  Cymanfa  yr  oeddynt 
hwy  yn  ei  galw;  a hwn  yw  y cyfarfyddiad  cyntaf  tebyg  i Gy- 
manfa  fu  gan  y Methodistiaid  yn  Pennsylvania;  ac  mae  yn 


40 


HANES  CÎMANFA  DWYREINBAETH  PA. 


eglur  ddarfod  ei  chynal  ar  alwad  y brodyr  o Dalaetli  New 
York.  Hon  oedd  y dechreuad,  ac  o’r  hedyn  hwn  y tarddodd 
ein  holl  Gymanfaoedd.  Wedi  ystyriaeth,  gohebiaeth  a 
phenderfyniad  yr  amrywiol  Gymanfacedd,  penderfynwyd 
galw  Cymanfa  Gorfforedig  i ymgynull  yn  Palmyra,  Ohio, 
Mehefìn  17-20,  1842,  a.  gwahoddwyd  cynrychiolwyr  dros  yr 
holl  Gorff  i fod  yn  bresenol.  Gan  mai  hon  yw  y gyntaf  yn 
y gyfres,  dcdwn  yma  gryncdeb  byr  o’i  gweithrediadau.  En- 
wau  y gweinidogion  yn  bresenol  oedd  y rhai  canlynol: 
Parchn.  Edw.ard  Jones,  Cincinnati;  Owen  Jones  a Wiiliam 
Morgans,  Pittsburg;  Robert  Williams,  Moriah;  Hugh  E'. 
Rees,  Nev/ark;  a William  Parry,  Granville.  Dr.  Rowlands 
yn  unig  oedd  yn  cynrychioli  eglwysi  yr  ochr  ddwyreiniol  i’r 
Alleghenies.  Nid  cedd  y nifer  yn  fawr,  mae  yn  wir,  ond  nid 
nifer  sydd  i benderfynu  pwysigrwydd  unrhyw  gynulliad. 
Iddynt  hwy  yr  cedd  yn  bwysig  ac  urddasol,  c-blegid  yr  am- 
can  uchel  ac  urddascl  oedd  ganddynt  mewn  golwg,  a phrcî- 
odd  felly  mewn  gv/irionedd,  oblegid  ei  dylanwad  ar  ddyfod- 
ol  Methodistiaeth.  Etholwyd  Dr.  Rowlands  yn  Liywydd, 
a’r  Parch.  Edward  Jones  yn  Ysgrifenydd. 

(a)  Cyflwyncdd  Dr.  Rowlands,  fel  cynrychiolydd,  genad- 
wri  eglwysi  a C'hymanfaoedd  y Dwyrain  i sylw  y Gymanfa, 
yn  galw  am  fwy  o undeb  a chydweithrediad  yn  mhob  peth 
cysylltiedig  a Uwyddiant  Methodistiaeth.  Darllenodd  hefyd 
y rheolau  y cytunwyd  arnynt  yn  y Cymanfaoedd  Dwyrein- 
icl.  Derbyniwyd  y genadwri,  cadarnhawyd  y Rheolau,  a 
gorchymynwyd  i’r  ysgrifenydd  anfon  cenadwri  at  Gyman- 
faoedd  y Dwyrain  yn  cydnabod  eu  hrawdgarwch  a’u  gofal 
am  eu  brodyr  yn  y Gorllewin.  Darllenwyd  yno  hefyd  lyth- 
yr  oddiwrth  y Parchn.  Henry  Rees  a Moses  Parry,  yr  hyn 
a barodd  hyfi'ydwch  mawr  i’r  frawdoliaeth. 

(h)  Penderfynwyd  sefydlu  Cymdeithas  Genadol  Gartrefol, 
a dewiswyd  y Parch.  Owen  Jones,  Pittsburg,  yn  Llywydd,  a 
Bcnja.mìn  Price  o’r  un  lle,  yn  Ysgrifenydd. 

(c)  Dirwestiaeth.  “Nad  oes  neb  wedi  ei  ddiarddel  am 
feddwdcd  i ga.el  ei  dderhyn  yn  ol  heb  lawncdi  yr  ardystiad 
dirwestol.” 


EIN  CYMANFAOEDD. 


41 


(d)  Fod  y gwahanol  Gymanfaoedd  i ohebu  a’u  gilydd  am 
y cynllun  goreu  er  diogelu  ein  oapelau  i’r  C'orff  o Fethod- 
istiaid  Calflnaidd. 

(e)  Nad  oes  neb,  er  ei  ddewis  yn  ddiacon  yn  yr  Hen  Wlad, 
i gael  blaenori  yn  y wlad  hon  heb  alwad  ychwanegol  oddi- 
wrth  yr  eglwys  lle  y cartrefa,  ar  yr  un  pryd  caniateir  iddo 
freintiau  diacon  neu  flaenor  yn  y Cyfarfodydd  Chwarterol 
a Chymanfaol. 

(f)  Cymeradwywyd  cyhoeddi  argraflBad  o’r  Cyffes  Ffydd 
a’r  Hyfforddwr  at  wasanaeth  Methodistiaid  yn  y wlad. 

' (g)  Penderfynwyd  fod  y Gymanfa  Gorfforedig  nesaf  i gael 
ei  chynal  yn  Utica,  Medi  1,  2,  a’r  Parch.  Robert  Williams, 
Moriah,  yn  gienadwr  yno*;  a Chymanfa  nesaf  Ghio  i fod  yn 
Jachson. 

(h)  Eistynwyd  galwad  eglwys  Palmyra  i’r  Parch.  Edward 
Rees  i ddyfod  yno  yn  weinidog. 

Eisteddodd  y Gymanfa  hon  arn  bedwar  diwrnod;  ac  ys- 
tyried  mai  cychwyn  yr  oeddynt,  gwnaethant  waith  mawr  er 
gosod  sylfeini  llwyddiant  Methodistiaeth  yn  y wlad,  a 
threfnu  mesurau  oedd  yn  ateb  i’w  hamgylchiadau  ar  y pryd. 
Traddodwyd  yno  16  o bregethau,  a.  gweinyddwyd  Swper  yr 
Arglwydd  unwaith.  Cynaliwyd  un  cyfarfod  dirwestol,  dwy 
gyfeillach  i drafod  materion  cyffredinol,  heblaw  y cynad- 
leddau  swyddogol.  Pregethodd  Dr.  Rowlands  chwe’  gwaith, 
a dwy  waith  yn  Saesneg. 

Rellach,  mae  y Trefnyddion  Calfinaidd  yn  un  corff,  nid 
mewn  theory,  ond  mewn  ffaith.  Felly  yr  oedd  y tadau  yn 
edrych  ar  y mater,  gan  ystyried  yr  enwad  yn  Organic 
Unity;  ac  nid  oedd  llinellau  daearyddol  yn  eu  gwahanu 
oddiwrth  eu  gilydd.  Felly  maent  yn  darparu  cynllun  a 
chymdeithas  i gyflenwi  angen  sefydliadau  oedd  yn  amdrlifad 
o’r  efengyl.  Mae  yn  eglur  fod  y rhai  fu  yn  llunio  yr  organi- 
zation  yn  golygu  i’r  Gymanfa  hon  arolygu  a threfnu  holl 
symudiad  yr  enwad  yn  ei  bobpeth,  fel  na  ddelai  gwahan- 
ia.eth  barn  nac  ymarferiad  i beri  anghydwelediad  nac  ym- 
raniad  yn  y Oorff.  Am  ryw  reswrni  nad  ydym  yn  ei  wybod, 
,ni  bu  un  Gymanfa  Gorfforedig  yn  Ohio  ar  ol  hono  yn  Pal- 


42 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


myra,  ac  o hyny  allan,  yn  ol  y cynllun  mae  yn  myned  ar 
gylch  bob  yn  ail  flwyddyn  rhwng  Talaethau  New  York  â 
Phenrusylvania. 

Cynaliwyd  yr  ail  yn  Utica,  Medi  1,  2,  1842.  Dr.  Rowlands 
yn  Llywydd  a Mr.  John  S.  Williams  yn  Ysgrifenydd.*  Y 
gweinidcigion  piresenol  yn  honoi  oeddynt  y Parchn.  David 
Davies,  PottsviIle;  David  E.  Diavies,  Penygraig;  David 
Jones,  Western;  Edward  Rees,  Collinsville,  a Thomas  T. 
Evans,  Plolland  Patent. 

Yn  'O'l  trefn,  yr  oedd  y drydedd  yn  dygwydd  yn  Pennsyl- 
vania;  ond  Oiblegid  ansefydlogrwydd  y gweithfeydd  ac  an- 
wadalwch  y bobl,  ni  chynaliwryd  yr  un  ynua,  a’r  tebygol- 
rwydd  ydyw  fod  C'yrnanfa  1843  wedi  ei  chynal  yn  Utica, 
Medi  1,  2.  Nicl  oes  dim  neillduol  yn  y cofnodion  am  hon, 
ond  fod  y Parch.  Edward  R.ees  wedi  ei  neíllduo  i gyflawn 
waith  y weinidogaieth,  a David  Davies,  P0'ttsville,  a John 
Jones,  Weilsland,  LlceigT,  wedi  eu  derbyn  yn  bregethwyr 
i’r  Cyfundeb. 

Mae  braidd  yn  sicr  na  chynaliwyd  yr  un  Gymanfa  ar  hyd 
y flwyddyn  1844. 

Yn  1845  cynaliwyd  y bedwaredd  yn  ninas  New  York,  Me- 
hefin  5-9,  y Parc.h.  Dr.  Rowlands  yn  Llywydd,  a Daniel 
Scurry,  Carbondale,  yn  Ysgrúfenydd.  Y gweinidogion  pres- 
enol,  ac  yn  gweimyddu  yn  hon,  oeddynt  y Parchn.  John  Da- 
vies,  Carbondale;  John  Grifíìths,  Danville;  Jos.  E.  Davies, 
Pottsville;  David  T.  Lewis,  Ebensburg;  John  G.  Jones,  Al- 
lentown;  Thomas  T.  Evans,  Penygraig;  Thos.  Williams, 
Ffestiniog  (Collinsville  wedi  hyny),  ac  Edward  Rees,  Col- 
linsville. 

1846,  Mehefln  6,  7,  cynaliwyd  y bumed  yn  Pottsville.  Dt. 
Rowlands  yn  Llywydd,  a Mr.  Thos.  R.  Jones  yn  Ysgrifen- 
ydd.  .Yr  oedd  yn  bresenol,  ac  yn  cymeryd  rhan  gyhoeddus 
y pryd  hyny,  Parchn.  John  Grifíìths,  Danville;  John  Jones, 
Utica;  Thos.  R.  Jon-es,  Wilhesbarre;  Joseph  E.  Davies,  a 
John  Davies,  Carbondale. 

1847.  Cynaliwyd  Cymanfa  y flwyddyn  hon  yn  Remsen, 
Gorphenaf  1,  2.  Y Parch.  Thos.  T.  Evans  oedd  yn  Llyw- 


44 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


trwy  y Dosbarth.  fel  y canlyn:  Le.high,  8,  9;  Snmmit  Hill, 
10,  11;  Ta.miaqua,  12;  St.  C'lair,  13,  14;  Pottsville,  15,  16; 
MinersYille,  17.  Heblaw  cyn.adleddau,  cynaliwyd  pump  o 
gyfeillachau  i ymdrin  a sefyllfa.  yr  achos  a materion  ys- 
brydol;  tradodwyd  42  o bregethauj  yn  y Gymanfa  hon. 
Dr.  Rowlands  oedd  y Llywydd.  a.  J.  R.  Williams  yn  Ysgrif- 
pnydd. 

Yn  1853  yr  oejdd  yn  Danville,  at.  yn  rael  ei  chynal  ar  yr 
i;n  cynllun  a’r  un  flaenorol  fel  y canlyn:  Danville,  Awst 
6-8;  Scrantcn,  10-12;  Car'ccnlale,  13-1"-  y Llywydd  oedd  y 
Parch.  David  Lewis,  Utica;  a’r  Parcli.  Thos.  H.  Roberts. 
Slatington,  yn  Ysgrifenydd.  Heblaw  y brodyr  yn  y cylch, 
yr  oerld  y Parchn.  David  Lewis,  Utica;  Dr.  Rowlands,  New 
York;  Howell  Powell,  Cincinnati;  a.  Robert  Sennar,  diw- 
eddar  'O  Gymru,  yn  cymeryd  rhan  ynddi, 

Hon  yw  yr  olaf  a g.ynaliwyd  yn  Pennsylvania,  a’r  olaf 
yr  ydymi  wedi  cael  hanes  ami  da.ni  yn  y gyfres  hon  o Gy- 
manfaoedd.  yn  un  lle  arall.  Ymddencys  i ni  fod  ei  chyn- 
llun  a’i  ha.mcan  yn  rhag.orol,  ac  wedi  ei  bwTiadu  i wneyd 
gwaith  mawr,  a diameu  genym  ei  bod  w.edi  gwneyd  mwy 
tuag'  at  sylweddoii  meddylddrych  mawr  Methodistiaeth  i 
gyfuno  yr  eglwysi  yn  un  corff,  na  dim  un  moddion  arall. 

Pa  beth  fu  achcs  ei  thranoedigaeth  nis  gwyddom:  a.c  nid 
ydym  yn  meddwl  ddarfod  ei  hanrhydeddu  â chladdedigaeth. 
Dichon  fod  amryw  o bethau  yn.  milwrio  yn  erbyn  ei  phar- 
had.  Eìgilur  yw,  nad  ciedd  y brc.dyr  yn  Ohio  yn  galwr  am 
dani,  nac  yn  anfon  eenadau  yn  gyson  i’r  ochr  hon  i fynydd- 
oedd  yr  Alleghenies,  er  cadw  yr  undeh  yn  fyw.  Nid  ydym 
yn  gwybod  am  fwy  na  phedwar  a anfonwyd  oddiyno  fel 
cenadon  i’r  Cymanfaoedd  dylynol,  y Parchn.  Robert  Wil- 
liams,  Moriab;  Edward  Jomes,  Cincinnati;  Hugh  E.  Rees. 
Newark;  a D.  T.  Lewis,  Bbensburg.  Heblaw  hyny,  yr 
oedd  Talaeth  New  Ycrk  yn  cynal  peciair  Cymanfa  yn  y 
flwyddyn  yn  y blynyddoedd  hyny,  yn  nghyd  a Chyfarfo>d- 
ydd  Dosbarth  hoh  chwech  wythnos,  ac  yr  oedd  Cymanfa 
ychwanegol  yn  gwneyd  y draul  o’u  cynal  yn  drwm.  gan  fod 


EIN  CYMANFAOEDD. 


43 


ydd  yn  hon,  a’r  Farchn.  John  Hughes,  Edward  Rees,  John 
Jones,  Marcy;  David  Williams,  Thos.  Williams,  Jos.  E. 
Eavies,  Li.  O.  Jones  a Thos.  Foulhes  oedd  y gweinidogion 
presenol,  ac  yn  cymieryd  r.han  gyhoeddus  yn  ei  givednydd- 
iadau. 

Yn  1848,  Mehefin  10-13,  yr  oedd  y nesaf  yn  caeil  ei  chynal, 
yn  nina.s  New  York.  Dewiswyd  y Parch.  John  Davies,  Car- 
hondale,  yn  Llywydd  yn  hon.  Yr  oedd  yn  breseuol  y pryd 
hwnw,  heblaw  y Llywydd,  y Parchn,  Thcs.  Phillips,  John 
G.  Jones  .a  Jos.  E.  Davies  o Pennsylvania;  Thos.  T.  Evans, 
David  Williiams,  Einoch  Samuel  a Thos.  Foulkes. 

Yn  1849  yr  cedd  yn  Harrison  (Scranton),  Gorphenaf  6-8. 
Dewiswyd  Dr.  Rowlands  yn  Llywydd,  a _Mr.  John  J.  Davies. 
diacon  o’r  lle,  yn  Ysgrifenydd.  Heblaw  y Llywydd  yr  oedd 
y Parchn.  John  G.  Jones,  John  Davies,  Thos.  Phillips  a D. 
J.  Williams  (B.),  a’r  Parch.  Mr.  Michael  (Pres.)  yn  gwein- 
yddu  ynddi.  Gwelir  nad  oedd  llawer  0'  weinidogion  yn 
bresenol,  eto  yr  oedd  y Gymanfa — y gyntaf  yn  y Ue — yn  un 
hynod  o lewyrchus,  a’r  cynulleidfaoedd  yn  lluosog. 

Penderfynwyd  fod  y nesaf  i gael  ei  chynal  yn  Floyd, 
Oneida  C’ounty,  N.  Y.,.-Meh.  6,  7,  1850;  ond  yr  ydym  wedi 
methu  ca.el  hyd  i gofmodion  y Gymianfa  bcn,  pwy  oedd  yno, 
neu  pa  un  a gynaliwyd  hi  fel  Cymaufa  Gorfforedig  ai 
peidio. 

Yn  1851,  Mehefin  26-30,  yr  ydoedd  yn  ninas  New  York 
eto,  a dewiswyd.  Dr.  Rowlands  yn  Llywydd.  Yn  hono  yr 
oedd  y Parchn.  David  Lewis,  Ehoeh  Sainuel  o-  Utica,  Ed- 
ward  Rees,  Collinsyille;  David  WilliamSi,  Holland  Patent; 
David  Williams,  Remsen;  John  G.  Jones,  Allentown;  John 
Davies,  Blafceiley;  John  L.  Je-ffreys,  Slatington;  R.  D. 
Thomias  a John  Harries  (A.).  Heblaw  amrywiol  gynad- 
leddau,  cynaliwyd  dau  gyfarfod  i ymdrin  a materion  ys- 
brydol.  T'raddodwyd  yn  y Gymanfa  hon  20  o bregethau. 

Y'n  1S52,  Gorphenaf  8-17,  cynaiiwyd  yr  un  ganlynol  yn 
Lehigh  Gap,  neu  Slatington.  Cynaliwyd  Cymanfa  y Dal- 
aeth  mewn  undeb  a’r  Gymanfa  Gorfforedig  y tro  hwn,  ac 
yn  unol  a threfniant  blaenorol,  mae  yn  myned  ar  gylch 


EIN  CYMANFAOEDD. 


45 


y sefydliadau  yn  miiell  oddiwrth  eu  gilydd,  a chyfleusderau 
teithiol  yn  brin. 

Yr  oedd  yr  eglwysi  yn  Pennsylvania  yn  wan  iawn,  cys- 
tal  ag  yn  mhell  oddiwrth  eu  gilydd,  ac  ansawdd  y gwieith- 
feydd  yn  anfî:efydlog,  fel  w;edi  penodi  Cÿmanfa  mewn  lle 
fiwyddyn  neu  baner  blwyddyn  yn  mlaen,  erbyn  i’r  amser 
ddyfod,  ni  ellid  ei  chynal  yn  y lle  hwnw  ar  yr  amser  penod- 
edig.  Yn  Nghymanfa  Gorfforedig  1848,  yn  ninas  New 
York,  bu  ei  pharhad  o datn  sylw;  ond  y penderfyniad  wnaed 
y pryd  hwnw  oedd  ei  bod  i barhau  yn  ei  chylch,  fel  yr  oedd 
wedi  bod  o’r  dechreiuad,  rhwng  New  York  a Pennsylvania. 

Yn  Nghymanfa  Harrison  derbyinwyd  llythyr  oddiwrth 
Gymanfa  T’alaeth  New  York  yn  achwyn  fod  cynal  yr  undeb 
preseaol  rhwng'  y dtìwy  Daiaeth  yn  ormod  o faich,  a’u  bod 
yn  dymumo'  ei  ddirymu.  Parcdd  y llythyr  dristwch  i’r  Gy- 
manfa  hon,  a phenderfynwyd  “Nas  g;allwn  gydsynio  a’u 
cais,  am  ei  fod.  yn  tueddu  i ddinystrio  ein  ffurf  lywodraeth 
eglwysig  fel  MethO'distiaid.  Hefyd,  gan  fod  Rheolau  y Gy- 
manfa  Go'rfforedig  wedi  eu  ffurfìo  a’u  sefydlu  trwy  awdur- 
dod  prif  Gymanfaoedd  y tair  Talaeth,  nas  gellir  eu  dirymu 
ond  trwy  yr  un  awdurdiod.” 

Yn  Ng'hymanfa  Gorfforedig  New  York,  1851,  cawn  ben- 
derfyniad  gyda  goíwg  ar  y Gymanía  fel  y canlyn:  “Wedi 
ymdrin  â natur  cyfansoddiad  y Corff,  ac  am  unoliaeth 
mewa  athrawiaeth  a dysgyblaeth,  p'enderfynwyd  anfon  cyf- 
archiad  a.t  e.glwysi  y Trefnyddion  Calfinaidd  trwy  yr  holl 
ralaethau,  yn  eu  cymell  i undeb  a’r  Gymanfa  hon.”  Ond 
ma.e  yn  debyg  na  theimlwyd  dim  o rym  y cymelliad,  ac  iddi 
farw  O'  ddiffyg  cefnogaeth. 

Ni  chaniata  gofod  i ni  fanylu  ar  holl  ddeddfau  a bamed- 
igaethau  y gyfres  h.on  o-  Gym.anfao'edd,  ond  ni  a osodwn  ger 
bron  y darllemydd  grynodeb  o’r  prif  faterion  y bu  y brod- 
yr  oedd  yn  llywio  yr  achos  y pryd  hwnw  yn  teimlo  pryder 
dwys  yn  eu.  cylch,  ac  yn  gwmeyd  -eu  goreu  i’w  didwyn  i 
drefn  reolaidd  a sefydlO'g.  Gwnaethant  gynyg  teg  ag  ys- 
tyried  yr  anfanteision ; maent  yn  llwyddo  i fesur  mawr  i 
sicrhau  imdeb  a chydweithrediad  yn  mhob  symudiad.  ' 


46 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


1. — Gyda  golwg  ar  y weinidogaeth  mewn  derbyn  ac  cr- 
deinio  pregiethwyr. 

Nid  oedd  un  miater  ag  yr  oedd  y tadau  yn  teimlo  mwy  o 
sel  ac  eiddiged'd  dros'to,  a llwyddiant  yr  achcs  yn  dibynu 
arno,  yn  fwy  na  bictì  yr  athrawiiaeth  a bregethid  yn  ein 
pwlpndau  yn  iachns,  a’r  rhai  a’i  pregethent,  o ran  cymer- 
iad  moesol  a .gwyhodaeth,  yn  deilwng  o’r  swydd  gysegred- 
ig„  Yr  oed'd  eu  harholiad  gyda  golwg  ar  farn,  profiad  a 
gwybodaeth  ysgrythyrol  yr  ymgeiswyr,  yn  drwyadl  a man- 
wl.  Nid  gwiw  Oiedd  iddo  fod  “yn  newyddian  yn.  y ffydd.” 

Yr  oeddynt  hefyd  yn  cadw  g.olwg  ar  undeb  a chydweith- 
ìtediad,  ac  yn  gofaln  ma  byddai  un  rhan  yn  symud  yn 
mlaen  heh  gydsymiad  a chymieradwyaeth  yr  oil.  Yr  oed'd- 
ynt  felly  yn  a.rfer  pwyll  ac  arafwch  er  gwneyd  poh  symud- 
iadl  yn  ddo.eth  a diogel,  ac  yn  osgod  poh  achlysur  i dram- 
gwydd  a phrofedigaieth,  na  dim'  yn  cael  ei  wneyd  rnewn  un 
rhan  ag  yr  oedd  rhan  arall  yn  cywilyddio  o’i  blegid.  Yr 
oedd  y oais  am  ordeinio  o Dalaeth  New  York,  yn  cael  ei  an- 
fon  i O'fyn  cydsyniad  a chymeradwyaeth  y brodyr  yn  Penn- 
sylvania  ao  Ohio.  Pa  beth  b.ynag  oedid  yn  ca.el  ei  wneyd 
yn  um  o’r  tair  TaLaeth  yr  cedd  yn  cael  el  wmieyd  i’r  oll. 
Ystyrid  îod  y Gyman.fa  Gorfforcdig  yn  drefniant  pwrpasol 
i’r  amcan,  ao  mae  yn  cymieryd  arolygiaeth  ar  holl  symud- 
iadad  y Cyfundeb  i’r  perwyl  hwnw. 

Yn  y Gymanfa  a gynaliwyd  yn  Pottsyille,  1841,  mae  y 
brodyr  Rohert  Williams,  Minersville;  a David  Davíes, 
Pottsville,  yn  eael  eu  derbyn  yn  bregethwyr  i'r  Cyfundeb 
cyn  bod  y G-ymanfa  Gorfforedig  wedi  ei  sefydlu.  Yr  oedd  y 
brodyr  a tìdaetbai  yno  0‘  New  Yo.rk  yn  gweled  fod  llwydd- 
iant  yr  achos  yn  galw  am  iddynt  wneyd  y symoidia.d  hwn 
y pryd  hwnw. 

Ond  yn  Nghymanfa  Gorfforedig  Utica  mae  David  Davies, 
yn  nghyd  a John  Jones,  Wellsland,  Lloegr,  ym  cael  eu  cy- 
meradwyo  fe.1  pregethwyr  i’r  Cyfundeb.  Tn  Nghymanfa 
Gorfforedig  New  York,  1845,  “Derbyniwyd  y brodyr  John 
Griífiths,  Danville,  a John  G.  Jones,  Allentown.  yn  breg- 
ethwyr  i’r  corff  o Fethodistiaid.” 


EIN  CYMANFAOEDD. 


47 


Yn  nghyíarfod  chwech  wythnosol  Nant,  Steuben,  mae 
Jcseph  E'.  Dia.vies,  Pottsville,  yn  cael  ei  dderbyn  yn  breg- 
ethwr  yn  Ionawr,  1844. 

Yn  Nghymanfa  Gorfforedig  Renisen,  1847,  derbyniwyd 
y brodyr  David  R.  Williams  a Thcs.  Foulbes  yn  bregeth- 
wyr  i’r  Cyfundeb. 

Yn>  Nghymianfa  Gorfforedig  Hanison,  1849,  derbyniwyd  y 
brawd  Tho>s.  R.  Jones,  yr  hwn  oedd  erbyn  hyn  wedi  symud 
i Dalaeth  New  York,  yn  bregethwr  rheolaidd  i’r  M>ethod- 
istiaid'  Ymiddengys  i ni  fod  hwn  yn  symndiiad  yn  yr  iawn 
gyfeiriad,  i sicrhau  trefn,  undeb  a chydweithrediad. 

Felly  hefyd  yn  gyffelyb  gyda  golwg  ar  symud  yn  mlaen 
i ordeinio  hrodyr,  amcenid  symud  yn  mlaen  yn  unffurf,  ac 
mewn  cyd-ddealltwriaeth  a’u  gilydd. 

Pan  oedid  y brodyr  yn  Ohio  ar  fedr  symud  yn  mlaen  i 
ordeinio  Robert  Williamjs,  Moriah,  gosododd  y Parch. 
John  Elias  y m>ate>r  o flaen  Cyfarfod  Misol  Sir  Fon  i ofyn 
eu  cyds-yni>ad  i’w  ordeiniad..  Arwyddwyd  cydsyniad  unfryd- 
ol  a’r  cais,  a dyddiwyd  y liythyr  Chwefror  15,  1838.  Wedi 
hyn  mae  y Gymanfa  Gorfforedig  yn  arolygu  po>b  oirdeiniad. 

Yn  Nghymanfa  Remsen,  1842,  darllenwyd  llythyrau  o Car- 
bondiale,  Pottsville,  >a  dlnafí  New  York,  ac  oddiwrtb  y 
Parch.  Edward  Jones,  Cincinnati,  fel  ysgrifenydd  dros  Gy- 
manfa  Ohio,  yn  cymeradwyo  ordeinio  y Parchn.  John  H. 
Evans  a David  E.  Davies,  Utica,  i gyflawn  waith  y weinid- 
ogaeth. 

Yn  1845,  mae  Cymanfa  Gorfforedig  New  York  yn  can- 
iatau  i Gym.a.n>fa  Reimsien  ordeinio  Thomas  J.  Eva.ns.  Yn 
yr  un  flwyddyn  mae  Cymanfa  Ohio,  yr  bon  a gynelid  yn 
Ebensburg,  yn  cymeradwyo  y cais  a ddaethai  o Gymanfa 
Remsen  am  ganiatad  i ordeinio  y brawd  Thos.  Williams, 
ac  m>ae  Cymnnfa  Gorfforedig  Pottsville,  1846,  yn  caniatau 
y cais  o>  Gymanfa  Sir  Oneida.  Hefyd,  mae  yn  cymeradwyo 
'symud  yn  mlaen  i ordeinio  y hrodyr  Robert  Williams. 
Minersville,  a.  D>avid  Williams,  Pottsvill>e,  yn  Nghymanfa 
nesaf  y Dalaeth,  yr  hon  oedd  i gael  ei  chynal  yn  Danville. 
Cydsyniwyd  a’r  symudiad  hwn  yn  Ohio  ac  yn  New  York. 


48 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


Yn  y fiwyddyn  1848,  mae  Cymianfa  Rome  yn  cydsynio  i 
ordeiniad  y brawd  Josep.b.  Davies  yn  Nghymanfa  Potts- 
ville.  Yn  Nghynuanfa  Gorfforedig  dinas  New  York,  1848, 
ordeiniwyd  y brodyr  Thos.  Phillips,  PottsviIle,  a John  G. 
Jones,  Allentown,  i gyfiawn  waith  y weinidogaeth.  Yn  y 
Gymanfa  hon,  ar  g:ais  Cynraníaoedd  Pennsylvania  a Thal- 
aeth  New  York,  penderíynwyd  na  byddai  i neb  o hyn  all- 
an  g:ael  ei  ordeinio  yn  un  o’r  ddwy  Dalaeth  ond  nrewn 
Cymanfa  Goirfforedig,  cddieithr  ar  achlysuron  neillduol,  a 
hyny  trwy  ganiatad  y Gyimanfia  Gorfforedig,  Dengys  hyn 
yn  eglur  mai  dymuniad  y Cymaníaoedd  Talaethcl  oedd  i’r 
Gymanfa  Gor’fforedig  arolygu  ordeiniad  brodyr  i’r  weinid- 
ogaeth  o hyn  allan. 

2. — Dicgelu  Eiddio  y Cyfundeb. 

Nid  o didiffyg  meddwl  ac  ymdrech,  ar  ran  ein  tadau,  i 
ddwyn  yr  achos  yn  ei  wedd  allanol  i well  trefn,  mae  ssfyll- 
fa  ein  capelydd  mewn  llawer  man  mor  anfoddhaol  hyd 
heddyw.  Dodwm  ger  bron  y darllenydd  grynodeb  o’r  ym- 
drechion  hcre'uoì  a wnaed  yn  y eyíeiriad  hwn.  Daeth  y 
mater  i bwysiO'  ar  feddyiiau  y birodyr  yn  Sir  Oneiaa,  oblegid 
dygwyddiadau  annymunol  a gymerodd  le  yno.  Bu  ymdrin- 
iaeth  ar  y mater  yn  y Cymanfiao.edd  cyntaf,  a galwyd  sylw 
difrifol  at  sefyllfa  ansicr  ein  capelau  fel  eiddo  y Cyfundeh; 
ac  mewn  trefn  i’w  diogelu,  ffurfiwyd  corporations  a elwid 
vestry  Remsen  a vestry  Ro>me,  i ddal  m>eddiant  cyfundeh'Ol 
o’r  addoldai.  Bu  y Gymanfa  hon  am  fiynyddoed'd  yn  arol- 
jrgu,  adeiladu  ac  adgyweirio  y capelau,  ac  yn.  casglu  arian 
at  dialu  y dr.a.ul.  Penicdwyd  y diaoon  James  Owen,  Peny- 
caerau,  i gadw  a gicfialu  am  y gweithredoedd  hefyd. 

Cnd  ma.e  yn  egiur,  feddyliem.,  nad  oedd  y cynllun  hwn 
yn  un  diogiel,  am  na.d  cedd  cyfreithiau  y Dalaeth  yn  am- 
ddiffyn  eidtìo  erefyddcil  yn  y w.edd  hono,  pe  buasai  ymosod- 
iad  yn  cael  el  wneyd  arno.  I gymideithasau,  neu  eglwysi 
neillduol,  yr  oedd  yn  caniatau  hawl  i ddal  eiddo. 

Yn  y flwyddyn  1839,  mae  Oymanfa  Ohio,  yr  hon  a gynelid 
yn  Moriah,  yn  p>asio  penderf yniad , (a)  “Föd.  piob  e-glwys  i 
Pflalu  am  gadw  cofrestrydd.  (b)  Cael  llyfr  i’r  dyben  i ys- 
grifenu  gweithredoedd  er  diogeliad  ein  capelau.’’ 


EIN  CYMANFAOEDD. 


49 


Yn  Nghymanfa  Pittsburg,  1841,  penderíyrtwyb  “Fod  y 
Parchn.  William'  Morgans  ac  Owen  Jones,  Pittsburg;  Da- 
vid  Lewis,  Bbensburg,  a Mr.  William.  Williams,  Sugar 
Creelc,  i oialu  ar  fod  lioll  gapeliau  y Trefnyddion  C'alfinaidd 
trwy  holl  Dalaeth  Pennisylvania  i gael  eu  diogelu  a/u  tros- 
glwyddo'  i íod  yn  eiddo  y Coríf  o’r  enw  hwn,  a gobeithiwu  y 
cydweithreda  yr  holl  frodyr  yn  y Dalaeth  i’n  cynorthwyo 
yn  y mater  hwn.” 

Gan  fod  y mater  yn  un  y teimlid  cymaint  o’i  bwysig- 
rwydd,  mae  yn  naturiol  yn:  dyfod  yn  un  o’r  materion  ag 
mae  y Gymanfa  Gorficrediig  yn  talu  sylw:  iddO',  a Uunio 
rhyw  drefniant  i gyraedd  yr  am.can,  yn  un  0'  ddybenion  ei 
bodoiastb.  Felly  mae  yn  caiel  ei  ddwyn  i sylw  yn  y Gy- 
manfa.  gyntaf  yn  Palmyra. 

Yn  y drydedd,  yr  hon  a gynaliwyd  yn  ninas  New  York, 
neillduwyd  Dr.  Rowlands,  Mri.  William  Griffitbs  a Yyilliam 
Th.cmas  yn  bwyllgor  i barotoi  cynllun  o gyfansoddiad,  i’w 
gynyg  i lywodraieth  y Daiaeth,  a chopi  o’r  cynlluu  i ga.el  ei 
aníon  i Pennsylvania,  Obio  a Wisconsin,  fel  y caffai  gy- 
meradwyaeth  unfrydol.  Mae  yn  debyg  mai  yr  amican  oedd 
cael  cynllun  cyffredinoi  i ddiogelu  boll  feddianau  y Cyfun- 
deb  dan  nawdd  y Gymianfa  GO'rfforedi'g,  e-r  budd  yr  holl  en- 
wad.  Ond  mae  yn  eglur  na,  chaniatâi  cyfreithiau  Talaeth 
New  Ycrk  yr  bawlfraint  hon  iddynt  yn  ol  y cyfansoddiad 
oedd  mewn  grymi  y pryd  hyny. 

Yn  Nghymainfa  Gorfforedig  1847,  ma.e  y mater  yn  dyfod 
i sylw  dracbefn,  a.  phwyllgor  o hedwar  yn  eaisl  eu  nodi  i 
weithredu  yn  yr  achos:  Mri.  John  S.  Williams,  Trenton; 
Hugh  R.  Hug.hes  a.  John  R.  Hughes,  Remsen;  a Jamies 
Owen,  Penycaerau. 

Yn  Nghymanfa  Utica,  1849,  g.elwir  sylw  eto  at  yr  un 
mater  fel  y ca.niyn: 

“Corporation  ein  Cäpelau.— Ofnwn  nad  ydyw  gweithred- 
oedd  ein  capelau  yn  unffurf,  ac  y gallai  pethau  anghysuruG 
ddygwydd  i’r  Corff  ohlegid  hyny;'  a nodTeyd  pwyllgor  eto 
i edrych  i mewn  i’r  achos,  sef  Mri.  Joseph  Hughes,  David 
Thcmas,  Richard  Hughes,  William  N.  Jones  a Jamies 


50 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Owen.”  Eto  yn  Nghymanfa  Medi,  1850,  gwnaed  y sylw  a 
ganlyn:  “Bernir  gan  restry  Rome  mai  y îfcrdd  fwyaf  cyf- 
reithlawn  i’r  wlad  hcn  ydyw  i hob  eglwys  i ymgcrffori  ei 
hunan,  ac  nid  fel  yr  oeddynt  yn  arferol  o wneyd.” 

Deuwn  yn  awr  i edrych  beth  a wnaed  yn  y cyfeiriad  hwn 
yn  Pennsylvania.  Yn  Nghymanfa  Gorfforedig  Pottsville, 
1846,  mae  pienderfyniad  Cymanfa  New  York  y fìwyddyn 
flaienorol  yn  cael  ei  ddwyn  i sylw,  a “Ncdwyd  Mr.  David 
'Williams  i chwilio  i mewn  i reol  y Dalaeth  hcn  ar  y mat- 
er.”  Ond  nid  ydym  yn  cael  i’r  brawd  hwn  wneyd  un  ad- 
roddiad. 

Yn  Nghymanfa  Harrison,  1849,  mae  y mater  yn  cael  ei 
ddwyn  i sylw  drachefn,  a phasiwyd  penderfyniad  “I  chwil- 
io  i fewn  i gyfreithiau-  y Dalaeth  mewn  perthynas  i weith- 
redcedd  addoldai,  a rhcddwyd  ar  y Farch.  Thos.  Phillips, 
Pottsville,  ymgym-ei'yd  a’r  gorehwyl,  a’i  gyhoetídi  yn  3r  ‘Cyf- 
aill,’  er  mantais  i’r  gw'ahanol  fan-au  ddiogelu  eu  capelau  yn 
y Balaeth  ho-n.” 

Yn  Nghymanfa  Danville,  1850,  mae  y mater  yn  dyfod  i 
sylw  drachefn,  pan  y “penodwyd  Mri.  John  R.  Williams, 
Scrantcn,  a David  W.  Howells  i wneyd  ymchwìliad  i gyf- 
reithiau  y Dalaeth,  a ellir  diogelu  capelydd,  tai  a thiroedd, 
yn  eiddo  i’r  Cyfundeb  rhagllaw,  yn  nghyd  a’r  dull  priodol 
o-  ddewis  a goscd  ymddiriediolwyr  i’r  Ccrff  jrn  y Dalaeth:  a 
bod  iddynt  gjrhoeddi  ffrwyth  eu  hymchwiliad  yn  y ‘Cyf- 
aill.’  ” Ond  ni  wnaet.h  y pwyllgor  hwn  un  adroddiad,  ac 
nid  ydym  yn  cael  fod  dim  yn  rhagor  wedi  ei  wneyd  dan 
nawdd  neu  mewn  cysylltiad  â’r  Gymanía  Gcrfforedig.  Hjrd 
ymia  nid  oes  dim  a wn.aed  wedi  cyraeid  yr  amcan  cedcl 
rnewn  gclwg.  Dau  1-e  yn  uni.g,  hj’d  y gwyddcm,  a gyfìwryn- 
o-dd  e-u  gweithredc-edd  i fcd  yn  eiddo  i’r  Cyíundeh,  sef  eg- 
lwys  St.  Clair,  yn  1848,  a Chymru  Newydd,  yn  1849. 

Cnd  paham  na  huas-ai  yr  holl  ymdrechion  a wmaed,  a’r 
pend-erfyniad-au  a h-as-iwyd,  yn  ateb  rhyw  ciüyben? 

(a)  Ma.e  yn  b-eth  posibl  na  wn-aeth  y pwyiìgorau  mo’r 
gynaith  a csodwyd  iddymt,  ac  am  hyny  nid  oedd  ganddjrnt 
adroddiad  i’w  wneyd. 


EIN  CTMANFAOEDD. 


51 


(b)  Pod  anh-awsderau  cyfreithiol  ar  y ffo-rdd,  ac  ua  bu- 
asai  cynllun  o’r  fath  ag  oed'dyu-t  hwy  yn  geisio-,  yn  gyfreith- 
law-n.  Breinlen  i eglwysi-  neilMuol  oecLd  y gyfraith  yn  gan- 
iatau. 

(c)  Yr  anbaw-sder  i gae-1  eglwysi,  neu  ymiddiriedoiwyr  eg- 
Iwysi,  i ymddiried  yr  -eiddo  i ddybeni-on  Cyfundebol.  Dich,- 
'on  fod  ambell  un  yn  meddwl  mai  yr  ymddiriedolwyr  bia 
yr  leiddO'.  Ond,  mae  hyny  yn  sicr  o-  fo-d  yn  ga-ms-yn-iad,,  gan 
fod  llythyre-n  ac  ysbryd  y gytraith  yn  penderfynu  mai 
eiddio  mewn  trns-t  at  wa-sana-eth  yr  -eglwys  ydyw,  ac  am 
hyny  nas  gall  fyned  yn  eidd-o-  perso-no-l. 

(d)  Anh-awsder  arall  ydyw  hyn:  Ar  ago-riad  gwaith  m-ewn 
lle  newydd,  miae  ychydii-g  o gyfe-iliio-n  yn  de-chreu  achos 
crefyddo-1,  a pherchenogiio-n  y gw-ai.th  yn  rho-i  tir  i adeiladu 
cap-el,  yn  rho-dd  neu  a-r  amio-d-au,  a-c  y-n  rho-ddi  gorchym-yn 
i’w  cyfr-eithwr  wneyd  y weithred;  ac  ni-d  yw  y p-erohenog 
na’r  cyfr-eithwr  yn  gwybod  dim  am  gysylltiadau  e-nwadol 
yr  e-glwys,  nac  yn  ymgyn-gori  â ne-b  o hornynt  p-a  fodd  i 
wneyd  y wei-thred. 

(e-)  Fo-d  gweithreclo-edd  we-di  e-u  gwn-eyd  i eglwysi  yn  en- 
wau  personau  unigol.  Ni  ddylai  un  ad-cloldy  gael  ei  osod  i 
fyny  yn  enw  person.au  unigo-1.  On-d  eiddo  y Cyfundeb 
ddylai  cap-elydd  y Metho-dis-tiai-d  fo-d.  1.  Am-  fo-d  y C'yfun- 
deb  o’i  gychwynia-d  yn  o-rganic  u-nity.  2.  Am  eu  b-o-d  yn  un 
mewn  athrawia-eth  a dysgyb-la-eth,  ar  sa-il  y Cyffe-s  Ffy-dd. 
3.  Am  fto-d  llawer  i-aw-n  o’r  c.apelydd,  me-wn  rhan,  wedi  talu 
am  danynt  trwy  gyfrania-dau  cyhoeddus,  mewn  rhyw  ddull 
n-eu  gilyd-d,  aa  yn  o-l  p-o-b  egwydd-or  o union-deb  mae  gan  y 
eyhc-edd  intcrest  yn.  y biiddian-a-u.  4.  Am  fc-d  e-in  s-efydliad- 
au  mo-r  ansiefydlo-g,  a gwasanaeth  addo-ldy  y~  da-rfod  mewn 
un  11-e,  dylai  fo-d  gan  y Gym-anfa  h-awl  i’w  didefn.ydidio  m-ewn 
lle  arall.  5.  Eylai  focl  gan  y Gymanfa  w-eithred  unffurf  i 
boh  lle,  ac  arolygi-aeth  -er  el  ddio-gelu  yn  briodo-1. 

3. — Arolygu  yr  aicho-s  yn  y ll.e  y cynelid  y Gymanfa. 

Yr  oed-d  cyn-llun  y Gymanfa  Gorfforedig  yn  cynwys  fod 
sylw  ac  aro-lygi-a-etli  ar  yr  ach-os  yn  y lle,  neu  yn  y Dos- 
barth  lle  y cynelid  y Gymanfa,  yn  rhan  arbenig  o’r  gwaith; 


52 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


cynortliwyo  yr  eglwys  i ddewis  ÌDlaenori-aid,  os  byddai 
angien,  neu  e-u  go-s.cd  yn  eu  swydd  trw-y  awdurdod  y Gy- 
manía.  Hyn  oe-dd  oynwys  peuderfyniad  y Gymanfa  gyntaf 
yn  Palmyra,  a daeth  we-di  hymy  yn  rheol  aríeredág  yr  en- 
wad.  yn  mh.oh  ma.n,  fod  y d-iaconiaid  yn  cael  eu  d-erbyn  yn 
aelodau  o’r  Gymanfa  trwy  arhoiiad  a chymeradwyaeth,  yn 
gystal  a’r  pregethwyr.  Ar  yr  ystyriaeth  yma,  wedi  gwneyd 
sylw  o a.mgylchiad'-au  yr  achos,  y cym'eradwywyd  galwad 
eglwys  Palmyra  i’r  Parch.  Edward  Rees  i d-dyfod  yno  yn 
w-einidog. 

Nodweddid  -e-in  tadan  Methodistaidd  yn  America  gan  s.el 
ac  ymrodidiad  diüino  i adeiladu  yr  achos  yn  mho-b  man; 
ao  felly  cyn  s-efydlu  y Gyman-fa  ho-n.yr  oe-ddynt  yn  gweith- 
redn  ar  yr  um-  egwyddor. 

Yn  y Gymanía  gyrutaf  fu  yn  Carbondale  a.  PottsvilIe, 
rhoddodd  y Parch.  John  D'avies  hane-s  yr  achos,  ac  ym- 
■d-dyddanwyd  a’r  blaenoriai-d  yn  y ddau  le,  a.  chymerwyd 
sylw  manwl  o holl  amgylehiadau  y cylch. 

Yn  Nghymanfa  Remsen,  1842,  gwnaed  y pende-ríyniad  a- 
gamlyn  gyda  golwg  ar  y swydd  ddiaco.naidd : “Er  nad  oedd 
diacon  yn  colli  ei  s.wydd  wrth  y-m-adael  o’r  naill  le  i’r  llall, 
eto-  n-ad  oie-dd  gianddo  hawl  i flaenori  omd  yn  yr  eglwys  y 
cafo-dd  ei  ddewis  i’r  swydd,  eithr  fod  ganddo  hawl  i freint- 
iau  swyddo-gol  yn  y Cyfarfod  Dosbarth  a’r  Gymanfa  nes  ei 
ddiswyddo.”  Y pryd  hwnw  ymddyddanwyd  â dau  frawd  o 
neillduad  Eîrog  Newydd,  a b-rawd  o-  Co-nstablevill'e,  a der- 
byndwyd  hwy  yn  aeLodauj  o’r  Gymanfa, 

Yn  Nghymanfa  Utica.,  1843,  ymddyddanwyd  â Mri.  David 
Thomas  a William  Griffiths  O'  New  York  am  eu  profiad  a’u 
barn,  a.  derbynlwyd  hwythau  yn  aelodau  o’r  Gymanfa. 

Yn  1848  yr  oedd  y Gymanfa  yn  ninas  New  York,  a chy- 
merwyd  sylw  manwl  O'  sefyllfa  yr  achos.  Ymddyddanwyd 
a Petier  Ro'berts  a-c  Eìb'eneze-r  J.  Davies,  a derb-yniwyd  y 
dda.u  yn  aeiodau  o’r  Gymanfa. 

Yn  Nghymanfa  Pottsville,  1846,  gwnaed  ymofyniad  i an- 
sawffid  yr  achos,  a derbsmiwyd  William  W.illiams  a Henry 
Jon-es,  Pottsville,  a Thos.  R.  Join.es,  S-t.  Cl-air,  yn  ûaienoriaid 
iT  Cyfundeb. 


EIN  CYMANFAOEDD. 


53 


Ya  Nghyrmanfa  Harrisoa,  1849,  ymofynwyd  i ansawdd  yr 
a.chcs  yn  y ILe  ac  yn  y cyfRniau  yn  mhob  man  lle  yr  oedd 
Cymry. 

Yn  Nghymamfa  Lehigh  Gap,  1852,  ymofynwyd  í ansawdd 
yr  achos  yn  y cylch.  Cynorthwywyd  e.glwys  Lehigh  i 
ddewis  blaenoiriaLd.  Ymdriniwyd  â dysgyblaeth  eglwysig, 
ac  egiurwyd.  rheolau  29  a 30  o’r  CYffes  Ffydd.  Yn  Potts- 
ville  mae  anufudd-dod  aelodau  eglwysig  yn  ca.el  ei  ddwyn  i 
sylw  a’i  drin  yn  bwTpasol  ac  effieithiol.  FeLly  hefyd  yn 
Miner,sville  a St.  Clair.  Y pryd  hwnw  rhanwyd  eglwysi  y 
Dalaeth  yn  dri  dcsbarth.  1.  Pottsville,  Mimersville  a St. 
Cilair,  a.t  y rha.i  yr  ychwan.eg.wyd  wedi  hyny  eglwys  Phila- 
delphia,  2.  Carboindale,  Scraint.on  a Dan.ville.  3.  Summit 
Hill,  Ta.miaque  a Lehigh  Gap,  a bod  i bob  un  o’r  tri  awdiur- 
dcd  Cyfarfod  Doisbarth,  ond  eu.  bod  i gydgytarfod  ac  i gyd- 
weithredu  ì gynal  y Gymanfa.,  lle  bynag  y byddai. 

Dengys  yr  'engreifftiau  hyn  eu  bo>d  yn  meddu  ysbryd  oen- 
adol  a gwir  ofal  calon  a.m  yr  achos.  Yr  ceddynt  yn  planu 
ac  yn  djffrhau  yn  mhob  man;  yn  cynllunio'  ae  yn  adeiladu, 
yn  oi  y ddoethineb  a rodded  iddynt,  ac  yn  llawn  sel  ac 
aiddgarwch  i weLed  yr  achos  yn  llwyddo. 

4. — Yr  Achos  Cenadol — ,(a)  Tramor. 

Mae  ym  eglur  ddarfod  i’n  tadaui  symud  yn  mlae.n  gyda/r 
achos  cenadlol  yn  dramorol  a chartrefol.  Yn  y flwyddyn 
1S39  m>ae  Cymanfa  Remsen  yn  penderfynu  gwneyd  casgliad 
cenadol  at  y Gymdeithas  dan  arolygiaeth  y Methodistiaid 
Calfln'aidd  ym  Ng.hymru,  ac  yni  gofyn  cydweithrediad  ein 
hrodyr  oll  trwy  Unoi  Dalae.thau  Amerioa  gyda  gcdwg  ar  y 
mater  hwn.  Yn  yr  un  fiwyddyn  mae  Cymanfa  Cincinnati 
yn  pende'rfjruu  sefydlu  cymideithas  mewn  undeb  a’r  Gym- 
deithas  yn  Nghymru.  Bu  y casgliad  hwn  a>m  flynyddC'edd 
dan'  ofal  Dr.  Rowlands,  i’vr  drosgdwyddo'  i’r  Gymdeithas 
yn  Liverpooi.  O’r  pryd  hwnw  hyd  yn  awr  yr  ydym  i ryw 
fesur  wedi  cydweithiO'  a’r  Gymideithas  hono  fel  ein  maes 
tramor.  Ystyriwn  fod  yr  ysbryd  a.'r  ymdrechion  oenadol 
gydia,  gclwg  ar  y byd  paganaidd,  yn  angemrh'eidioi  i ddad- 
blyg.u  bywyd  a gweithgarwch  yr  eglwys  gartref.  Os  ydyw 


54 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


eglwys  yn  gwario  ei  haclnocldau  arni  ei  hun,  mae  nid  yn 
unig  yn  anufuddhau  g.orchymyn  Crist,  ond  yn  llesteiriO'  ei 
gweithgarwch,  ac  yn  milwriiO'  yn  erbyn  ei  Uwydoliant  ei 
hunan. 

Yr  Achos  Cenadol—  (h)  C'artrefol. 

Fel  yr  oedd  ymjfuidiaeth  Gymreig  yn  dylifo  i’r  wlad,  a 
sefydliadau  newyddion  yn  dechreu,  a llawer  o honjmt  yn 
anghysbell,  teimlid  fod  yn  rhaid  gwneyd  rhyw  ddarpariaeth 
i’w  cyflenwi  a mioddion  gras  hyd  y gellid.  Feily  yn  Nghym- 
anfa  Remsen,  Mehefin  1,  2,  1842,  “Penderfynwyd  ffurfio 
Cymdeithas  Genadol  Gartrefol  yr  ochr  hon  i fynyddoedd 
yr  Alleghenies.  Dymíunid  ar  i’r  holl  eglwysi  wneyd  casgl- 
iad,  a’i  ddwyn  i’r  Gymanfa  Gorfforedig  sydd  i fod  yn  Utica 
yn  mis  Miedi.  Dysgwyliwn  y cydweithreda  eglwysi  Penn- 
sylvania  yn  hyn.” 

E'glur  yw  y golygid  i’r  Gymanfa  Gorfforedig  arolygu  y 
mater  hwn,  ond  nid  yw  yn  ymddangos  iddi  drefnu  pwryil- 
gor  gweithiol  i ddwyn  y gwaith  yn  mlaen,  ond  gadawyd 
hymy  i’r  Cÿmanfaoiedd  Talaethol  i’w  drefnu. 

Yn  Nghymianfa  Utica,  1844,  galwyd  sylw  drachefn  at  yr 
achos  cenadol,  ac  anoigwyd  i fod  yn  effro-  o’i  hiaid.  Yr  oedd 
pwyllgor  cenad.0'1,  gyda  John  Edwards  (Eos  Glan  Twreh) 
Yn  Ysgrifenydd,  ac  Evan  Roberts.Utica,  yn  Drysorydd,  wedi 
eu  penodi  er  y Gymanfa  o’r  blaen  yn  Remsen;  ac  mae  y 
Gymanfa  hon  yn,  ©u  galw  i ymafiyd  yn  eu  gwaith. 

Yn  yr  un  fiwyddyn,  Hydr.ef  25-27,  mae  Cymanfa  Cincin- 
nati  yn  pasio  penderfyniad  “I  osod  ger  bron  y Cyfundeb 
yr  angìenrheddrwydd  ami  Gym*deithas  Genadol  Gartrefol  yn 
ein  plith,  a dyfod  a’u  penderfyniad  i’r  Gymianfa  nesaf.” 
Yn  N.ghymanfa  Jackson,  y fiwyddyn  ganlynol,  1845,  pen- 
derfynwyd  “Gosod  ger  hron  yr  eglwysi  ddyben  y Gym- 
deithas  Gartrefol;  pa  un  ai  cynorthwyo'  ytnwelwyr  ac  eg- 
lwysi  y Cyfundeb,  ai  ymweiwyr  i fyned  yr  ochr  a.rall  i fyn- 
yddoedd  yr  AUeighemies.”  Yn  Nghymanfa  Gorfforedig 
Remsen,  1847,  mae  y mater  yn  dyfocl  i sylw  drachefn,  pan 
y “Penderfynwyd  sefydlu  Cymdeithas  Genadol  Gartrefol  yn 
mhob  m.an  yn  ein  plith  fel  corff  yn  America.”  Dangoswyd 


EIN  CYMANFAOEDD. 


55 


ei  hang;en,  gan  íod  llawer  iawn  o'n  cydgenedl  yn  amddifad 
O'  foddion  gras,  ac,  anogwyd  i weithio  yn  egniol  gyda’r  cyn- 
llun  a fernid  yn  oreu. 

Yn  Nghymanîa,  Remsen,  1852,  penderfynwyd  ar  ffurf  o 
reolau  neu  gyfansoddiad  i’r  Gymdeithas. 

(a)  Fod  y Gymdeithas  i fod  dan  arolygiaeth  y Gymanfa 
Chwartero'l. 

(h)  Y pwyllgor  i g.ynwys  un  aelod  o bob  dO'Sbarth  Ysgol 
Sabbcthol,  a thri  o weiinidogi'On. 

(c)  Y pwyllgor  i chwiliO'  am  feusydd  a chenadau  i lafur- 
io  ynddynt,  ac  i enwi  y swmi  angenrh'eidiol  er  cynorthwyo 
pob  lle,  i’w  cynyg  i’r  Gymanfa,  ond  fod  i’r  Gymanfa  ddewis 
y meusydd  a’r  cenadon,  a swm  y cyfraniadau. 

(d)  Fod  y pwyllgor  i ddyfod  a gwybodaeth  pa  faint  a 
wna  pob  lle  gyfranu  eu  huuain  tuag  at  gynaliaeth  y Gym- 
deithas,  cyn  yr  addewir  cymorth  iddynt. 

(e)  Cysgwylir  i bob  eglwys  wneyd  casgliad  yn  fl.so-1  neu 
.chwarterol  a.t  y Gymdeithas. 

(f)  Fod  y Trysorydd  a’r  Ysgrifenydd  i gaei  eu  dewis  gau 
y Gymanfa. 

Gallem  feddwl  fod  y C'ytansoddiad  yn  un  da  iawn,  yn 
■enwedigi  yn  ei  waith  yn  galẃ  yr  eglwysi  oedd  yn  derbyn 
cymorth  i gyfranu  eu  hunain.  Ond  tybiwn  y buasai  yn  well 
fod  y Gymdeith.as  dan  aro'lygiaeth  y Gymanfa  Gorfforedig. 
Yn  Nghymanfa  Rome,  1853,  galwyd  sylw  neillduol  at  ag- 
wedd  foesol  a chrefyddol  ein  cydgenedl  yn  y wlad,  pryd  y 
dangoswycL  fod  amryw  ardaloedd  yn  cynwys  ugeiniau  o 
bobl  heb  glywed  pregethu  yr  efengyl  yn  eu  hiaith  er’s  blyn- 
yddoedd,  a llawer  o’r  rhai  hyny  heb  ddeall  yr  un  iaith  arall. 

Yn  Nghymanfa  Utica,  1853,  derbyniwyd  swm  o arian  at 
ddechreu  y gwaith,  ac  ancgwyd  y pwyllgor  i ddechreu  ar 
eu  gwaith  o ddifrif.  Mae  y gweithrediadau  hyu  yn  dangos 
fod  y Methodistiaid  wedi  gwneyd  ymdrech  deg  i gynysg- 
aeddu  eu  cydgeuedl  â’r  efengyl  o’r  dechreu  cyntaf.  Ni  all 
ein  cenedl  godi  gwrthddadl  deg  nad  oes  neb  yn  gofalu  am 
eu  heneidiau. 


56 


HANES  CIMANFA  DWTREINEARTH  PA. 


5. — Undeb  a’r  PreSbyteriaid. 

Mae  hwn  yn  gwestiwn  sydd  wedi  cael  llawer  o sylw  o 
bryd  i bryd  yn  ein  Cymanfacedd.  Mae  yn  hen  gwestiwn 
yn  Nghymm.  Os  ydym  yn  cofio  yn  iawn,  yn  y flwyddyn 
1842,  daeth  dirprwyaeth  oddiwrth  Henaduriaid  Lloegr, 
Scotland  a’r  Iwerddon  i Gymanfa  y Bala,  a’r  amcan  oedd, 
cael  cydnabyddiaeth  helaethach  ac  undeb  agosach  â’r  rhai 
oedd  yn  eydweled  â hwynt  ar  bynciau  y ffydd  yn  Nghymru. 
Parhaodd  y cydymweliadau  hyny  am  flynyddo-edd  îawer,  a 
diarneu  fcd  lles  yn  deilliaw  oddiwrth  hyny.  Ymddengys 
fcd  y cwestiwn  wedi  dyfod  i sylw  ein  brodyr  yr  ochr  yma 
i’r  Werydd  yn  agcs  yr  un  amser. 

Mewn  Cymanfa  a gynaliwyd  yn  Pittsburg,  Mai  23-26, 
1844,  “Cymeradwywyd  undeb  y Trefnyddion  Calflnaidd  a’r 
Presbyteriaid  Calfinaidd  yn  America,”  Beth  oedd  yr  am- 
gylehiadau  oedd  vrcdi  arwain  ac  addfedu  harn  y brodyr  i 
ddyfod  i’r  fath  benderfyniad,  ac  yn  enwedig  wrtb  feddwl 
eu  bod  mor  ddiweddar  wedi  pasio  penderfyniad  mor  ddif- 
rifol  i aros  mewn  undeb  a’r  Methodistiaid  yn  Nghymru, 
sydd  yn  dywyll  i ni. 

Yr  un  fiwyddyn,  Hydref  25-27,  mae  Cymanfa  Cincinnati 
yn  penodi  y Parch.  Edward  Jones  a Mr.  Thos.  Lloyd 
Hughes  i fynetì  dros  y Trefnyddion  Calflnaidd  yn  Unol 
Dalaethau  Amierica  i Gymanfa  y Presbyteriaid  Calflnaidd 
oedd  i’w  chynal  yn  y ddinas  hono  y mis  Mai  canlynol. 

Pa  befh  a,  ddaeth  o’r  gynrychiolaeth  hono?  Ni  welsom 
nnrhyw  adroddiad  cddiwrthi,  cddieithr  fod  yr  hyn  a gan- 
lyn  yn  eglurhad  arni:  Yn  mis  Mawrth,  1846,  mae  y Parch. 
William'  Engles,  Ysgrifenydd  Sefydlog,  yn  anfon  llythyr  at 
yr  enwad  trwy  law  y Parch.  Dr.  Rowlands,  “Y  hyddai  yn 
foddhaol  gan  y Gymanfa  hono  gyfeillaehu  a’r  Methodist- 
iaid  Calflnaidd  írwy  gynrychiolwyr  nea  trwy  lythyrau,”  a 
chyflwynwyd  y genadwri  i sylw  Cymanfaoedd  New  York, 
Pennsylvania  ac  Chio.  Pa  sylw  a wnaeth  y Cymanfaoedd 
hyny  o’r  genadwri,  nis  gwyddcm.  Ond  yn  y Gymanfa 
Gorfforedig  a gynaliwyd  yn  ninas  New  Ycrk,  1851,  mae  y 
mater  yn  dyfod  clan  sylw  oddiv/rth  awgrymiad  brawd  neu 
frodyr  (nid  swyddogol)  o’r  Presbyteriaid  Calfluaidd,  am 


EIN  CYMANFAOEDD. 


57 

undeb  agosa.ch  rhyngom  ni  a hwythau;  a dyma  y datgan- 
iad  a wnae-d  y pryd  hwnw:  “Dangoswyd  parodrwydd  serch- 
og  am  yr  undeb  a’r  brodyr  Presbyteraidd,  ond  eisteddwyd  i 
lawr  i fwrw  y draul,  a giwelwyd,  er  ein  bod  yn  agos  atynt 

0 ran  a.thrawiaeth,  ein  bod  yn  mhe'll  oddiwrthynt  o ran 
dysgyblaeth  a llywodraeth.  Mae  ein  society  (y  gyfeillach) 
yn  wrthodedig  a phechadurus  yn  ngolwg  rhai  0''u  gwein- 
idogion.  Goddefant  bethau  croes  í’n  rheolau  ni,  megys  ym- 
gyfreithio,  ieuo  yn  anghymarus;  ac  maent  wedi  derbyn  yn 
aelodau  rai  a ddiarddeiwyd  genymi  yn  ngwyneb  rheclau 
pendant,  ao  yn  gwneyd  hyny  ar  bob  cyfle.”  Felly  pender- 
fynwyd,  “Er  y ga-llai  llawer  o.  fanteisicn  ddeilliaw  o undeb 
a’r  brodyr,  nas  gallwn  aberthu  ein  rheolau  dysgyblaethol; 
ac  o ganlyniad,  nas  gallai  fcd  undeb  agosach  rhyngom  nag 
sydd  bellach  er’s  blynyddoedd.” 

Feliy  yr  oedd  y datganiad  hwn  gan  lys  uwcbaf  y Cyfun- 
deb  3rn  rhoddi  terfyn  ar  y drafodaeth  ar  y pryd.  Mae  yn 
bcsibl  h.efydi  y teimlid  anhawsder  pa,  fodd  i w'eithredu  yn 
unol  a’r  penderfyniad  miewn  amígylchiadau  neillduol. 

Felly  yn  Nghymanfa  Dalaethol  New  York,  yr  hon  a gyn- 
aliwydi  yn  Rome,  Rhagfyr  8,  9.,  1854,  eawn  eglurhad  ar  y 
penderfyniad  fel  y canlyn:  “Sylw  ar  yr  undeb  rhyngom  a’r 
Presbyteriaid,  pa  un  a gydnaby.ddid  gan  y Methodistiaid 
yn  Nghymru,  ac  a gymeradwywyd  genym'  ninau: 

(a)  Fod  rhyddid  i unrhyw  gynulleidfa  o’r  Methodistiaid 

1 alw  ami  bregethwr  perthynol  i’r  Undeb  Presb3rteraidd  i 
weinyddu  iddynt  yn  a.chlysurol,  yn  ngwyneb  prinder  gwein- 
lidogion. 

(b)  Fcd  rhyddid  i bregeithwyr  Presbyteraidd  i fod  jm 
breseno'l  yn.  ein  cyfeillachau,  ond  na  chaniateir  iddynt 
b'Leidl'eisio. 

(c')  Fod  yr  un  rhyddid  i gymell  ar  y Presbyteriaid  was- 
anaeth  ein  pregethwyr  ninau.  Bydded  hysbys  mai  ar  yr 
ystyriaethau  uehod  mae  y brawd  John  Jones,  Utica,  yn 
pregethu  yn  .achlysurci  yn  ein  cynulleidfaceäid,  tra  mae  yn 
bregethwr  a.c  yn  aelod  o’r  Undeh  Presbyteraidd  Seisnig  yn 
Utica,  ac  nid  oes  neb  yn  eu  beio  am'hyny.” 


58 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Mae  mesur  o gylatÌLrac±L  wedi  bod  rhyngom  a’r  brodyr 
Presbyteraidd  ar  hyd  y blynyddoedd.  Anfonlr  dirprwywyr 
ganddynt  hwy  weáthiau  i’r  Gymanfa  Gyffredinol,  a phryd 
arall  i’r  Cymanfacedd  TaJaethoi,  yn  enwedig  Wisconsin. 
Buom  mewn  undeb  a hwynt  mewn  addysg  am  flynyddau, 
ac  oni  bai  anffyddlondeb  ar  ein  rhan  ni,  buasai  yr  undeb 
hwn  yn  parhau  eto:  mae’n  debyg.  Yr  ydym  hyd  yma.  hefyd 
yn  gangien  o’r  Pan  Fresbyterian  C'ouncil;  ac  mae  llawer 
iawn  o’n  gwyr  ieuainc  mwyaf  addawol  megys  ser  dysglaer 
yn  eu  pwlpudau,  ac  yu  llenwi  y cylchoedd  uwchaf  yn  eu 
cyngorau  eglwysig. 

Ac  ma.e  y cwestiwn  yn  cyfodi  yn  meddyliau  llawer,  Pa- 
ham  na  buasai  y Methodistiaid  bellach  wedi  dyfod  i weled, 
pa.  bethau  bynag  yw  yr  anfanteision,  mai  mantais  fawr 
iddynt  fuasai  ymuno  a’r  enwad  cryf,  cyfoethog  hwn  yr  yd- 
ym  yn  cydweled  a hwynt  mor  agos  ar  brif  bynciau  y 
ffydd?  Yr  ydym  wedi  ymwrando  ar  hyd  y blynyddoedd  â’r 
gwrthcldadieuon  yr  ydym  fel  enwad  yn  ymdeimlo  a hwynt. 

(a)  Y byddemi  wrth  hyny  yn  coili  ein  hiaith,  a phregethu 
Cymraeg  yn  darfcd.  Sylwedd  yr  wrthddadl  ydyw  ein  ceu- 
edigarwch;  a mater  o deimlad  (s cntiinent)  ydyw  ei  sail. 
Mae  yu  sicr  fod  yr  efengyl  yn  cael  ei  phregethu  yn  oleu  ac 
yn  onest  gan  Amerieaniaid,  cystal  a Chymry.  Gwna  yr 
egwyclclorion  yr  ydyrm  yn  eu  coleddu  fyw  wedi  i’r  iaith 
farw.  Yr  oeddynt  yn  cael  eu  coleddu  a’u  dysgui  trwy  gyf- 
rwng  ieithcedd  eraill  cyn  i ni  eu  derbyn,  a bydd  rhywrai 
yn  eu  dysgn  pan  fydd  pobl  Cymru  wedi  darfod  parablu 
Cymraeg. 

Ob  cadw  yr  iaith  ydyw  gwaith  yr  enwad,  dylai  bellach 
fod  yn  argyhoeddecl'ig  ei  fod  yn  miethu  yn  ei  amcan,  oblegid 
mae  yr  iaith  yn  marw  dan  ein  dwylaw.  Mae  enwadau 
Seisnig  yn  enill  oddia.mcm  ni  yn  ddidor,  tra  nad  ces  gen- 
ym  ni  obaith  enill  dim  oddiarnynt  hwy.  Nid  oes  dim  grym 
yn  yr  wrthddadl  hon,  ac  ma.e  rhesymeg  amgylchiadau  yn  ei 
cîryllio.  Rhaid  i ni  newid  yr  iaith,  neu  farw  yn  bur  fuan 
bellach. 

(b)  Nad  ydym  o>  ran  ein  cyfansoddiad  yn  hollo'l  Henadur- 


EIN  CYMANFAOEDD. 


5í) 

iaethol.  Mae  mwy  o bwys  yn  yr  wrthddadl  hcn  o lawer 
na'r  gyntaf.  Mae  yr  elfen  Gynulleidfao.l  yn  meddu  cymia.int 

o.  le  yn  ein  cyfansoddiad  a’r  elfen  Henaduriaethol,  a byddai 
egiwysi  unig.ol  yn  corli  eu  llywodra.eth  wrth  ymuno  â 
hwynt.  Mae  genym  gwdymdeimlad  a phob  Methodist  cyd- 
wybodol  sydd  yn  teimlo  sel  dros  ei  enwad  yn  y mater  hwn. 
Yr  ydym  yn  sicr  hefyd  y teimlai  pob  Henacíuriaethwr  cyd- 
wyboclol  anhawsder  cyffelyb,  pe  y golygid  iddo  aberthu  ei 
drefn  egjwysig.  Naill  ai  oddiar  anwybodaeth  neu  ben- 
rhyddid,  gwna  dynion  lawer  o bethau  heb  ymg-yngori  â’u 
cyclwybodau. 

(c)  Nad  ydyw  ein  pregethwyr  yn  gallu  pregethu  yn  Saes- 
neg,  ann  nad  ydynt  wedi  dysgu  yr  iaith.  Mae  hwn  yn  fater 
y gallai  ac  y dylai  pob  urt  ddyfcd  drosto  gydag  ychydig  o 
ymdrech  a Uafur.  Dylai  pregethwr,  fel  pob  dyn  arall,  gyf- 
addasu  ei  hun  at  yr  amgylchiada.u  mae  ynddynt.  Yr  oedd 
yr  hen  Fethcdistiaid  cyntaf  yn  pregethu  yn  Saesneg,  yn  ol 
fel  y byddai  yr  amgylchiad.au  yn  galw.  ~ì  r oedd  Dr.  Sd- 
wards  yn  anog  ei  efrydwyr  bob  a.mser  i feistroli  yr  iaith 
Saesneg,  fel  ag  i allu  pregethu  yndcli;  ac  yr  oedd  Dr.  Row- 
lands  yn  pregethu  Saesneg  bron  yn  mbob  Cymanfa  yn 
Pennsylvania  yn  ei  amser  ef. 

(d)  Nad  ydyw  y brcdyr  Presbyteraidd  wedi  ymddwyn  yn 
frawdol  tuag  a.to-m,  fel  cangen  wan  o dramorwyr;  y dylasai 
fod  ganddynt  gydymdeimlad  â ni  fel  rhai  yn  eeisio  cynal  i 
fyuy  yr  un  gwirioneddau  ac  arferion  crefyddol  a hwy  eu 
hunain,  ac  unol  a’r  ys.grythyr. 

1.  Mewn  de.rbyn  aeloda.u  diarddeledig  heb  ym.gyngoriad  â 
ni,  nac  un  arwydd  o edifeirwch  ynddynt  hwy. 

2.  Mewn  ymgais  i feddianu  mieusydd  oedd  ■ eisoes  w.edi 
eu  cymeryd  i fyny  gan  y Methodistiaid,  a Ue  na.d  oedd  gob- 
aith  iddynt  hwy  enill  dim  ond  trwy  dynu  i lawr  yr  hyn 
oedd  y lleill  yn  ei  adeiladu. 

3.  Mewn  cynal  plaid  o clerfysgwyr  mewn  gwlad  hollol 
Gymreigaidd  a Methodistaidd,  a gwario  arian  cenadol  lle 
nad  oedd  un  am.can  daionus  i’w  gyraedcì,  fei  y profodd  am- 
ser  wedi  hyny.  Prawf  o’r  un  ysbryd  ydyw  y ffaith  ddarfod 


60 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


iddynt  feddianai  capel  oddiarnom  yn  y Gorllewin,  ac  wedi 
myncd  a’r  aclios  i gyfraith,  cadarnhawyd  hawl  y Method- 
is.tiaid  i’r  eiddo  gan  y llys  gwladol.  Ein  hamcan  yn  nodi 
y pethau  hyn  ydyw  i ddangos  yr  anhawsder  a deimla  brod- 
yr  Miethodistaidd  da  sydd  yn  arweinwyr  yn  y Cyfundeb  yn 
bresenol,  yn  gystal  ac  wedi  bod,  i ymuno  a’r  Presbyteriaid. 

6. — Dyfarniada.u  gyda  Golwg  ar  Faterion  Achlysurol. 

(a)  Ym.gyfreithio. — Yn  Nghymanfa  Remsen,  1842,  “Pen- 
derfynwyd  nad  yw  yn  oddefol  gcddef  brodyr  i ymgyfreithio 
a’u  gilydd.”  Cyfeiriwyd  sylw  at  recl  y Corff  ar  y pwnc. 

“Penderfynwyd  ei  fod  yn  annyoddefol  i gyd-ddwyn  â 
dynion  fyddai  yn  dangos  blaenoriaeth  i un  gofynwr,  er 
colled  i’r  lleill,  pan  mewn  caledi.” 

(b)  Claddu  y Meirw  ar  y Sab-both. — Yn  Nghymanfa  Utica, 
Medi,  1840,  pasiwyd  y pienderfyniad  eanlynol:  “Ein  bod  fei 
plaid  o bobl  yn  gydwybodol  yn  ein  golygiadau,  ar  air  yr 
Arglwydd,  yn  llwyT  wrthwynebu  yr  arf'eriad  o gladdu  y 
mieirw  ar  y Sabboth,  oddieithr  fod  mwy  o achos  na  chyff- 
redin  yn  galw  a-m  hyny.” 

Yn  1844  mae  Cymanfa  Cincinnati  yn  rhoi  cyfarwyddiad- 
au  manwl  gyda  golwg  ar  gladdu  ar  y Sabboth,  pan  na  ellir 
hebgo.r  hyny. 

Y penderfyniadau  hyn  sydd  wedi  rhoddi  ffurf  i syniadau 
yr  enwad  ar  y mater  hwn  hyd  yn  bresenol. 

(c)  Cadwraeth  y Sabboth. — Mae  Cymanfa  Pittsburg,  1S39, 
yn  penderfynu,  “Na,  oddefid  neb  yn  aelodau  sydd  yn  gweith- 
io  ar  y Sabboth  m-ewn  gwelthfaoedd  neu  ar  fadau.” 

Yn  1847  mae  Cymanfa  Gorfforedig  Remsen  yn  pasio  pen- 
de.rfyniad  gyda.  golwg  ar  wneyd  caws  ar  y Sabboth,  “Ei 
fod  yn  drosedd  annyoddefol  o’r  gorchymyn  dwyfol,  ac  an- 
c-gir  pawb  i’w  roi  heibio  yn  ddioedi.” 

Felly  hefyd  bu  y cwestiwn  o werthu  llaeth  ar  y Sabboth 
o dan  sylw  Cymanfa  Gorfforedig  New  York  yn  1848,  pan  y 
“Penderfynwyd  ei  fcd  yn  drosedd  o lythyren  ac  yshryd 
deddf  y S.abboth.”  Os  ydyw  y gwerthu  yn  drosedd,  mae 
yn  rhaid  fod  y prynu  felly  hefyd.  Mae  arferion  y dyddiau 
presenol  yn  dangos  pa  mor  fawT  yr  ydym  wedi  dirywio 


EXN  CYMANFAOEDD. 


61 


oddiwrth  y safon  a osodid  gan  ein  tada.u.  Mae  yn  wir  fod 
ein  holl  Gymanfaoedd  a’n  Cyfarfodydd  Dosbartliiadol  yn 
ymdrin  â’r  majter  yn  acihlysurol,  ond  mae  gweithio,  teith- 
io  ac  ymweled  yn  arferion  mor  gyffredin  yn  ein,  mysg  fel 
nad  oes  neb  yn  gweled  bai  ynddo,  ac  mae  y dydd  cysegred- 
ig  wedi  myned  yn  ddydd  cyffredin.  » 

(d)  Odyddiaeth  (Odd  Fellowshipi). — Yn  Nghymanfa 
Pottsville,  1841,  pasiwyd  y penderfyniad  canlynol  ar  y mat- 
er  hwn:  "Ein  bod  ni  yn  cofìeidio  penderfyniadau  ein  brod- 
yr  yn  Ngyhmanfa  Dinbych,  na  oddefir  neb  sydd.  yn  Odydd 
yn  aelod  o’n  Cyfundeb,  oblegid  eu  bod  yn  eyfyngu  eu  car- 
iad  a’u  cymwynasgarwch,  at  nifer  neillduol  0'  ddynolryw; 
a,o  yn  benaf  o herwydd  y llygredigaeth  a feithrinir  yn  eu 
cyfeilla,chau.”  Ma,e  y pienderfyniad.  uchod  yn  awgrymu 
teth  oedd  syniad  y Cyfundeb  am  gymdeithasau  o’r  fach,  a’r 
anmhriodoldeb  i aelodau  eglwysig  fod  yn  aelodau  o bonynt. 
Erbyn  hyn  ma,e  agos  bawb  yn  y parthau  gweithfaol  yn  ael- 
odau  o ryw  gymdeithas  ddirgelaidd  neu  elusengar.  Tra 
nad  ellir  beio  dim  ar  amcanion  elusengar  ynddynt  eu  hun- 
ain,  etO'  mae  yn  ffaith  ddiymwad  fod  y rhwymau  mae  y 
cyfryw  gymdeithaisau  yn  osod  ar  eu  haelodau  yn  milwrio 
yn  erbyn  eu  Uwyddiant  ysbrydol;  ac  yn  gydwybodol  rhaid 
eu  hystyried  yn  un  o’r  nerthoedd  sydd  yn  gwrthweithio 
dylanwad  yr  eglwys.  Mewn  enw  cydnabyddir  fod  Crist  yn 
meddu  yr  hawl  flaenaf  ar  ein  bywyd,  ond  mewn  jnnarferiad, 
cs  bydd  brawd  yn  aelod  o ryw  Iniìjc,  ma,e  yn  teimlO'  fod 
rliwymau  arno’  i fod  yn  breS'enol  yn  nghyfarfodydd  hono, 
a,c  ar  yr  un  pryd  mae  wedi  colli  pob  syniad  o rwymedig- 
aeth  i gyflawni  ei  addunedau  crefyddol,  a.o  mewn  effaith 
yn  gwadu  fod  gan  Grist  hawl  ar  ei  fywyd. 

O’r  un  nodwedd,  dyb-ygem,  mae  y penderfyniad  a basiwyd 
yn  Nghymanfa  Gorfforedig  New  York,  1845.  yn  gwahardd 
i’r  aelodau  ymunO'  â’r  cymdeithasau  elusengar  yn  y ddin- 
as  hono.  Y rheswm  am  hyny  ydoedd  fod  hyny  yn  arwain  i 
lygredigaethau  anghydweddol  a phurdeb  yr  eíengyl.  Ar- 
weiniodd  y penderfyniad  hwn  i lawer  o gynwrf  yn  yr  eg- 
Iwys;  ond  cs  y Beibl  ydyw  safon  ein  crefydd,  ac  os  sanct- 


62 


HANES  CIMANFA  DWYREINBAETH  PA. 


eiddrwydd  ydyw  ncdwedd  yr  efengyl.  mae  jrn  rhaid  mai 
egwyddor  y penderfyniad  oedd  yn  iawn. 

(e)  Dirwestiaeth. — Y Cyffes  Ffydd  ydyw  deddf  organaidd 
ein  Cyfundeb,  ac  er  nad  oedd  y diwygiad  dirwestol  wedi 
cychwyn  y pryd  hwnw,  eto  mae  ein  Cyfansoddiad  yn  cau 
allan  bob  ymarferiad  â’r  diodydd  meddwoi  fel  arfer  sj'dd 
yn  hollo'l  anghydweddol  â phurdeb  proffes  o’r  efengyl. 
Darllener  Rheol  y Chweched  ar  y mater;  ac  mae  yn  eglur 
fod  y rheol  yn  cynwys  yr  oll  mae  y diwygiad  yn  ymgyraedd 
ato.  Felly  pan  sefydlwyd  y Cyfundeb  mewn  ffurf  organ- 
aidd,  mabwysiadwyd  yr  egwyddor  ddirwestol  fel  rhan  o’r 
cyfansoddiad.  Yr  un  modd  y ffuTflwyd  ef  hefyd  yn  y wfad 
hon.  Gosodwyd  yr  egwyddor  ddirwestol  i lawr  fel  rhan  o’n 
Cyfansoddiad  yn  y Gymanfa  Gorfforedig  gyntaf,  yn  Pal- 
myra.  Cynaliwyd  cyfarfod  dirwestol  fel  rhan  o gjnarfod- 
ydd  y Gymanfa,  i egluro  yr  egwyddor,  ac  i ddadleu  yr 
achos. 

Yn  Nghymanfa  Remsen,  yr  un  flwyddyn  (1842),  mae  dir- 
w-est  yn  eaei  sylw  neillduol.  “Sylwyd  fod  llwyr-ymataliad 
wedi  ei  fabwysiadu  genym  fel  Corff.  Er  nad  ydym  yn  gor- 
fodi  neb  i ardystio  o’u  hanfodd,  eto  byddai  yn  anghydwedd- 
ol  a’n  penderfyniadau  oddef  i neb  o aelodau  y Cyfundeb  ei 
wrthwynebu  a’i  ddifrio.” 

Yn  y Gymanfa  gyntaf  a gynaliwyd  yn  y Dalaeth  hon,  yn 
Pottsville,  1841,  penderfynwyd,  “Pwy  bynag  a ddiarddelir 
am  feddwdod,  na  dderbynir  y cyfryw  yn  ol  heb  arwyddion 
o edifeirwch  trwy  lawnodi  jrr  ardystiad.” 

Gwasanaetha  hyn  i ddangos  fod  dirwestiaeth,  h.  y.,  ym- 
wrthodiad  hollol  a phob  ymarferiad  a’r  diodydd  meddwol, 
yn  un  o egwyddorion  sylfaenol  ein  Cyfundeb,  ac  nad  yw 
egwyddorion  na.c  arferion  y Corff  yn  caniatau  i neb  fod  yn 
aelodau  yn  ein  heglwysi,  ac  eto  yn  wrth-ddirwestwyr. 

Mae  C’ymanfaoedd  pob  Taiaeth  wedi  cadw  y mater  hwn 
o flaen  yr  eglwysi  ar  hyd  y blynyddcedd,  mewn  penderfyn- 
iadau,  anogaethau,  neu  anerchiadau  a phregethau.  Ac  mae 
hyny  yn  unol  ag  Organic  Law  y Cyfundeb.  Eto  mae  yn 


EIN  CTMANFAOEDD. 


G3 


ofldus  meddwl  fod  y drwg  h.wn  yn  enill  tir,  ac  yn  difwyno 
llawer  o eglwysi. 

7. — Cymeriadau  Annheilwng. 

Mae  yn  eglur  fod  y rhai  hyn  yn  blino  yr  eglwys  yn  mhob 
oes  o’r  byd — naill  ai  yn  ilygru  meddyliau  ac  yn  gwyrdroi 
bani  y dysgyblion,  neu  ynte  yn  llygru  eu  hymarferiadau, 
“Ser  gwibio'g,  i’r  rhai  y rhoddwyd  niwl  tywyllwch  yn 
nghadw  yn  dragywydd,”  ydynt,  meddai  Judas.  Teimlodd 
ein  tadau  oddiwrthynt  hefyd.  Dodwn  yma  grynodeb  o’r 
penderfyniadau  sydd  o bryd  i bryd  yn  datgan  eu  barn  am 
y cyfryw,  a’u  gofal  am  yr  achos,  na  byddai  yr  efengyl  yn 
cael  cam  yn  y cyfeiriad  hwn.  Mae  enwacau  eraill,  cystal 
a ninau,  yn  cael  eu  blino  gan  yr  un  dosbarth  annheilwng. 

Yn  1841  mae  C'ymanfa  y Bedyddwyr,  yr  hon  a.  gynelid 
yn  Carbondale,  yn  pasio  penderfyniad,  “Elin  bod  ni,  fel 
Bedyddwyr  Cymreig,  yn  gwrthod  derbyn  neb  fel  pregeth- 
wyr  neu  weinidogion,  oddieithr  fod  ganddynt  lythyr  o gy- 
meradwyaeth  oddiwrth  Gwrdd  Trimisol  neu  Gymanfa.” 

Yn  Nghymanfa  Remsen,  1839,  '‘Penderfynwyd  na  bydd  i 
ni  yma  dderbyn  neb  yn  bregethwyr  o Gymru  heb  eu  han- 
fon  neu  eu  cymeradwyo  gan  y Corff,  trwy  ysgrif.”  Addaw- 
odd  y brcdyr  parchus  Rees  a Parry  ein  oofio  yn  hyn,  ac 
na’n  gadawent  ni  yn  amddifad  fel  ag  y gwnaethant  hyd  yr 
ymweliad  hwn. 

Yn  Nghymanfa  Remsen,  1846,  “Penderfynwyd  na  byddai 
i un  pregethwr  o Gymru,  o hyny  allan,  gael  ei  neillduo  i 
waith  y weinidogaeth  nes  y byddo  wedi  treulio  dwy  flyn- 
edd  yn  y wlad  hon,  heb  gael  cydsyniad  Cyfarfod  Misol  y 
Sir  o ba.  un  y daethai,  oddieithr  fod  y gymeradwyaeth  hono 
wedi  ei  chaei  eisoes.” 

Yn  Nghymanfa  Gorfforedig  Harrison,  1849,  mae  Dr.  Row- 
lands  yn  hysbysu  derbyniacl  llythyr  oddiwrth  y Parch. 
Hugh  Huighes,  Llanrwst,  yn  amgylchiad  gweinjdog  oedd 
wedi  dyfod  drosodd  i’r  wlad  hon  heb  lythyr  cymeradwyaeth 
ganddo,  a chydsyniwyd  i weithredu  yn  unol  a.  phenderfyn- 
iad  y Cyfarfod  Misol,  a’n  bod  yn  dymuno  anog  yr  eglwysi 
i O'falu  am  fod  gan  ddyeitliriaid  gred-lythyrau. 


64 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Ya  Nghymanfa  Wisconsin,  1853,  dygwyd  cwyn,  “Fod  ef- 
engyl  Crist  yn  cael  ei  chablu  o herwydd  cymeriadau  afreol- 
aidd  yn  dringo  i’n  pwlpudau.  Rhai  a ddaethant  yn  ddiw- 
eddar  o Gymru  yn  euog  o-  droseddau  g-warthus  yn  Wiscon- 
sin.”  Pasiwyd  penderfyniad  na  chymerid  neb  i’u  pwlpud- 
au  ond  pregethwyr  adnabyddus,  neu  rai  â llythyrau  cymer- 
adwyol  o’r  lle  y daethant,  a’r  rhai  hyny  o’n  henwad  ni  ein 
hunain,  os  yn  gyüeus.  Gwendid  beius  aelodau  a swydd- 
cgion  ein  heghvysi  ydyw  cym.eryd  eu  llygad-dynu  gan 
ddyeithriaid  annheilwng  yn  fynych,  ac  felly  yn  myned  i 
brofedigaeth,  a thynu  gwarth  ar  yr  achos.  Mae  pob  dyn 
sydd  yn  meddwl  rhywbeth  am  ei  anrhydedd  ei  hun,  yn  gys- 
tal  ag  urddas  yn  achos,  yn  gofalu  am  ei  gred-lythyrau  pan 
yn  myned  i wlad  ddyeithr.  Dylai  fod  swyddogion  ein  heg- 
lwysi  yn  meddu  digon  o wroldeb  moesol  i ofyn  am  gred- 
lythyrau  gan  ddyeithr-ddyn.  Mae  heíyd  yn  gwestiwn  pri- 
odcl,  Paham  y rhoddir  cyma.int  o barch  yn  fynych  i ddy- 
eithriaid  anadnabyddus,  ac  ar  yr  nn  prya  esgeuluso  a diys- 
tyru  brodyr  cartrefol  sydd  eisoes  yn  wyr  proiedig?  Buas- 
ai  pro'fedigaethau  ein  heglwysi  a’n  Cymanfaoedd  lawer  yn 
llai  pe  buasid  w(edi  talu  mwy  o sylw  i’r  egwyddorion  hyn. 

Ond  nid  pregethwyr  yn  unig  sydd  yn  euog  o ymddygiad- 
au  annheilwng;  ohlegid  yn  Nghymanfa  dinas  New  York  yn 
1839,  yn  yr  hon  yr  oedd  y Parehn.  Reas  a Parry  yn  bres- 
enol,  penderfynwyd  “Fod  eglwysi  y Trefnyddion  Calânaidd 
yn  anfon  cenadwri  at  eglwysi  ju-  enwad  yn  Nghymru  i ddy- 
muno  arnynt  beidiO'  rhoi  llythyrau  cymeradwyol  i ddynion 
priod  a fyddo'  yn  yrmfudo  oddiyno  heb  eu  gwragedd,  oddi- 
eithr  ar  achlysuron  meillduol.” 

Mae  y penderfyniad  hwn  yn  benod  ddui  ar  anfoesoldeb 
ugeinia.u  a chanoedd  oedd  yn  proffesu  pethau  gwell  yn 
ngwlad  eu  genedigaeth,  a g.welsom  lawer  o-  engreifftiau 
dirywiedig  o’r  nodwedd  yma  ein  hunain. 


PENOD  III. 


Y GYMANFA  D ALAETHOL : — Y GYFRES  GYNTAF, 
1845—1858. 


■\  t N y tyniior  hv/n,  Carbondale,  Blalisly,  Pottsville, 
Y Minersville  a St.  Clair  oedd  y prif  sefydliadau  lle  yr 
oedd  eglwysi  Cymreig  a Methodistaidd,  a’r  achosion  oedd 
yn  y lleoedd  uchod  oedd  cnewyllyn  a dechreuad  ein  cryf- 
der  fel  Methodistiaid  yn  yr  ochr  ddwyreiniol  i’r  Dalaeth. 
Yr  cedd  y ffordd  o Carbondale  i Pottsyille  yn  mhell  ac  yn 
anhygyrch,  ac  ar  eu  traed  y byddai  y pioneers — y Parchn. 
■John  Davies  a Joseph  E.  Davies  yn  myned  o’r  naill  le  iT 
lla.ll.  Yr  oedd  dechreuad  yr  achos  yn  fychan,  a’r  eglwysi 
yn  weiniaid,  eto  trwy  lafur  mawr  a chaled,  hunanymwadiad 
a,c  ymroddiad  y tadau,  a bendith  yr  Arglwydd,  fe  dyfodd 
gryn  lawer. 

Yr  oedd  llunio  a chychwyn  Cymanfa  dan  y cyfryw  am- 
gylchiadau  yn  anturiaeth  fawr  a phwysig,  rhag  i’r  gelynion 
fyned  i watwar  iddynt  ddechreu  adeiladu,  ac  heb  fodd  gan- 
ddynt  a’i  gorpheno.  Ond  mae  yn  eglur  eu  bod  yn  ddynion 
o ffydd,  a’u  bod  yn  gweled  dyfodol  dysglaer  o’u  blaen; 
felly  maent  yn  hau  mewn  gobaith,  yn  sylfaenu  ar  gyfer 
amser  i ddyfod.  “Etalll  a lafuriasant,  a chwithau  a aeth- 
och  i mewn  i’w  Uafur  hwynt.’’ 

Gyda  haner  dwsin  o eglwysi,  a thua’r  un  nifer  o bregeth- 
wyì’,  y dechreuwyd  Cymanfa  yn  Pennsylvania.  Yr  oedd 
undeb  Cymanfaol  rhwng  y Dalaeth  hon  a Thalaeth  New 
York  yn  cael  ei  gadw  i fyny,  fel  yr  oedd  y gweinidogion 
yn  ymweled  a’r  Cymanfaoedd  Talaethol,  yn  gystal  a’r  Gym- 
anfa  Gorfforedig,  a di2meu  fod  yr  undeb-  hwn  wedi  bod  o 


66 


HANES  CTMANFA  DWTEEINBARTH  PA. 


wasanaeth.  mawr  i’r  aehois  yn  Pennsylvania,  Nid  oes  un 
rheswmi  neillduol  i’w  roddi  dros  derfynu  y gyfres  gyntaf 
o’n  Cymanafoedd  gyda’r  flwyddyn  1858,  ond  yn  unig  yr  ym- 
•ddengys  i ni  mai  sefydliad  ar  ei  phrawf  ydoedd  hyd  y 
flwyddyn  uchod.  Bwriedid  hi  ar  y cyntaf  i gael  ei  chynal 
ddwywaith  yn  y flwyddyn,  ond  mae  yn  llîthro  megys  yn 
ddiarwybod  i gael  ei  chynal  unwaith  yn  y flwyddyn,  a hef- 
yd  yn  ddosbarthiadol.  Ond  mae  y flwyddyn  uchod  yn  ter- 
fynu  tymor  ei  phrawf,  aa  o hyny  yn  mlaen  edrychid  arni 
fel  sefydliad  wedi  profi  ei  hun  yn  llwyddiant,  a hir  oes  o’i 
hlaen, 

Cynaliwyd  y gyntaf  yn  Pottsville,  Eibrill  5,  6,  1845,  a 
dewiswyd  y Parch.  John  Davies,  Blakely,  yn  Llywydd,  a’r 
brawd  Mr.  John  T.  Griffiths,  Carbondale,  yn  Ysgrifenydd. 
Heblaw  y ddau  uchod,  yr  oeddí  y pregethwyr  canlynol  yn 
bresenol:  Mri.  Thos.  R.  Jones,  Carbondale;  Joseph  E.  Da- 
vies,  Pottsville;  a Robert  Willlams,  Minersville.  Rhoddir 
y rheswm  drcs  gyfarfyddiad  y Gymanfa  yn  y geiriau  hyn: 
“Y  m,ae  yn  beth  prcfiadol  i holl  eglwysi  y saint  mai  hyf- 
ryd  yw  trigo  o frodyr  yn  nghyd,  Mae  undeb  bob  amser  yn 
nerth,  ac  mae  eisieu  llawer  o rym  i fyned  yn  mlaen  gydag 
achos  Duw  yn  y hyd  gwrthwynebus.  Oddiar  yr  ystyriaeth- 
au  hyn  a’u  cyffelyb,  meddyliwyd  genym  am  undeb  o’r  fath 
rhyngom  yn  y parthau  hyn  o’r  wlad.”  Wedi  eyfnewid 
meddyliau  â’u  gilydd,  maent  yn  eael  eui  bod  yr  un  farn  o 
bobtu  i’r  Mynydd  Glas,  ac  yn  cydsynio  i sefydlu  a chynal 
Cymanfa  i’r  enwad  Methodistaidd. 

Dyma  y prif  benderfyniadau  a basiwyd  ar  yr  achlysur: 

1.  “Eod  yr  holl  eglwysi  yn  gweled  angen  am  y fath  gyf- 
arfod,  er  ffurfio  a meithrin  undeb  yn  ein  plith. 

2.  Fod  y cyfryw  gyfarfodydd  i gael  eu  cynal  bob  chwe’ 
mis  yn  y Dalaeth,  yn  ol  fel  y byddo  yr  eglwysi  yn  galw  am 
danynt. 

3.  Fod  yr  holl  weinidO'gion  a’r  pregethwyr  i gyfarfod  ar 
amser  neillduol  yn  y cyfryw  gyfarfodydd. 

4.  Fod  llythyr  yn  cael  ei  anfon  at  bob  cangen  eglwys  a 
berthyn  i’r  Cÿfundeb  yn  y Dalaeth  hon,  er  anog  pawb  sydd 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


G7 


yn  blaenori  yn  y gwaith  i bresenoli  eu  hunain  yn  y cyf- 
arfod  nesaf,  fel  y gellir  cael  gwybodaeth  am  bawb  sydd  yn 
biaenori  gyda’r  achos  mawr.  Ni  ystyrir  hwy  yn  swyddog- 
ion  heb  hyny. 

5.  0®  bydd  i fiaenoriaid  ymadael  o unrhyw  fan  heb  hys- 
bysiu  hyny  yn  gyntaf  i’r  eglwys,  eu  bod  yn  colli  yr  hawl  ar 
unwaith  i flaenori  yn  y gwaith.  Yr  achos  o’r  rheol  hon  yw, 
iod  cymiaint  o flaenoriaid  yn  symud  o’r  naill  fan  i’r  llall 
heb  unrhyw  achos  neillduol  yn  galw  arn  hyn  ond  elw  bydol. 

6.  Fod  yr  holl  eglwysi,  yn  ol  eu  gallu,  i gyd-ddwyn  y 
draul  o’r  cyfarfod  hwn,  a’u  bod  i ofalu  am  anfon  eu  rhodd- 
ion  gyda’r  cenadon  anfonedig.” 

Yn  y Gymanfa  hon  rhanwyd  holl  eglwysi  y Dalaeth  yn 
ddau  ddosbarth — Summit  Hill,  Beaver  Meadows,  Hazleton, 
Danville,  Minersville,  Pottsville  ac  Allentown  yn  un  dos- 
barth,  yn  yr  ochr  ddeheuol.  Nanticoke,  Hanover,  Wilkes- 
barre,  Cymry  Newydd,  Hyde  Park,  Blakely,  C'arbondale,  yn 
yr  ail  ddosbarth. 

Dybenwyd  y Gymanfa  hon  mewn  sirioldeb,  ac  arwydd- 
ion  o Breswylydd  mawr  y berth  yn  mhlith  ei  weiniaid. 
Bellach  mae  y Methodistiaid  yn  Undeb  Cymanfaol,  o fewn 
terfynau  daearyddol  Pennsylyania,  yr  ochr  ddwyreiniol  i 
fynyddau  yr  Allegheny. 

Cynaliwyd  yr  ail  yn  Carbondale,  Hydref  4,  5,  1&45.  Am 
y Gymanfa  hon,  mae  y cofnodion  yn  ddiffygio-1.  Tebygol 
mai  Dr.  Rowlands  oedd  y Llywydd,  ond  nid  ces  genym  wy- 
bodaeth  pwy  oedd  yr  Ysgrifenydd.  Dr.  Rowlands  a’r 
Farchn.  Joseph  E.  Davies  a Daniel  Daniels  (A.)  oedd  yr 
oll  fu  yn  gweinyddu  yn  gyhoeddus  y tro  hwn. 

Cynaliwyd  y drydydd  yn  Danville,  Mawrth  7,  8,  1846. 
Nid  oes  dim  yn  y cofnodion  yn  awgrymu  pwy  oedd  y Llyw- 
ydd  .na’r  Ysgrifenydd  yn  hon.  Y rhai  a gymerodd  ran  gy- 
hoeddus  yn  hono  oedd  y Parch.  John  Davies,  Blakely,  a’r 
brodyr  Thos.  R.  Jones,  Carbondale;  David  Williams  (di- 
weddar  o Gymru) ; a Joseph  E.  Davies,  Pottsville. 

Yr  cedd  y bedwaredd  yn  Minersville,  Hydref  7,  8,  1846. 
Ni  ddywedir  pwy  oedd  y Llywydd  a’r  Ysgrifenydd  yn  hon 


68 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


ychwaith.  Gweinyddwyd  yn  gyhoeddus  gan  y Parchn. 
John  G.  Jones,  Allentown;  John  Davies,  Carbondale;  Jo- 
seph  E..  Davies,  Pottsville;  Thos.  R.  Jones,  Wilkesbarre; 
Thos.  Williams,  C'ollinsville;  a Dr.  Rowlands,  New  York. 

1847,  Mawrth  3,  4,  yr  cedd  yn  Oarbondale,  a dewiswyd  y 
Parch.  John  Davies  yn  Llywydd,  a Thos.  R.  Jones  yn  Ys- 
grifenydd,  a phregethwyd  gan  y Parchn.  John  Davies, 
Thos.  R.  Jones,  Robert  Williams,  David  Bowen  a William' 
Richards  (B.),  a Williami  Parry  (A.)  o Manchester,  Lloegr. 

Hydref  3,  4,  1847,  yn  St.  Clair.  Ni  ddywedir  pwy  gafodd 
yr  anrhydedd  o>  fod  yn  Llywydd,  ond  y Parch.  J.  E.  Davies 
oedd  yr  Ysgrifenydd,  a’r  Parchn.  JÒhn  Davies,  Thos.  Phil- 
lips,  Enoch  Sammel,  Joihn  G.  Jones  a Joseph  E.  Davies  fu 
yn  gweinyddn  yn  gyhoeddus  yn  hono. 

Eibrill  1,  2,  3,  1848,  yr  oedd  yn  Danville,  a dewiswyd  Dr. 
Rowlands  yn  Llywydd,  a Daniel  Scnrry  yn  Ysgi’ifenydd. 
Pregethwyd  yn  y Gymanfa  hon  nos  Sadwrn,  Sabboth  a’r 
dydd  Llun  canlynol,  a thraddodwyd  yno  14  o bregethau  gan 
y Parchn.  Ehoch  Samuel,  John  G.  Jones,  Robert  Williams, 
John  Davies,  Joseph  E’.  Davies,  Dr.  Rowlands  a Dr.  Yeo- 
man  (Pres.),  a gweinyddwyd  yr  ordinhad  nos  Sabboth. 

Hydref  7,  8,  1848,  yr  oedd  yn  Pottsville,  y Parch.  Thos. 
Phillips  yn  Llywydd,  a Mr.  Robert  Hughes  yn  Ysgrifenydd. 
Y Parchn.  Edward  Rees,  Collinsville;  John  G.  Jones,  John 
Davies,  Joseph  Davies  a Thos.  Phillips  fu  yn  cyflawni  y 
gwasanaeth  cyhoeddus  yn  y Gymanfa  hon. 

1849,  Ebrill  7,  8,  mae  y Gymanfa  yn  Sumimit  Hill,  a dew- 
iswyd  y Parch.  Joseph  E.  Davies  yn  Llywydd,  a Hugh  Da- 
vies  yn  Ysgi’ifenydd.  Cyflawnwyd  y gwasanaeth  cyhoeddus 
yn  hon  gan  y Parchn..  John  Davies,  Dr.  Rowlands,  Joseph 
E.  Da-vies,  Thos.  Phillips,  John  G.  Jones  ac  R.  R.  Williams 
(A.),  Minersville. 

Hydref  6,  7,  1849,  yr  ydoedd  yn  Minersville,  a dewiswyd 
Dr.  Rowlands  yn  Llywydd,  a Mr.  Hugh  Davies,  Summit 
Hill,  yn  Ysgrifenydd.  Y Parchn.  John  G.  Jones,  Allentown; 
W.  Rowlands,  New  York;  John  Davies,  Blakely;  a Wil- 
liam  Williams  o Gymru,  gyflawnodd  y gwasanaeth  cy- 
hoeddus  yn  hon. 


Y GYMANFA  UALAETHOL. 


69 


1850,  E'brill  6,  7,  yi-  oedd  y Gymanía  yn  Harrison  (Scran- 
ton),  y Parch.  Thos.  Phillips  yn  Llywydd,  a John  J.  Davies, 
diacon  o’r  lle,  yn  Ysgrifenydd.  Y Parchn.  Thomas  Phillips, 
Pottsville;  Thomas  T.  Evans,  Ployd;  Dr.  Rowlands,  New 
York;  John  T.  Griffiths,  Carbondale;  Wiliiam  Williams  a 
Robert  Williams,  Minersville,  fu  yn  pregethu  yn  hon. 

1850,  Hydref  3-12.  Cynaliwyd  hon  yn  y Dosbarth  Gog- 
leddol — Carbondale,  3-5;  Seranton,  6-10;  Danville,  11-12. 
Dewiswyd  Dr.  Rowlands  yn  Llywydd,  a David  W.  Howells, 
Summit  Hill,  yn  Ysgrifenydd,  a gweinyddwyd  yn  gyhoedd- 
us  gan  y Parchn.  John  Adams,  Robert  Sennar,  John  Da- 
vies,  David  Lewis,  Utica;  D>avid  Howells  a Dr.  Rowlands. 
Yn  nglyn  a’r  Gymanfa  hon  cynaliwyd  cyfarfodydd  pregethu 
yn  Pittston,  Wilhesbarre,  Bloomsburg,  Pottsville,  Miners- 
ville,  St.  C'lair,  S.ummit  Hill  a Lehigh  Gap. 

1851,  Ebrill  12,  13,  yn  Lehigh  Gap.  Llywydd.  Pai'ch.  John 
G.  Jones,  Allentown,  a Mr.  Hugh  T'.  Davies  yn  Ysgrifenydd, 
a’r  Parchn.  John  Adams,  David  Howells,  Thos.  R.  Jones, 
David  Davies,  Carbondale;  Thos.  Phillips,  Pottsville;  a Da- 
vid  Williams,  Remisen,  gyflawnodd  y gwasanaeth  cyhoedd- 
us  yn  hon. 

1852,  Yr  oedd  y Gymanía  y ílwyddyn  hon  yn  y Dosbarth 
Deheuol,  fel  y canlyn:  Slatington,  Gorphenai  8,  9;  Summit 
Hill,  101;  St.  clair,  12;  Pottsville,  14;  Minersville,  17,  18. 
Dr.  Rowlands  yn  Llywydd,  a Mr.  John  R.  Williams  yn 
Ysgrifenydd.  Heblaw  y ddau  uchod,  gweinyddwyd  yn  gy- 
hoeddus  gan  y Parchn.  John  Adams,  David  Howells,  Thos. 
Williams,  Remsen,  a Jo-hn  L.  Jeffreys.. 

Yn  1853  mae  yn  y Doisbarth  Gogleddol.  Da.nville,  Awst 
6-8;  Scranton,  10-12;  Carbondale,  13,  14.  Y Parch.  David 
Lewis,  Utica,  yn  Llywydd,  a’r  Parch.  Thos.  H.  Roberts, 
Slafington,  yn  Ysgrifenydd.  Gyda’r  Llywydd  a’r  Ysgrif- 
enydd,  gweinyddwyd  gan  Dr.  Rowlands,  y Parchn.  John 
Davies,  Howell  Powell,  Cincinnati;  David  Lewis,  Utica: 
Robert  S-ennar  a John  Adams. 

1854,  yn  Pottsville,  Mehefin  10-12;  Minersville,  13;  St. 
Clair,  14,  15;  Slatington,  17,  18.  Dewiswyd  y Parch.  Howell 


10 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Powell  yn  Llywydd,  a’r  Parch.  Thos.  H.  Roherts  yn  Ysgrif- 
enydd,  y rha.i,  yn  nghyd  a’r  Parchn.  Thomas  James,  Balti- 
more;  John  Hughes,  Marcy;  James  Lamh,  Cattaraugus; 
John  Williams  o Gymru;  a;  John  Davies,  Blakeiy,  fu  yn 
pregethu  yn  hon. 

1855,  yn  y Dcsbarth  Gogleddol.  Danville,  Hydref  26-28; 
Scranton,  30;  C'arbondale,  Tachwedd  3,  4.  Pregethwyd  hef- 
yd  yn  nglyn  a’r  Gymanfa  hon  yn  Bloosmhurg,  Pittston  a 
Blakely.  Nid  yw  enw  y Llywydd  wedi  ei  roi  yn  y eofnod- 
ion,  ond  Mr.  John  R.  Williams  oedd  yr  Ysgrifenydd.  Yr 
oedd  yn  bresenol  y tro  hwn  y Parchn.  Thomas  James, 
Pottsville;  E.  J.  Hughes,  Slate  Hill;  Howell  Powell,  Cin- 
cinnati;  T'homas  R.  Jones,  Rome;  E.  F.  Jones,  Slatington; 
Daniel  J.  Morgan,  Pottsville;  Benjamin  T.  Jones,  Danville; 
Thos.  T.  E.vans,  Floyd;  Thos.  Williams,  Collinsville;  John 
V.  Hughes,  Gilbertsville;  John  Davies,  Blakely;  D'.  EVans 
(B.),  a John  Thomas  (Pres.),  y rhai  a'gymerasant  ran  yn 
y moddion  cyhoeddus. 

1856,  yn  y Dosbarth  Deheuol — Slatington,  Gorphenaf  12, 
13;  St.  Clair,  15;  Minersville,  16;  Pottsville,  18.  Llywydd,  y 
Parch.  William  Roberts,  D.  D.,  New  York;  Ysgrifenydd, 
Parch.  E.  F.  Jones.  Y Parchn.  John  R.  Williams,  Edward 
J.  Hughes,  Thomas  James,  E.  F.  Jones,  Dr.  Robei;ts,  Robert 
Williams  a David  Jones  (A.)  fu  yn  cyflawni  y gwasanaeth 
cyhoeddns  yn  y Gymanfa  hon. 

1857,  E’brill  24-27,  yn  Danville.  Dr.  Rowlands  yn  Llyw- 
ydd,  a’r  Parch.  E.  F.  Jones  yn  Ysgrifenydd.  Yn  y Gyman- 
fa  hon  yr  oedd  y Parchn.  W.  Roberts,  D.  D.,  a Thos.  J. 
Phillips,  gyda’r  Llywydd  a’r  YsgTÌfenydd  yn  cyflawni  y 
gwasanaeth  cyhoeddus. 

1858,  Yr  oedd  y Gymanfa  hon  yn  Scranton,  a Dr.  Rob- 
erts.  yn  Llywydd,  a’r  Parch.  E.  F.  Jones  yn  Ysgrifenydd,  ac 
yn  cyflawni  y gwasanaeth  cyhoeddus  gyda  hwynt  yr  oedd  y 
Parchn.  Thos.  Jenkins,  Utica;  E.  J.  Hughes,  St.  Clair;  John 
Adam.s,  Minersville;  John  Davies,  Blakely;  a Joseph  Rees 
o Carbondale. 

Yr  ydym  yn  awr  mewn  mantais  i gymeryd  sylw  o weith- 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


71 


rediadau  y Gymanía  hon.  A wnaeth  hi  waith  Cristionogol? 
A atebodd  hi  ddyben  ei  sefydliad?  I ni  fel  Cymry,  a Meth- 
odistiaid  yn  enwedig,  mae  pregethu  nid  yn  unig  wedi  cael 
lle  mawr,  ond  yn  brif  waith  ein  Cyma.nfaoedd,  am  mai  trwy 
hyny  y llwyddcdd  Methodistiaeth  yn  y dechreuad.  O'nd  nid 
ydyw  yn  canlyn  fod  yr  hyn  oedd  yn  ateb  y dyben  mewn  un 
oes  yn  myned  i ateb  yr  un  dyben  mewn  oes  arall  hollol 
wahanol.  Nid  ydym  yn  gwybod  am  un  Cyfundeb  arall  yn 
rhoi  lle  mor  fawr  i bregethu;  a thybiy/n  mai  prif  waith  y 
Gymanfa  ydyw  trefnu  mesurau  i sicrhau  llwyddiant  yr 
achcs  yn  gyffredinol  o fewn  cylch  y Gymaafa,  ac  nid  preg- 
ethu  llawer  mo-wn  un  lle  ar  y pryd. 

(a)  Y Gymanfa. 

Ydyw  un  o’r  materion  sydd  yn  dyfod  dan  ein  sylw  gyntaf. 
Ar  y pryd  yr  oedd  ei  bywyd  a’i  pharhad  yn  fater  o arbrawf, 
a.  chan  yr  ystyrid  ei  bod  yn  anhebgorol  er  llwyddiant  Meth- 
odistiaeth,  yr  oedd  llawe-r  o waith  noddi  a meithrin  arni,  a 
chynllunio  mesurau  i sicrhau  ei  llwyddiant.  Felly  yn 
Nghymanfa  MinersYille,  1846,  yr  ydym  yn  cael  y brodyr  yn 
penderfynu  ar  gynllun  i gynal  y Gymanfa: 

1.  Cyfarfod  pwyllgor  am  8 y boreu. 

2.  C'yfarfod  yr  holl  swyddoigion  am  ddeg. 

3.  Ami  1,  cyfarfod  i’r  pregethwyr  a’r  diaconiaid  ar  wahan. 

4.  Cyfarfod  i holl  aelodau  y Gymanfa  am.  ddau. 

5.  Cyfarfod  cyhoeddus  i bregethu  am  chwech. 

6.  Ami  8,  boreu  yr  ail  ddydd,  cyfeillach  eglwysig. 

7.  Cyfarfodydd  cyhceddus  i bregethu  am  ddeg,  dau  a 
chwech. 

Aethpwyd  yn  m.laen  ar  y cynllun  hwn  am  rai  blynydd- 
oedd;  gan  g.ynal  dwy  yn  y flwyddyn,  a bernid  fod  y cyn- 
llun  yn  gweithio  yn  dda.  Ond  yn  Nghymanfa  Summit  Hill, 
1849,  bwriwyd  golwg  ar  y dull  yr  oedd  cyfarfodydd  y Gy- 
manfa  yn  cael  eu  cario.  yn  mlaen,  ac  yr  oedd  rhai  yn  teim- 
lo  fod  eisieu  diwygiad,  ond  y pryd  hwnw  penderfynwyd 
fod  yr  hen  ddull  i barhau.  Yn  y Gymanfa  Gorfforedig,  Le- 
high  a Pottsville,  1852,  penderfynwyd  anfon  cais  i’r  eglwysi 
iddynt  anfon  eu  llais  i’r  Gymanfa  nesaf,  pa  un  ai  blyn- 


72  HANES  CYMANFA  DWYEEINBAtìTH  PA. 

yddol  ynte  chwe’  roisol  y dewisent  gael  y Gymanfa.  Ar  yr 
un  pryd  amlygwyd  nad  oedd  un  bwriad  yn  y cynllun  i ddi- 
ddymu  na  lleihau  y cysylltiad  rhyngddynt  a Thalaeth  New 
York,  can  belled  ag  y byddent  hwy  foddlon  cydweithredu 
mewn  cyfarfodydd  ac  ymdriniaeth  ag  achosion  y Cyfundeb. 
O hyny  yn  .mlaen,  un  yn  flynyddol  a gynelid,  a hcno  yn 
ddcsbarthiadol,  a chynadleddau  yn  cael  eu  cynal  yn  mhob 
lle.  Ond  mae  yn  egìur  fod  y cynllun  hwn  yn  arwain  i an- 
nhrefn.  Felly  yn  Nghymanfa  1855,  yn  y Dosbarth  Gogledd- 
ol,  penderfynwyd.  fod  holl  achosion  y Gymanfa  i gael  eu 
penderfynui  yn  yr  un  lle,  a’r  preg.ethwyr  i bregethu  yn  y 
gwahanol  leoedd  fel  arfer. 

Ond  yn  Nghymanfa  Pcttsville,  1856,  bu  sylw  maith  ar  y 
Gymanfa  drachefn.  Daeth  cais  o’r  Cyfarfod  Dosbarth  am 
gael  dwj''  yn  lle  un  yn  y flwyddyn,  a hono  i gael  ei  chynal 
mewn  un  lle,  a’r  holl  eg.lwysi  i gydweithredu  at  ddwryn  y 
draul.  Fcd  yr  eglwysi  lle  byddai  y Gymanfa  i anfon  am  y 
pregethwr  a ddewisai  i’w  chynal  trwy  gydsyniad  cyfarfod 
y Dosbarth;  nad  cedd  y Gymanfa  yn  ymrwymo  i ddigoll- 
edu  neb  ond  yr  anfonir  am  danynt.  Yn  Nghymanfa  Dan- 
ville,  1857,  penderfynwyd,  “Fod  yr  undeb  Cymanfaol  i bar- 
hau  fel  mae  wedi  bod  o’r  dechreu — yn  y Dosbarth  Deheuol 
yn  mis  Ebrill,  ac  yn  y Dosbarth  Gogleddol.  yn  mis  Hydref.” 
Yr  un  amser  pasiwyd  y penderfyniad  canlynol:  “Fod  gan 
y diaconiaid  fydd  yn  bresenol  hawl  i ranu  y oasgliad  rhwng 
y preg.ethwyr  a’r  gweinidogion  fel  y barnont  hwy  yn  oreu, 
heb  fod  yn  gyfrifol  i neb  ond  iddynt  bwy  eu  bunain,  ac  nid 
oedd  angen  i byny  fod  ar  lyfr  y Gymanfa.” 

Yn  Nghymanfa  1858  penderfynwyd  “Nad  oes  gan  un  eg- 
lwys  bawl  i wrthod  y Gymanfa  yn  ei  hams-er,  gan  nad  beth 
fyddo  ansawdd  masnach  ar  y pryd,  gan  fod  gweìnidogion  a 
phregethwyr  wedi  addaw  dyfod  iddynt  mor  gyson  ag  y 
gailant.” 

Gyda  hyn  mae  pob  ymdriniaeth  yn  nghylch  y g.yfres  bon 
o Gymanfaoedd  yn  terfynu. 

(b)  Arolygiaetb  yr  acbos  Ue  y cynelid  y Gymanfa, 

Nid  ces  im  mater  yn  fwy  o ddyddordeb  i nì  ei  olrhain 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


73 


na’r  gofal  oedd  y tadau  yn.  ei  ddangos  am  lwyddiant  yi' 
achus  yn  mhob  lle.  Yr  oedd  hyn  yn  cael  el  ystyried  yn 
rhan  neillduol  o waith  ÿ Gymianfa. 

Yn  yr  ail,  yr  hcn  a gynaliwyd  yn  Chrbondale,  ymofyn- 
wyd  i hanes  yr  achos  yn  y lle,  ae  o fewn  cylch  y Gymanfa. 
Fel  ffrwyth  yr  ymdriniaeth  y pryd  hwnw,  cawn  y daflen 
ganlynoi  o nifer  yr  eglwysi  a’u  swyddogion: 

Dechreuwyd  yr  achos  yn  Carbondale,  Pottsville  a Miners- 
ville  yr  un  flwyddyn,  1832;  Cymry  Newydd,  1835;  Danville, 
1842;  Summlt  Hill,  1844;  Allentown,  1844,  a Hanover,  1845. 

Swyddogion — Carbondale,  gweinidog,  Parch.  John  Da- 
vies;  pregethwr,  Mr.  Thomas  R.  Jones. 

Pottsville,  Mr.  Joseph  E;.  Davies. 

Danville,  Mr.  John  Griífiths. 

Minersville,  Mr.  Robert  Williams. 

Allentown,  Mr.  John  G.  Jones. 

Blaenoriaid. — Carbondale,  Mri.  Daniel  Scurry  a John 
EYans;  Pottsville,  Mr.  Thomas  Griffiths;  Minersville,  Mri. 
W.  Roberts  a Daniel  H.  Davies;  Cÿmry  Newycld,  Mr.  James 
Jones;  Dianville,  Mr.  David  Williamis;  Hanower,  Mr.  Evan 
Price. 

Teimiai  y brodyr  fod  angen  mawr  am  swyddogion  yn 
y cylch,  a phencdwyd  y Parch.  W.  Rowlands  a Mr.  Evan 
Price  i fyned  i Pottsville  a Minersville  i’w  cynorthwyo  i 
ddewis  blaenoriaid.  Felly  hefyd  yn  Danville,  yn  1846,  ar- 
olygwyd  holl  amgylchiadau  yr  achos,  a derbyniwyd  y 
brawd  David  Williams  yn  aelod  o’r  Gymanfa. 

Yn  Nghymanfa  Minersville,  1846,  trefnwyd  ymweliad  â’r 
eglwysi — y cyntaf  mae  yn  debyg  yn  y Dalaeth.  Rhanwyd 
cylch  y Gymanfa  yn  ddau  ddosbarth  er  mantais  i hyn;  o 
Pottsville  i Old  Mines,  yn  cynwys  y Dosbarth  Deheuol;  ac 
o D"anville  i Carbondale  y Dcsbarth  Gogleddol.  Y Parch. 
John  Davies  a Mri.  Joseph  E.  Davies  a Thos.  R.  Jones  oedd 
yr  ymwelwyr.  Materion  yr  ymweliad,  athrawiaeth,  dys- 
gyblaeth  a chyfraniadau;  a dygodd  y cenadon  eu  hadrodd- 
iad  i Gymanfa  Carbondale  yn  1847.  Yn  hono  heíÿd  der- 
byniwyd  cais  o Wilkesbarre  yn  dymuno  am1  ychywanegu 


74 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


gwsiniclogion  yn  nghylcli  y Gymanfa,  ac  anfonwyd  y Parch. 
John  Da,vies  a Mr.  Daniel  Scurry  yno  i’w  cynorthwyo  i 
ddewis  blaenoriaid. 

Yn  Nghymanfa  St.  Clair,  1847,  trefnwyd  cyfarfod  i fod  yn 
Pottsville  ddydd  Llun  canlynol  i’r  Gymanfa,  i ystyried 
achos  Minersville,  oblegid  anghydfod  rhwng  y swyddogion, 
ac  anghysondeb  yn  y cyfrifon.  T'reuliwyd  y diwrnod  hwnw 
i ymddyddan  â swyddogion  y cylch,  i egluro  iddynt  natur 
a dyledswyddau  eu  swydd,  a’u  proflad  crefyddol.  Yn 
Nghymanfa  Pottsville,  1848,  penodwyd  y Parch.  Edward 
Rees  o Dalaeth  New  York  i dalu  ymweliad  â Minersville, 
a Mr.  John  G.  Jones  i fyned  i Lehigh  Gap  i ymweled  a’r 
eglwys  yno^,  a,c  i ymddyddan  a brawd  o>  flaenor.  Yn  Dan- 
ville,  yr  un  flwyddyn,  ymofynwyd  i ansawdd  yr  achos  yn 
y cylch,  “ac  a oedd  genymi  rywbeth  i wneyd  y gweinidogion 
yn  fwy  cysurus.” 

Yn  1850  yr  oedd  y Gymanfa  yn  y Dosbarth  Gogleddol, 
ac  mae  y Parehn.  David  Lewis,  Utica,  a,  Robert  Sennar  yn 
cymeryd  rhan  neillduol  mewn  ymddyddan  â’r  swyddogion, 
pan  y sylwyd,  “Fod  yn  angenrheidiol  er  ein  cym,wyso 
i’r  gwaith,  fod  genym  broflad  o allu  y gwirionedd  ein  hun- 
ain,  ac  fod  y swyddogion  m-ewn  perygl  i golli  g.olwg  arnynt 
eu  hunain  fel  pechaduriaid,  yn  eu  trafferth  swyddogol. 
Fod  yn  angenrheidiol  gofalu  am  y praidd,  a darparu  bwyd 
blasus  iddynt.” 

Yn  1851,  yn  Carbondale,  derbyniwyd  eglwys  Summit  Hill 
i undebi  a’r  Gymanfa.. 

Yn  Nghymanía  1854,  yn  Minersville,  cymerwyd  sylw  o 
achos  Peach  Bottom,  ac  anfonwyd  y Parchn.  John  Hug.hes 
o Sir  Oneida,,  a Tho-mas  James,  Baltimore,  i fyned  yno  i 
sefydlu  eglwys  Fethodistaidd;  ac  anfonwyd  anerchiad  at  y 
Parch.  Robert  Williams,  Rock  Hill,  Wis.,  yr  hwn  ar  y pryd 
oedd  yn  debyg  i symud  yno  i weinidogaethu. 

Yr  un  pryd  anogwyd  eglwysi  Pottsville,  Minersville  a St. 
Clair  i ymofyn  rhywun  yn  weinidog  rhyngddynt.  Rhodd- 
wyd  y cyng.or  canlynol  i swyddogion  yr  eglwysi,  i “Ym- 
gadw  rhag  a.nfon  am  swyddogion  eglwysi  eraill  i ymdrin 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


I 0 


ag  unrhyw  achos  heb  fod  yr  eglwys  yn  gwybod,  a’r  niíer 
luosocaf  yn,  galw  am  danynt.” 

Yn  yr  un  Gymanfa,  yn  Slatington,  anogwyd  y swyddog- 
ion  i ofalu  na  bo  neb  o’r  aelodau  yn  esgeuluso  neu  yn  colli 
yn  anmhriodol  y cyfarfodydd  neillduoi.  Hefyd,  nad  oes 
gan  swyddog  a ymadawo  o aglwys  dros  ysbaid  o amser, 
hawl  i weini  ei  swydd  heb  ei  alw  drachefn  gan  yr  eglwys. 
Hyshyswyd  nad  oes  gan  aelod  a ymatalia  oddiwrth  gym- 
undeb  hawl  i ddyfod  at  fwrdd  yr  Arglwydd  heh  ymddydd- 
an  ag  ef.  Anogwyd  dwyn  y materion  hyn  i sylw  y Cyfar- 
fod  Dosbarth. 

Yn  Nghymanfa  1855  cymerwyd  ac.hos  yr  Ysgol  Sabboth- 
ol  i sylw,  yn  enwedig  mewn  manau  anghyfleus. 

Yn  Nghymanfa  1857,  bu  yr  achos  yn  Pittston  dan  sylw, 
a-c  agorwyd  y drwis  iddynt  i gasglu  at  y capel  yno.  Yr  un 
pryd  ym'driniwyd  â chwyn  a ddaethai  o St.  Ciair,  oblegid 
anghydfod  rhwng  y swyddogion,  a rhoddodd  y Gymanfa 
gyngor  iddynt  i feithrin  undeb  trwy  gyfeillgarwch;  obiegid 
dyeithrwch  swyddogion  i’w  gilydd  yw  achos  anghydfod  bob 
amser.  Nodwyd  Dr.  Rowlands  a Mr.  David  J.  Williams  i 
ymweled  a’r  tair  eglwys,  ac  i gyflwyno  cenadwri  y Gymanfa 
iddynt. 

Eglura  yr  engi’eifftiau  hyn  “wir  ofal”  y tadau  am  yr  ach- 
os  yn  ei  holl  gysylltiadau. 

(c)  Aroiygiaeth  ar  Feddianau  y Cyfundeb. 

Yn  ol  esiam.pl  a chynllun  y Gymanfa  Gorfforedig  dech- 
reuodd  y Gymanfa  hon  ei  g.waith  mewn  bwrw  golwg  a gof- 
alu  arn  yr  eiddo  oedd  yn  perthyn  i’r  eglwysi,  adeiladu  cap- 
elau,  a chasglui  arian  at  dalu  y ddyled,  &c.  Buasai  yn  dda 
i lawer  eglwys  wan  pe  buasai  aroiygi.aeth  fanwl  yn  y cyí- 
eiriad  hwn  wedi.  ei  gadw  i fyny  hyd  yn  bresenol.  Mynych 
y gwelwyd  rhai  yn  myned  i adeiladu  capeì  drudfawr  heb 
fwrw  y draul  nao  arfer  barn,  a oedd  golwg  i’r  achos  bar- 
hau  a thyfu,  a pha  fodd  yr  oedd  yn  myned  i dalu  y ddyled; 
ac  feily  yn  myned  i drafferth  a helbul,  ac  yn  faich  ar  y 
Cyfarfod  Dosbarth. 

Dyma  rai  0'  weithredoedd  y gyfres  hon  o Gymauifaoedd 


76 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAETH  PA. 


gyda  giolwg  ar  y mater  hwn:  Yn  Nghymanfa  Danville, 

Mawrth,  1846  rhcddwyd  caniatad  i St.  Clair  i adeiladu  cap- 
el,  ac  i gyîeillion  Minersville  i gasglu  yn  yr  holl  weithfeydd 
perthynol  i’r  lle  at  dalu  eu  dyled.  C'aniaitawyd  i Danville 
fod  at  eu  rhyddid  i adeiladu,  cs  gallant  rwyddhau  y ffordd 
at  hyn,  a chyfeillion  Carbondale  yr  un  modd.  Ithoddwyd 
caniatad  i’r  cyfeillion  yn  Blakely  i adeilaau,  a phenodwyd 
Mri.  Edward  Jones  a Danlel  Scurry  o Carbo-ndale  i ofalu 
am>  ei  fod  yn  cael  ei  gyflwyno  yn  ddidwyll  i’r  Methodist- 
iaid.  Yr  un  pryd  rhcddwyd  caniatad  i gyfeillion  Potts- 
ville  “i  gasglu  at  ddyled  eu  capel  hyd  Nadolig  nesaf.’’ 

Yn  Nghymianía  Summit  Hill,  1849,  yn  unol  a’u  cais, 
rhoddwyd  caniatad  i gyfeillion  St.  C-lair  i werthu  rhan  o'r 
tir  perthynol  i’r  capel,  a nodwyd  Mr.  Jcshua  Williams  o’r 
lle,  a Mr.  Henry  Jones,  Pcttsville,  a Hugh  Davies,  Miners- 
ville,  i edrych  dros  hyn  o orchwyl.” 

Ar  yr  un  adeg  rhoddwyd  caniatad  pellach  i gyfeillion 
Pottsville  i gasglu  at  ddileu  dyled  eu  capel,  lle  nad  oedd- 
ynt  wedi  bod  o’r  blaen.,  a heíyd  i werthu  y tai  perthynoì 
i’r  capel,  ond  nid  y tai  dan  y capel,  a'r  gwerthiant  i fod 
dan  arolygiaeth  y Cyfarfod  Dosbarth. 

Yn  Nghymanfa  Carbondale,  Scranton  a Danville,  bu  sylw 
ar  weithredoedd  y capeli,  a nodwyd  MrL  J.  R.  Williams  a 
W.  D.  Howells  i wneyd  ymofyniad  i gyfreithiau  y Dalaeth, 
beth  a ellid  wneyd  i ddicigelu  yr  eiddo-  i’r  Cyfundeb, 

Yn  Nghymianfa  1854  bu  llawer  o drafod  ar  yr  un  mater, 
ac  anogwyd  pob  Dosbarth  i wneyd  ymchwiliad  i’r  mater,  a 
dwyn  y gweithredoead  a phob  hysbysiad  angenrheidiol  i'r 
Gymanfa  nesaf. 

(d)  Yr  Achos  Cenadol. 

Yn  hanes  y Gymanfa  Gorfforedig,  gwelsom  mai  un  am- 
can  mawr  oedd  ganddi  mewn  golwg,  oedd  gofalu  am  sefyd- 
liadau  neu  ardaloedd  anghysbell,  fel  meusydd  cenadol.  I’r 
amcan  hwn  y ffurfiwyd  y Gymdeithas  yn  Nghjnnanfa  Gor- 
fforedig  Remsem,  1847.  Tybiem  mai  camgymeriad  oedd  ei 
gosod  dan  nawdd  y Gymanfa  Dalaethol,  a’i  fod  yn  sicr  o 
atal  llwyddiant  cyffredinol  y Gymdeithas.  Pa  mor  bell  y 


Y GTMANFA  DALAETHOL. 


77 


bu  i’r  brodyr  yn  y Dala.eth  hon  gydweitöiO'  neu  dderbyn 
cymorth  oddiwrth  y Gymdeithas  hono  nis  gwyddom.  Ond 
yr  ydym  yn  cael  fod  sylw  yn  cael  ei  roddi  i’r  achos  yn 
Nghymanfa  Danville,  1848,  ac  “anogwyd  yr  eglwysi  i gas- 
glu  at  yr  achos.”  Yn  y Gymanfa  fu  yno  yn  1851,  wrth  ym- 
ddyddan  â swyddogion  y lle,  “cwynid  o herwydd  prinder 
gweinidogaeth.”  Ond  nid  o-edd  y gwyn  hono  bellach  yn 
cyfodi  gymaint  oddiar  brinder  gweinidogion,  mewn  cyd- 
mariaeth,  ond  o bosibl  yr  anhawsder  i’w  cael  yno,  am  fod 
y lle  yn  anghysbell,  a’r  draul  yn  fawr.  Yn  y Gymanfa 
Gorfforedig  a gyna.liwyd  yno-  i ddechreu  yn  1853,  bu  sylw 
ar  yr  achos  yn  ei  wedd  ddeublyg. 

Rhoddwyd  anogaeth  i’r  eglwysi  i ymddeffroi  i gofio 
am  y paganiaid,  a chyfranu  yn  gydwybodol  tuag  at  eu  go-1- 
euo  a’u  dychwelyd  at  Grist. 

Penodwyd  y Parch.  Howell  Powell,  Cincinnati,  i ym- 
ofyn  a swyddogion  “Y  Gymdeithas  Genadol  Gartrefol  a 
Thramor,”  dros  eglwys  Danville,  “A  allent  gael  cymorth 
ganddynt  i gynal  g.weinidogaeth  fwy  cyson  yn  eu  plith.” 
Pan  gyraeddodd  y Gymanfa  hono  i Sc.ranton,  bu  sylw  pell- 
ach  ar  y mater,  a dymunwyd  ar  y Parch.  Robert  G.  Sen- 
nar  “I  ymofyn  beth  a allai  y Presbyterian  Board  of  Mis- 
sions  wneyd  ar  eu  rhan.” 

B-eth  bynag  fu  y eychwyniad,  mae  yn  eglur  fod  y Gyman- 
fa  hon  yn  cymeryd  “new  departure”  gyda  golwg  ar  y mater 
hwn.  Yn  Nghymanfa  Pottsville,  1856,  mae  Bwrdd  Trefn- 
iadol  yn  cael  ei  benodi  i wneyd  ymchwiliad  a pharotoad  er 
ymuno  â’r  Gymideiithas  uchod.  Yn  nglyn  â’r  drafodaeth, 
cododd  rhywun  yr  ymofyniad,  “Ai  nid  crintachrwydd  a 
phrinder  ein  cyfraniadau  arianol  yw  yr  achos  ein  bod  yn 
gofyn  cymorth  gan  y Gymdeithas  hon?”  IT  hyn  yr  ateb- 
wyd,  “Fod  eglwysi  y Methodístiaid  yn  Pennsylvania  yn 
methu,  o eisieu  gweinidoigaeth  dda,  sefydlog,  a’u  bod  yu 
rhy  weiniaid  i gael  hyny  eu  hunain  heb  gymorth  o rywle 
arail.” 

Dyma  aelodau  y Bwrd.d:  Llywydd,  Parch.  R.  Williams, 
Minersville;  Ysgrifenyd.d,  Parch.  E.  F.  Jones,  Siating.ton; 


78 


PARCH.  TTILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


Trysorydd,  W.  H.  Davies,  Pottsville.  Aelodau:  Mri.  Wal- 
ter  Phillips,  BelleYue;  Morgan.  Thomas,  Dauville;  a John 
Humphreys,  Slajte  Hill.  Dymunwyd  he'fyd  i boib  eglwys 
anfon  llais,  a oeddyrLt  ym  dymuru>  ymuno  â’r  Gymdeithas 
hon,  yn  nghyd  a chas-gliad  i’r  Gyrmanfa  nesaf. 

Yn  1858  naae  y Gymanfa  yn  Scranton,  ac  mae  undeb  a’r 
Gymdeithas  American'aidd  yn  cael  ei  ddwyn  i sylw  un- 
waith  eto.  Mae  y Dcsbarth  Gogleddol  yn  achwyn  nad 
oeddynt  hwy  wedi  cael  sierwydd  digonol  am  dani,  a nod- 
wyd  y brawd  Jobn  Moses  i ohebu  â’r  Ysgrifenydd  yn  New 
York,  a dwyn  y miater  o flaen  eglwysi  y Dosbarth,  ac  idd- 
ynt  hwythau-  anfon  eu  llais,  yn  nghyd  a chasgliad  i’r  Gy- 
manfa.  Yr  un  pryd  cymeradwywyd  penderfyniad  y Dos- 
barth  Deheuol  yn  ymuno  â’r  Gymdeithas  wrtho  ei  hun. 
Ond  yn  Nghymanfa  Mai,  1860,  mae  y mater  yn  cael  ei 
ddwyn  i derfyniad  fel  y canlyn:  “Penderfynwyd  ein  bod 
fel  Cymanfa  yn  ymuno  a’r  Gymdeithas  Genadol  American- 
aidd,  fel  cangen  gynorthwyol,  a neillduwyd  swyddogion  a 
chyfeisteddfod  i ddwyn  yn  mlaen  achosion  y Gymdeithas. 
Y Parch.  Thos»  R.  Jones,  Scranton,  yn  Llywydd,  a’r  Parch. 
B.  J.  Hughes,  St.  Glair,  yn  Ysigrifenydd,  a.  Mr.  John  Lucas, 
Pottsville,  yn  Drysorydd. 

(e)  Y rhai  dechreuodd  bregethu,  ac  a dderhyniwyd  i’r 
Gymanfa  yn  yr  adeg  hon. 

Nidi  oedd  gan  ein  tadau  y pryd  hwnw  gorff  o reolau  sef- 
ydlog  i weithredu  wrthynt,  ond  ar  yr  un  pryd  yr  oeddynt 
yn  gweithredu  yn  gyson  ac  unol  ag  arfer  y Methodistiaid 
3m  y mateT  hwn.  Nid  oes  neb  yn  cael  caniatad  i ddechreu 
heb  ymddyddan  ac  arholiad  arno. 

Yn  Nghymanfa  Minersville,  1846,  nodwyd  y Parchn.  John 
Davies  a Jaseph  E.  Davies  i ymddyd'dan  a’r  brawd  Richard 
Jones,  aelod  o'r  eglwys  uchod,  gyda  golwg  ar  ddechreu 
pregethu,  a derbyniwyd  ef  ar  brawf  fel  pregethwr  i’r  Dos- 
barth,  ac  mae  Cymanfa  C’arbondale,  yn  1847,  yn  caniatau 
iddo  arfer  ei  ddawn  yn  y tri  lle. 

Yn  1850  mae  eglwy.s  St.  Clair  yn  anfon'  eais  at  Gymanfa 
Harrison  am  ganiatad  i’r  brawd  John  Adams  i arfer  ei 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


9 


ddawn  fel  pregethwr.  Cyflwynwyd  y roater  i ofal  cyfarfod 
y Dosbarth. 

Yn  y Gymanfa  hono  hefyd  y derbyniwyd  y brawd  John  R. 
Williams  yn  bregethwr  i’r  Cyfundeb.  Yn  yr  un  flwyddyn, 
yn  Nghymanfa  Lehigh,  derbyniwyd  y brodyr  David  Davies, 
Carbondale;  a David  W.  Howells,  Summit  Hill,  i undeb  a’r 
Gymanfa  fel  pregethwyr.  Yr  oedd  gan  y blaenaf  lythyr 
cymeradwyaeth  o’r  Hen  Wlad  er’s  saith  mis.  Arholwyd 
hwynt  gan  y Parchn.  Thos.  R.  Jones,  Thomas  Phillips  a 
David  Williams,  Remsen. 

Yn  y Gymanfa  Gorfforedig,  yn  Danville,  1853,  ymddydd- 
anwyd  a’r  brawd  Joseph  Rees,  yr  hwn  o.edd  wedi  dechreu 
pregethu  yno-,  a phenderfynwyd  dwyn  ei  achos  i sylw  pan 
gyraeddai  y Gymanfa  i Carbondale,  ac  yno  derbyniwyd  ef  i 
undeb  a’r  Gymanfa  fel  pregethwr. 

Yn  Nghymanfa  1854,  yn  Slatington,  derbyniwyd  y brawd 
W.  B.  Jones  yn  aelod  o’r  Gymanfa  fel  pregethwr.  Yn 
Minersville  ymddyddanwyd  a’r  brawd  ieuanc  E,  J.  Hughes, 
yr  hwn  oedd  yn  dechreu  pregethu.  Cafwyd  boddlonrwydd 
ynddo,  a derbyniwyd  ef  i undeb  cyfeillgar  a’r  Gymanfa  nes 
sefydlu  eglwys  Peach  Rottom,  ac  iddo  yntau  gael  llythyr 
cymeradwyaeth  gan  y Presbyteriaid. 

Yn  Ng.hymanfa  y flwyddyn  1855,  derbyniwyd  y brodyr  E. 
F.  Jones,  Slatington;  David  J.  Morgans,  Pottsville;  a W’il- 
liam  R.  Matthews,  Carbondale,  i undeb  a'r  Gymanfa. 

Yn  1858  yr  cedd  y Gymanfa  yn  Scranton,  pryd  yr  ym- 
ddyddanwyd  a’r  brodyr  Thos.  J.  Phillix>s,  Carbondale,  a 
Thomas  Williams,  Slateford.  Holwyd  hwynt  gan  y Parchn. 
Thos.  Jenkins,  Utica,  a John  Davies,  Blakely,  a derbyniwyd 
hwynt  i undeb  a’r  Gymanfa. 

Yn  y cyfnod  hwn  ychwanegwyd  13  wedi  dec,hr eu  preg- 
ethu  o fewn  cylch  y Gymanía.  er  ei  dechreuad. 

(f)'Y  rhai  a dderbyniwyd  ar  sail  llythyrau  cymeradwy- 
ol  yn  aelodau  o’r  Gymanfa. 

1.  Yn  Nghymanfa  Minersville,  1849,  bu  sylw  ar  achos  y 
brawd  William  Williams,  yr  hwn  oedd  wedi  bod  arn  flyn- 
yddoedd  gyda’r  Wesleyaid.  Yr  oedd  wedi  ei  dderbyn  yn 


80 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


aelod  gyda’i'  T.  C.  yn  New  York  ar  sail  llythyrau  oddiwrth 
y Parctm.  William  Jones  (W.),  a Joseph  Williams  (T.  C.), 
Liverpool.  Holwyd  ef  yn  faith  a manwl  am  ei  brofiad  a’i 
egwyddorion  gan  y Parchn.  Thos.  Phillips  a Joseph  E.  Da- 
vies,  a derbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Gymanfa.  Pregethodd 
yn  y Gymanfa  hono  unwaith. 

2.  Yn  Carbondale,  1851,  derbyniwyd  y brawd  Robert  G. 
Sennar  trwy  lythyr  0’  Gyfarfod  Misol  Sir  Gaernai'fon  yn 
aelod  o’r  Gymanfa. 

Yr  un  flwyddyn,  yn  Nghymanfa  Lehigh,  darllenwyd  llyth- 
yrau  cynneradwyol  i’r  brawd  Grifíìth  Davies,  oddiwrth  y 
Parch.  Henry  Rees,  a Chyfarfod  Misol  .ei  Sir,  a derbyniwyd 
etf  yn  aelod  o’r  Gymanfa.  Bu  traíodaeth  a’r  brawd  hwn  yn 
Nghymantfa  Gorfforedig  New  York,  yn  1848,  ao  ymddydd- 
anwyd  ag  ef  am  ei  brofiad  a’i  egwyddorion,  a’i  gymellion  i’r 
w>einidogaeth.  Yn  nglyn  a hyny,  ao  fel  rheswm  paham, 
mae  yn  debyg,  eglurwyd  mai  yr  un  faint  o berthynas  sydd 
rhwng  yr  eglwys  yn  New  York  a,  Sir  Oneida,  a Thalaeth 
Pennsylvania. 

3.  Yn  Nghymanfa  1854,  yn  Pottsville,  derbyniwyd  y 
Parch.  John  Williams  o Sir  Feirionydd  i undeb  cyfeillach- 
ol  a’r  Gymanfa,  i aros  er  gweled  pa  le  y sefydlai.  Yr  un 
pryd  derbyniwyd  y brawd  Thomas  Jamies  o Sir  Forganwg, 
i undeb  a’r  Gymantfa  fel  pregeMiwr.  Rhoddwyd  caniatad 
iddo  gasglu  at  gapel  C'anton,  Baltimore,  yr  un  amser. 

4.  Yn  1857  derbyniwyd  y brawd  Benjamin  T.  Jones  yn 
aelod  o’r  Gymantfa  fel  pregethwr  yn  Danville.  Felly  ych- 
wanegwyd  18  mewn  pregethwyr  a gweinidogion  at  nifer  y 
Gymamfa  yn  y cyfnod  hwn. 

(g)  Yr  ordeimiadau  a gymerodd  le  o fewn  cylch  y Gym- 
anfa  hon. 

1.  Y Parch.  Robert  Williams,  Minersyille.  Wedi  cael 
cydsyniad  a chymeradwyaeth  Cymanfaoedd  New  York  ac 
Ohio,  ordeiniwyd  ef  yn  Nghymantfa  Minersville,  Hydref  4, 
1846.  Yr  cedd  y cyfarfod  hwn  am  8 boreu  Sabboth.  Dar- 
llenodd  y Parch.  John  G.  Jones,  Allentown;  gweddiodd  Mr. 
Thos.  R.  Jones,  Carbondale;  holwyd  ei  brofiad  a’i  egwydd- 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


81 


oi’ion  gan  Dr.  Rowlands  a’r  Parch.  Thos.  Williams,  Col- 
linsville.  Yr  araeth  ar  Natur  Eiglwys  gan  Dr.  Rowlands, 
a’r  cyngor  gan  y Farch.  John  Davies,  Blakely.  Yr  oeddid 
hefyd  wedi  cymeryd  sylw  o achos  y brawd  David  Williams, 
Pottsyille,  ond  nid  oedd  yn  sefydlog  o-  ran  ei  feddwl  i aros 
yn  y Dalaeth;  felly  gohiriwyd  ei  ordeiniad  ef. 

2.  Y Parch.  Joseph  E.  Davies,  Pottsville.  Wedi  cael  cyd- 
syniad  a chymeradwyaeth  Cymanfa  New  York,  ordeiniwyd 
Dr.  Davies  yn  Dan,ville,  Ebrill  2,  1848.  Holwyd  ef  yn  y 
drefn  arf.erol  gan  y Parch.  John  Davies,  a rhoddwyd  y 
cyngor  gan  Dr.  Rowlands,  seiliedig  ar  Actau  20:  24. 

3.  Yn  y Gymanfa  uch-od  penderfynwyd  fod  y brocìyr  .John 
G.  Jon.es,  Allentown;  a Thomas  Phillips,  Pottsville,  i gael 
eu  hordeinio  yn  y Gymanfa  Gorfforedig  yn  New  York,  yr 
hon  oedd  i’w  chynal  Mehefin  10-13,  1848.  Yn  y gwasanaeth 
hwn  darllenodd  a gweddiodd  y Parchn.  Joseph  E.  Davies; 
holi  eu  hegwyddorion,  Thos.  T.  EYäns;  a’r  cyngor  gan  Dr. 
Rowlands,  seiliedig  ar  Colossiaid  1:  28. 

4.  Yn  Nghymanfa  Harrison,  1850,  nodwyd  ar  y Parch. 
Thos.  Phillips  i gyflwynoi  achos  y brawd  William.  Wil- 
liams  O'  Philadelp.hia  i sylw  y Gymanfa  Gorfforedig  yn 
Remsen,  gyda  golwg  ai’  ei  ddodi  yn  ei  swydd  weinidogaeth- 
ol.  Nid  ydym  wedi  gweled  dim'  cofnodion  yn  dangos  fod  y 
Gymanfa  hono  wedi  cydsynio  a’r  eais,  nac  yn  gwybod  dim 
pellach  am  dano. 

5.  Y Parch.  Thomas  James,  Baltimore.  Yn  Nghymanfa  y 
Dosbarth  Gogleddol,  yn  Danville,  Hydref  25-28  1855,  yr  or- 
deiniwyd  y brawd  hwn  i gyflawn  waith  y weinhlogaeth,  a 
chym.erwyd  rhan  yn  y gwasanaeth  ar  yr  achlysur  fel  y 
canlyn:  Y gwasanaeth  arweiniol,  y Parch.  Thos.  T.  Evans, 
Floyd;  Natur  Eglwys,  y Parch.  Howell  Powell,  C'incinnati ; 
holi  ei  egwyddorion,  Parch.  J.  Hughes,  Gilbertsville;  cyng- 
or  y Parch.  Thos.  Williams,  Remsen. 

6.  Y Parch.  Edward  J.  Hughes,  Slate  Hill.  Yn  Nghym- 
anfa  Pottsville,  1856,  yr  ordeiniwyd  Mr.  Hughes.  Dechreu- 
wyd  y gwasanaeth  gan  y Parch.  R.  Williams,  Minersville; 
arholi  yn  brofiadol  ac  athrawiaethol,  y Parch.  Thos.  Ja.mes, 

(> 


82 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAETH  PA. 


Baltimore,  arn  fod  Dr.  Rowlands  yn  absenol;  traddodwyd 
ar  Natur  Eig.lwys  gan  Dr.  Roberts,  New  York;  a rhoddwyd 
y cyngior  hefyd  gan  yr  un. 

7.  Y Parch.  Evan  F.  Jones,  Slatington.  Yn  Nghymanfa 
1857,  yr  hcin  a gynaliwyd  yn  Danville,  neillduwyd  Mr.  Jones 
i gyfìawn  waith  y weinidogaeth.  Dechreuwyd  y gwasan- 
aeth  gan  Dr.  Rowlands,  ac  arholwyd  ef  am  ei  egwyddorion 
gan  Dr.  Roberts;  traddodwyd  yr  araeth  ar  Natur  Eglwys 
gan  Dr.  Rowlands,  seiliedig  ar  Actau  2:  41,  a’r  cyngor  gan 
Dr.  Roberts  oddiar  1 Cor.  9:  16. 

(h)  Achos.ion  o Ddysgyblaeth. 

Mae  hon  yn  ochr  dywyll  i’r  gyfres  hon  o Gymanfaoedd, 
ond  mae  tywyllwch  yn  wasanaethgar  i ddangos  gwerth  gol- 
euni.  “Canys  rhaid  yw  bcd  hefyd  heresiau  yn  eich  mysg, 
fel  y byddo  y rhai  eymeradwy  yn  eglur  yn  eich  mysg.’’  Yn 
Nghymanfa  Minersville,  1846,  ataliwyd  y brawd  W.  Wil- 
liams  o’r  lle  hwnw  i weinyddu  yn  ei  swydd  fel  blaenor,  am 
weithio  ar  ddydd  yr  Arglwydd. 

Yn  Nghymanfa  Harrison,  1850,  darllenwyd  llythyr  o 
Eífrog  Newydd,  yn  achos  y brawd  Griffith  Davies,  Slating- 
ton,  a diarddelwyd  ef  fel  pregethwr.  Yn  y Gymanfa  gan- 
lynol.  yr  hon  oedd  yn  C'arbondale,  dygwyd  cyhuddiad  yn 
ei  erbyn  ei  fod  yn  gwrthod  ymostwng  i benderfyniad  Cy- 
manfa  Gorfforedig  New  York  ar  ei  achos.  Cydnabu  yntau 
wiricnedd  y cyhuddiad,  a phenderfynwyd  nas  gellid  ei  ys- 
tyried  mwy  yn  bregethwr  na  swyddog  o Gyfundeb  y Meth- 
odistiaid. 

Yn  Nghymanfa  Danville,  1853,  cadarnhawyd  gweithred- 
iadau  eglwys  Minersville  yn  niarddeliad  Da.vid  Howells  o 
bob  undeb  eglwysig. 

Yn  Nghymanfa  St.  Clair,  1854,  wedi  ymdrin  a sefyllfa  yr 
achcs  yn  y lle,  penderfynwyd  fod  ymddygiad  y brawd  John 
Adams  yn  ymatal  oddiwrth  yr  ordinhad,  yn  anmhriodol  yn 
y cjTfi'yw  amgylchiad.  Derbyniwyd  y blaid  ymada'wedig  yn 
ol  gan  y Gymanfa  ar  yr  arnod  iddynt  gladdu  pob  peth,  a 
bod  pwy  bynag  a gcdai  aclios  yr  ymrafaeì  i sylw  drachefn 
i'w  roddi  dan  ddysgyblaeth. 


T GYMANFA  DALAETHOL. 


83 


Yn  Nghymnnfa  Pottsville,  1856,  bu  sylw  ar  achos  Mr. 
Beajamin  Jo-nes,  diweddar  o Gymru,  yr  hwn  a fu  am  dym- 
or  yn  Danville.  Darllenwyd  llythyr  oddiwi’th  y Parch. 
Hjejnry  Rees  yn  hysbysu  nad  oedd  ond  ymgeisydd  heb  ei 
dderbyn  i undeb  a’r  Gymanfa,  ac  ymddangosai  i’r  brodyr 
nad  oedd  wedi  ymddwyn  mor  ddoeth  ag  y gallasai  ar  ei 
ddyfodiud  i’r  wlad;  er  hyny  mai  g:well  o>edd  iddynt  fod  yn 
dyner  o hono,  a rhoddi  mantais  iddo  weithio  ei  ffordd  yn 
nerth  ei  gleddyf;  a rhoddwyd  ar  y Parch.  W.  Roberts,  D. 
D.,  Eifrog  Newydd,  i ysgrifenu  llythyr  ato  er  dangos  iddo 
nad  oedd  wedi  ymddwyn  fel  y dylasai.  Ond  yn  Nghymanfa 
Danvrlle,  1857,  bu  sylw  pellach  ar  ei  achos,  a rhoddwyd 
sicrwydd  digonol  ei  fod  yn  aelod  o’r  C'yfarfod  Misol  yn  yr 
’Hen  Wlad,  ac  wedi  ei  arholi  derbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r 
Gymanfa  y pryd  hwnw.  Ond  yn  y Gymanfa  y flwyddyn 
ganlynol  mae  cyfeillion  Danville  yn  dwyn  cyhuddiadau  yn 
ei  erbyn:  (a)  Twyllo  yr  eglwys,  ac  ymddwyn  yn  afreolaidd 
yn  ei  fynediad  i New  York.  (b)  Ceisio  codi  arian  o’r  Gym- 
deithas  Genadol  heb  gydsyniad,  ac  yn  gwbl  groes  i farn  yr 
eglwys.  (c)  Ofnid  ei  fod  yn  gwneyd  ymgais  at  godi  plaid. 
Eelly,  ar  sail  y cyhuddiadau  hyn,  ystyrid  ei  fod  wedi  tori 
pob  cysylltiad  rhyngddo  a Chyfundeb  y Methodistiaid.  Yn 
yr  un  Gymanfa  bu  sylw  ar  achos  y Parch.  R.  Williams  a 
John  Davies,  Minersville,  a chadarnhawyd  yr  hyn  a wnaeth 
y Cyfarfod  Dosbarth  ar  y mater,  a phenderfynwyd  eu  gad- 
ael  fel  y maent  hyd  y Gymanfa  nesaf,  a chymellwyd  hwynt 
i ddyfod  i hono. 

(i)  Materion  C'yfeillachau. 

Yn  gyffredin  cynelid  dwy  gyfeillach  yn  nglyn  â’r  Cyman- 
faoedd  hyn,  un  i ymdrin  a sefyllfa  yr  achos  yn  y lle,  a’r 
llall  i ymdrin  a mater  o athrawiaeth  neu  ymarferiad;  ac 
m>ae  yr  ymdriniaeth  â’r  materion  hyn  yn  fiasus  a gwerth- 
fawr,  ac  yn  ddangosiad  o fywyd  crefyddol  yr  eglwysi  a’r 
gweinidogion  yn  y cyfnod  hwn.  1847,  yn  Carbondale.  Dai- 
oni  Duw  tuag  at  ddynion  colledig  mewn  creadigaeth,  rhag- 
luniaeth  a gras.  Yn  St.  Clair,  Undeb  yr  eglwys,  ei  hundeb 
ysbrydol  â’i  phen,  ac  â’u  gilydd,  o ran  ei  haelodau  ac  o ran 
ei  gweithrediadau  allanol. 


84 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


1848,  yn  Danville,  Natur  gynyddol  gwir  grefydd,  yn 
nghyd  ag  anogaeth  i ddirwest,  fel  un  o ffrwythau  yr  Ys- 
hryd,  a nodwedd  gwir  grefydd.  Yn  Pottsville,  Crefydd  ym- 
arferol,  Ieuo  yn  anghymarus,  Dyledswydd  deuluaidd,  a 
Magu  ein  plant  yn  addysg  ac  athrawiaeth  yr  Arglwydd,  yn 
ol  ein  hymrwymiad  i eglwys  Dduw  wrth  eu  hedyddio. 

1850,  yn  Harrison,  Cariad  brawdol,  ei  darddiad,  ei  wrth- 
rychau,  a’i  ffrwythau;  ac  anogaeth  i feithrin  y pethau  sydd 
yn  tueddu  i’w  gynyddu,  a.c  i cchel  y pethau  sydd  a thuedd 
i’w  adfeilio  a'i  leihau. 

1851,  yn  Carbondale,  Dyledswyddau  teuluaidd,  gweddio, 
addysgu,  Uywodraethu,  canu  mawl.  Profwyd  hwy  p air 
Duw,  a dygwyd  engreifftiau  i’w  hegluro — Abraham,  Joshua, 
Dafydd,  Daniel,  Timotheus.  Hefyd,  fod  pob  penteulu  yn 
broffwyd,  offeiriad  a brenin  y teulu,  ac  yn  gyfrifol  am  yr 
oll  o’u  teuluoedd.  Yn  Dan,ville,  Edifeirwch,  ei  darddiad, 
ei  natur,  a’i  effeithiau.  1852,  Crefydd  ysbrydol,  yr  angen- 
rheidrwydd  am  dani,  yn  ng,hyd  a’i  ffrwythau  amrywiol. 
Summit  Hill,  Y pechcd  o esgeuluso  moddion  gras.  Yn 
Pottsville,  Anufudd-dod  aelodau  eglwysig  gyda  gwahanol 
ranau  yr  achos.  Minersville,  Crefydd  ymarferol. 

1853,  Danville,  ymdriniwyd  yn  oleu,  cadarn  ac  ysgrythyr- 
ol  ar  yr  Angenrheidrwydd  am  undeb  a chydweithrediad 
gyda’r  achos  yn  ei  holl  ranau.  Dylem  synied  yr  un  peth 
mewn  athrawiaeth,  a chydweithiO'  yn  ol  yr  un  rheol  mewn 
dysgyblaeth.  Cymanfa  1854,  Crefydd  brofìadol.  Cymanfa 
1855,  yn  Danvilîe,  Y pechod  o esgeuluso  ein  cydgynulliad 
ein  hunain.  Yn  Scranton,  Yr  angenrheidrwydd  arn  yr  Ys- 
bryd  Glan — gweinidogaeth  yr  efengyl  yn  weinidogaeth  yr 
Ysbryd.  Mai  nid  priodoledd  ydyw  yr  Ysbryd,  ond  person, 
a bod  llawn  cymaint  o’i  angen  arnom  ni  ag  ar  Grist  a’i 
apostolion.  Mai  yr  amser  mae  yr  efengyl  fwyaf  yn  ei  go- 
goniant  yw  pan  fyddo  yr  Ysbryd  gyda’r  weinidogaeth.  Yn 
Carbondale,  Gostyngeiddrwydd. 

Dyma  fraslun  o nodwedd  y cyfarfodydd  nyn;  ac  i’r  enaid 
duwiolfrydig  yr  cedd  yr  ymdriniaeth  a’r  materion  uchod 
yn  fwyd  blasus  i’r  rhai  oedd  yn  dirnad  pethau  ysbrydol. 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


85 


(j)  Llyfr  Hynmau. 

Yn  y Gymanfa  hon,  fel  yr  ydym  yn  tybied,  y cychwynodd 
y symudiad  at  gael  Llyfr  Hymnau  at  wasanaeth  y Cyfun- 
deb,  C'yhoeddwyd  un  llyfr  bychan  yn  New  York,  yn  y 
flwyddyn  1836,  ond  ni  ddygwyddodd  i ni  weled  copi  o’r 
gwaith  hwnw.  Cyhceddwyd  hefyd  ail  argraffiad  o lyfr  y 
Parch.  Morris  Davies,  Llanfyllin,  yn  TJtica,  yn  1846,  ond  yr 
oedd  y cyflenwad  hwnw  wedi  ei  ddyhysbyddu  er’s  talm,  a 
llawer  o’n  cynulleidfacedd  yn  amddifad  o unrhyw  ddarpar- 
iaeth  at  wneyd  y rhan  hon  o wasanaeth  y cysegr  yn  ogon- 
eddus,  oddieithr  y casgliadau  yr  oedd  ymfudwyr  wedi  dyg- 
wydd  eu  dwyn  gyda  hwynt  o’r  Hen  Wlad. 

Yn  y Gymanfa  Gorfforedig  Dalaethol  a gynaliwyd  yn 
Danville,  1853,  dygwyd  y miater  hwn  i sylw,  a’r  angen- 
rheidrwydd  o gael  Oasgliad  Americanaidd  at  wasanaeth 
ein  heglwysi.  Penderfynwyd  nodi  pwyllgor  o’r  gwahanol 
Dalaethau  i ymholi  pa  faint  o awydd  a pharodrwydd  oedd 
yn  yr  eglwysi  i roddi  cefnogaeth  i anturiaeth  o’r  fath.  Y 
Parch.  John  Adarns,  Pottsville;  John  R.  Williams,  Scran- 
ton;  ac  E,  F.  Jones,  Slatington,  dros  Pennsylvania;  y 
Parch.  Richard  Isaac,  Mri.  John  Edwards  ac  Evan  J.  Evans 
dros  New  York;  y Parchn.  Howell  Powell,  Edward  Morris 
a David  Harries  dros  Oh-io;  y Parch.  Rees  Evans,  a Mri.  E. 
E.  Williams  a H.  D.  Foulkes  dro-s  Wisconsin. 

Drachefn,  yn  Nghymanfa  Pottsville,  1854,  cymeradwywyd 
y cynllun  a gynygiwyd  i sylw  yn  y Gymanía  o’r  blaen,  ac 
ychwanegwyd  fcd  yr  Emynau  ar  Ddirwest,  y Gymdeithas 
Genadol,  Achos  y Beiblau,  Addoliad  Teuiuaidd,  i fod  yn 
gyfansoddiadau  newyddion;  a nodwyd  Mri.  Samuel  Wil- 
liams,  Scranton,  a John  Moses,  Carbondale,  y Paichn.  Rob- 
ert  Willia.ms  ac  E,  F.  Jones  i arolyg.u  y cyfansoddiadau;  a 
Mri.  'John  Adams,  W’.  H.  Davies  a J.  R.  Davies  jn  fwrdd  o 
igyngor  i ohebu  a’r  bwrdd  gweithredol  yn  New  York  i ar- 
olygu  y cyhoeddiad.  Dyma  ddechreuad  y cymelliad  i Dr. 
Rcwlands  i gyhoeddi  y Uyfr.  Daeth  yr  argraffiad  o’r  wasg 
yn  1855.  Mae  y llyfr  yn  cynwys  dro-s  fil  o emynau,  ac  o ran 
byrdra,  cynwys,  amrywiaeth.  a threfn  ei  faterion,  mae  yn 
tra  rhagori  ar  un  llyfr  a gyhoeddwyd  at  wasanaeth  y T.  C. 


PENOD  IV. 


Y GYMANFA  DALAETHOL— YR  AIL  GYFRES,  1859-1896. 


WRTH  adolygu  yr  ail  gyfres  o>  Gymanfaoedd  y Dalaeth, 
mae  amryw  bethau  yn  taro  ein  hystyriaethau.  (a) 
Y gwahaniaeth  sydd  rhyngddi'  a’r  gyfres  fìaenorol.  0 ang- 
enrheidrwydd,  mae  llawer  O'  unffurfiaeth  annyddorol  i’r 
lluaws  yn  hanes  cyfarfodydd  o’r  fath,  eto  i’r  dosbarth 
meddylgar  maent  yn  ddyddorol  ac  addysgiadûl,  fel  maent 
yn  egluro  sefyllfa  yr  achos,  yn  nghyd  ag  agweddau  a nod- 
weddau  meddyliol  y brodyr  oedd  yn  llywio  yr  achcs  yn  y 
naill  genedlaeth  a’r  lla.II.  Mae  yn  amlwg  fod  y dwylaw  fu 
yn  arwain  yr  achos  yn  ysbaid  blynyddoedd  y gyfres  gyntaf 
o’r  Cymanfaoedd  Corfforedig,  wedi  myned  o’r  neilldu.  Mae 
y Parch.  Robert  Williams  wedi  marw,  a’r  Parch.  John  Da- 
vies  wedi  myned  yn  hen  a methedig;  er  ei  fod  eto  am  rai 
blynyddoedd  yn  dylyn  y Cÿmanfaoedd,  nid  yw  ei  law  wrth 
y llyw  fel  cynt.  Mae  y Parch.  Joseph  E.  Davies  wedi  myn- 
ed  i OhiO',  a’r  Parch.  Thom-as  Phillips  ì Wisconsin,  a’r 
brawd  o Allentown,  yr  ydym  yn  colli  golwg  arno  yntau  yn 
hollol.  Mae  yr  undeb  cydymdeimladoi  â New  York,  fel  y 
manna  gynt,  wedi  peidio,  er  nas  gellir  dvmyd  fod  yr  Israel 
Fethodistaidd  wedi  cyraedd  gwlad  yr  addewid.  Yn  arben- 
ig  nodweddir  y Cymanfaoedd  hyn  gan  absenoddeb  Dr.  Row- 
lands,  yr  hwn  fu  yn  llenwi  lle  mor  fawr  yn  har  es  y Cyman- 
faoedd  cyntaf. 

Dwylaw  newydd  sydd  wrth  y llyw  yn  awr.  Ira  mae  dyn- 
ion  yn  marw,  mae  dynoliaeth  yn  byw;  ac  cr  fod  gweision 
Iesu  yn  cael  eu  symud  gan  law  rhagluniaeth,  neu  weinid- 
ogaeth  angeu,  mae  yr  achos  yn  byw  ac  yn  myned  yn  ei 
flaen. 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


87 


Mae  y brodyr  sydd  yn  dyfod  ger  ein  bron  yn  y gyfres  hon 
yn  ddynion  byw,  yn  ymdeimlo  a’u  eyfrifoldeb,  ac  yn  am- 
canu  gosod  yr  achos  mewn  gwedd  newydd  i gyfaríod  a 
gwahanol  agweddau  cymdeithas  ddynol,  a chynydd  yr  oes 
mewn  gwahanol  gyfeiriadau.  Edbyn  hyn  mae  y rhan  fwy- 
af  o’r  ail  ddosbarth  o weinidogion  wedi  myned  i ffordd  yr 
holl  ddaear,  ac  mae  yn  disgyn  i’n  rhan  ni  i adolygu  eu 
gwaith. 

(b)  Erbyn  hyn  mae  y Cyfarfodydd  Dosbarthiadrl  wedi 

dyfod  yn  allu  o fewn  eu  cylchoedd  priodol  i gyflawni  yr 
hyn  oedd  yn  caei  ei  wneyd  gan  y Cymanfaoedd  cyntaf — ar- 
olygiaeth  yr  achos  yn  y gwahanol  1-eoedd,  derbyn  b-laenor- 
iaid,  yn  nghyd  ag  achosion  o ddysgyblaeth  &c.  0 ganlyn- 

iad,  mae  y Cymanfaoedd  yn  cael  hamdden  i arolygu  am- 
gylchiadau  cyffre-dinol  yr  aehos  yn  y cyfnod  hwn.  Yn  sicr, 
mae  yn  amlwg  fod  yma  lawer  o welliantau,  mewn  trefn  a 
rheoleidd-dra,  i ddwyn  yr  achos  yn  ei  flaen.  Organization 
heb  reolau  i fyw  wrthynt,  o-edd  y Gymanfa  wedi  bod  hyd 
yma;  ond  bellach,  mae  yn  cael  ei  gosod  dan  ddeddfau  sef- 
ydlog.  Yr  un  pi*yd,  mae  y symlrwydd,  y duwiolfryd-edd, 
yr  “eneini-ad  oddiwrth  y Sanctaid-d  hwnw”  o-edd  yn  nod- 
weddu  y Cymanfao-edd  cyntaf,  wedi  ei  golli  i fesur  o’r  gyf- 
res  hon.  Er  gwyched  yr  ail  deml,  nid  oedd  goleuni  y 
Secinah  yn  llewyrchu  yn  ho-no-.  Tra  ma-e  ffurflau  a rheol- 
au  yn  dda,  eto  o-s'  nad  ydyw  “Ysbryd  y bywyd”  ynddynt, 
maent  yn  myned  yn  gydmarol  ddiwerth. 

(c)  Mae  gw-erth  mwyaf  yr  han-es  i ni,  bellach,  yn  y goleu 
ydym:  yn  ei  gael  ar  sefyllfa  yr  achos  yn  y cyfnod  hwn — ■ 
gofal  a gwyliadwriaeth  y brodyr  oedd  ar  y mur  yn  ei 
ddangos  am  aehos  y Gware-dwr,  a’u  gwaith  yn  ti'efnu  mes- 
urau  oedd  yn  ymddangos  iddynt  y rhai  tebyeaf  i sicrhau  ei 
lwyddiant. 

Y brodyr  yn  y weinidogaeth,  o fe-wn  cylch  y Cymanfa,  ar 
ddechreu  y cyfnod  hwn  oedd  y rhai  canlyno-1:  Y Parchn. 

Edward  J.  Hughes,  St.  Clair;  E.  F.  Jones,  Slatingion;  D.  J. 
Morgans,  Pottsville;  Thomas  J.  Phillips  a John  Moses, 
Belleveu;  Thos.  R.  Jones  ac  Ebenezer  T.  Jones. 


88 


HANES  CYMANFA  DWYREINBABTH  PA. 


Yn  bi’esenol,  dodwn  ger  bron  restr  o’r  gyfres  hon  o Gy- 
manfaoiedd,  fel  y gallo  y darllenydd  weled  jt  amseriad  a’r 
Ue  y cynaliwyd  pob  un,  yn  nghyd  a’r  Llywydd  a’r  Ysgrif- 
enydd. 

1859,  Mai  20-22,  St.  Clair.  Parch.  E.  J.  Hughes.  Parch.  John 
Moees. 

1859,  Hyd.  21-23,  BeUevue.  Parch.  E.  F.  Jones.  Parch.  John 

Moses. 

1860,  Mai  12-14,  Slate  Hill.  Parch.  E.  J.  Hughes.  Parch.  D. 

J.  Morgans. 

1860,  Medi  29,  30,  Pittston.  Parch.  E.  J.  Hughes.  Parch.  D. 

J.  Morgans. 

1861,  Mai  24-26,  MinersYille.  Parch.  E J.  Hughes.  Parch. 

Thos.  J.  Phillips. 

1861,  Medi  28-30,  Scranton.  Farch.  E.  J.  Hughes.  Parch. 

Thos.  J.  Phillips. 

1862,  Mai  23-25,  Slatington..  Parch.  Thos.  R.  Jones.  Parch. 

E.  F.  Jon.es. 

1862,  Hyd.  17-19,  Belleyue.  Parch.  Thcs.  J.  Phillips.  Parch. 

E.  F.  Jones. 

1863,  Mai  23,  24,  Pottsville.  Parch.  Ebenezer  T.  Jones.  E.  J. 

Hughes. 

1863,  Medi  25-27,  Pittston.  Pareh.  John  Moses.  Parch.  E.  J. 

Hughes. 

1864,  Mai  1,  2.  D'anville.  Parch.  J.  R.  Williams.  Pa.rch.  E.  J. 

Hugi.es. 

1864,  Tach.  15,  16,  S-cranton.  Parch.  J.  R.  W’illiams,  Parch. 

E.  J.  Hughes. 

1865,  Mai  27,  28,  St.  Clair,  Parch.  D.  C.  Evans.  Parch.  E,  J. 

Hughes. 

1865,  Tach.  11,  12,  Pittston.  Parch.  D.  C.  Evans.  Parch.  E.  J. 

Hughes. 

1866,  Mai  19-21,  West  Bangor.  Parch.  J.  E.  Davies..  Parch.  E. 

J.  Hughes. 

1866,  Hyd.  13,  14,  Hyde  Park.  Parch.  J.  E.  Davies.  Parch.  E. 
J.  Hughes. 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


89 


1867,  Mai  17,  18,  Minersville.  Parch.  J.  L.  Jeffreys.  Parch.  E. 
J.  Hughes. 

1867,  Hyd.  11,  12,  Wilkesb.arre.  Parch.  Thos.  J.  Phillips. 

Parch.  E,  J.  Hughes. 

1868,  Mai  23,  24,  Slatington.  Parc.h.  E.  F.  Jones.  Parch.  E. 

J.  Hughes. 

1868,  Hyd.  9,  10,  Pittston.  Parch.  J.  L.  Jeffreys.  Parch.  E.  J. 

Hughes. 

1869,  Mai  13,  14,  Pottsville.  Parch.  J.  L.  Jeffreys.  Parch.  E. 

J.  Hughes. 

1869,  Hyd.  22-25,  Wilkesbiarre.  Parch.  J.  L.  Jeffreys.  Parch. 

E,  J.  Hughes. 

1870,  Mai  13-16,  St.  Clair.  Parch.  J.  L.  Jeffreys.  Parch.  E.  J. 

Hughes. 

1870,  Hyd.  21,  22,  Plymouth.  Parch.  J.  L.  Jeffreys.  Parch.  E. 

J.  Hughes. 

1871,  Medi  16,  17,  Bellevue.  Parch.  W.  Roberts,  D.  D. 

Parch.  E.  F.  Jones. 

1872,  Medi  28,  29,  West  Bangor.  Parch.  W.  Roberts,  D.  D. 

Parch.  E.  F.  Jones. 

1873,  E'brill  25-27,  Hyde  Park.  Parch.  E.  F.  Jones.  Parch.  M. 

A.  Ellis. 

1873,  Hyd.  10-12,  Shenandoah.  Parch.  E,  F.  Jones.  Parch.  M. 

A.  Ellis. 

1874,  Elbrill  24  26,  Wilhesbarre.  Parch.  M.  A.  Ellis.  Parch. 

R.  V.  Griffiths. 

1874,  Hyd.  22-25,  Minersville.  Parch.  M.  A.  Ellis.  Parch.  R. 

V.  Griffiths. 

1875,  Mai  14-16,  Bangor.  Pa.rch.  M.  A.  Ellis.  Parch.  Thos.  J. 

Phillips. 

1875,  Medi  28,  Hyde  Park.  Parch.  R.  H.  Evans.  Parch.  B.  D. 

Bavies. 

1876,  Mai  20,  21,  Slatington,  Parch.  J.  E.  Davies.  Parch.  B. 

D.  Davies. 

1876,  Hyd.  20-22,  Plymcuth.  Parch.  J.  E.  Davies.  Parch.  B. 

D.  Davies. 

1877,  Mai  18-20,  Shenandoah.  Parch.  E.  J.  Hughes.  Parch.  J. 

E.  Da.vies. 


90 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


1877,  Rhag.  21-23,  Bellevue.  Parch.  E.  J.  Hughes.  Parch.  J. 

E.  Davies. 

1878,  Ebrill  26-28,  Pottsville.  Parch.  E.  J.  Hughes.  Parch.  J. 

E.  Davies. 

1879,  Ebrill  18-20,  Carbondale.  Parch.  J.  E.  Davies.  Parch. 

Thos.  B.  Thomias. 

1879,  Hyd.  26-28,  Wilhesbarre.  Paroh.  J.  E.  Davìes.  Parch. 

Thois.  B.  Thomas. 

1880,  Ebrill  16,  17,  Min,ersville.  Parch.  J.  E.  Da,vies.  Parch. 

Thos.  B.  Thomas. 

1880,  Hyd.  22-24,  Taylor.  Parch.  W.  H.  Williams.  Parch. 

Thos.  B.  Thomas. 

1881,  Mai  13-15,  Hyd-e  Park.  Parch.  Thos.  B.  Thomas.  Parch. 

E.  J.  Hughes. 

1881,  Hyd.  21-23,  Plymouth.  Parch.  Thos.  B.  Thomas.  Parch. 

E.  J.  Hughes. 

1882,  Hyd.  13-15,  Wilkesbarre.  Parch.  Thos.  B.  Thomas. 

Parch.  Eí.  J.  Hughes. 

1883,  Maí  27-28,  Carbondale.  Parch.  W.  D.  Jenkins.  Parch. 

W.  E:.  Morganis. 

1883,  Hyd.  19-21,  Slatington.  Parch.  Thos.  J.  Phillips.  Parch. 

W.  Ei.  Morans. 

1884,  Mai  23-25,  Bellevue.  Parch.  W.  D.  Jenkins.  Parch.  W. 

E:.  Morgans. 

1884,  Hyd.  18,  19,  Slatington.  Parch.  E.  J.  Hughes.  Parch.. 

W.  D.  Jenkins. 

1885,  Ebrill  25,  26,  Hyde  Park.  Parch.  Hugh  Davies.  Parch. 

W.  D;.  Jenkins. 

1885,  Hyd.  17,  18,  Minersville,  Parch.  W'.  H.Wílliams.  Parch. 

W.  E.  Morgans. 

1886,  Mai  8,  9,  Wilkesbarre.  Parch.  J.  T.  Morris.  Parch.  W. 

D.  Jenkins. 

1886,  Hyd.  16,  17,  Shenandoah,.  Parch.  R.  S.  Thomas.  Parch. 

W.  D.  Jenkins. 

1887,  Mai  13-15,  Plymouth.  Parch.  W.  E.  Morgan.  Parch.  E. 

W.  Jones. 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


91 


1887,  Hyd.  21,  22,  Slatington.  Parch.  W.  E.  Morgan.  Parch. 

E.  W.  Jones. 

1888,  Mai  18-20,  Bellevue,  Parch.  W.  E.  Morgan.  Parch.  E. 

W.  Jones. 

1888,  Hyd.  26-28,  Bangor.  Parch.  W.  E.  Morgan.  Parch.  E. 

W.  Jon.es. 

1889,  Mai  17,  18,  Ashley.  Pareh.  J.  T.  Morris.  Parch.  E.  W. 

Jones. 

1889,  Hyd.  25-27,  Slatington.  Parch.  J.  T.  Morris.  Pa.rch.  E. 

W.  Jones. 

1890,  Mai  2-4,  Plymouth.  Parch.  J.  T.  Morris.  Parch.  E.  W. 

•Jones. 

1890,  Hyd.  24-26,  West  Bangor.  Parch.  J.  T.  Morris.  Parch. 

Bu  W.  Jones. 

1891,  Ehrill  17-19,  Hyde  Park.  Parch.  R.  F.  Jones.  Parch.  R. 

E.  Wiiliams. 

1891,  Hyd.  16-18,  Bangor.  Parch.  W.  H.  Williams.  Parch.  R. 

E:.  Williams. 

1892,  Mai  13-15,  Olyphant.  Parch.  Ahram  Bdmunds.  Parch. 

R.  E.  Williams. 

1892,  Hyd.  14-16,  Slatington.  Parch.  Hugh  Hughes.  Parch. 

R.  E.  Williams. 

1893,  Mai  18-21,  Willtesbarre.  Parch.  Hugh  Hughes.  Parch. 

R.  E,.  Williams. 

1893,  Hyd.  13-15,  Wind  Gap.  Parch.  Hugh  Hughes.  Parch.  R. 

E.  Williams. 

1894,  Mai  18-20,  Belleyue.  Parch.  Hugh  Hughes.  Parch.  R. 

E.  Williams. 

1894,  Hyd.  19-21,  Philadelphia..  Parch.  J.  T.  Morris.  Pareh. 

R.  E'.  Williams. 

1895,  Mai  17-19,  Plymouth.  Parch.  Hugh  Davies.  Parch.  H. 

F.  Willia.ms. 

1895,  Hyd.  25-27,  Ba-ngor.  Parch.  Hugh  Davies.  Parch.  H.  F. 

Williams. 

1896,  Mai  22-24,  Wilkesbarre.  Pareh.  Hugh  Davies.  Parch. 

H.  F.  Williams. 

1896,  Hyd.  23-25,  Slatington.  Parch.  J.  W.  Morris.  Parch.  H. 
F.  Wiliiams. 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


92 


Wele  y gyfres  yn  awr  ger  bron.  Traddodwyd,  ar  gyfar- 
taledd,  yn  mihoib  un,  o 10  i 12  o bregetbau.  Mae  syniad  y 
lluaws  am-  bregethu  miewn  Cymanfa  yn  isel  ac  arwynebol 
iawn.  Edrychir  arni  yn  gyffelyb  i’r  Eisteddfc-d,  yn  gyfleus- 
dra  i’r  pregethwyr  i ymryson  pregethu,  ond  ni  a obeithiwn 
mai  nid'  felly  mae  y prege-thwyr  yn  edrych  arni,  ond  fel 
cyfleu-sdra  gwerthfawr  i egluro  yr  efengyl,  a gosod  Crist 
ger  bron  meddyliau  dynion,  a’u  cymell  i gredu  ynddo;  ac 
mae  cyfrifoldeb  m-awr  yn  aros  e-to  p-a  fo-dd  yr  ymddygir  yn- 
ddynt. 

Ni  a edrychwn  yn  awr  ar  rai  o-’r  prif  faterion  cysyllti-edig 
â llwyddìant  yr  acho-s  y bu  y brodyr  yn  telmlo  dyddordeb 
ynddynt,  ac  yn  llunio  mesurau  er  eu  dwyn  oddiamgylch  i 
sicrhau  llwy-ddiant  ac  adeiladaeth  yr  eglwysi. 

I.— Y Gymanfa. 

Teimlid  gan  y brodyr  o-edd  yn  llywio  ac  yn  arolygu  yr 
acho-s  yn.  y cyfno-d  hwn,  f-o-d  eisieu  goso-d  y Gymanfa  fel  prif 
allu  a llys  uwchaf  yr  enwad,  i b-en-derfynu  p-ob  acho-sion  o 
bwys  ar  s-afie  mwy  trefnus  a rheolaidd  nag  yr  yd-oedd  wedi 
bo-d  hyd  yma.  Yn  ol  yr  h-en  drefn,  yr  oedd  y Llywydd  a’r 
Ysgrifenydd  yn  cael  eu  d-ewi-s  am  y tro;  o-nd  dechreuwyd  y 
gyfre-s  hon  trwy  ddewis  y ddau  i wasanaethu  am  flwyddyu. 
Yn  Nghymanfa  Slatington  eym-erwyd  sylw  o’r  drefn  hres- 
en-ol  o d-dewi-s  swyddogion  y Gymanfa,  a theimlid  fod  ang- 
en  cyfne-widiad,  obl-egid  fod  ysbryd  e-iddigus  yn  dyfod  i’r 
go-lwg  yn  y d-ewisiad,  a bod  yn  rhaid  fod  un  o bob  Dosbarth, 
yn  lle  ym-ofyn  am  y dynion  cymwysaf  i wn-ey-d  y gwaith. 
Y drefn  arferedig  yn  awr  oedd  i Pwrdd  y Diaco-niaid  nodi 
personau  i’w  cynyg  i gymeradwyaeth  y Gymanfa,  ac  i gyf- 
arfod  yr  anfo-ddlonrwydd  a deimlid  yn  nglyn  a’r  mater, 
penderfynwyd  i’r  ddau  Gyfarfo-d  Do-sbarth  bob  yn  ail  i nodi 
personau,  a gada-el  y Gymanía  at  ei  rhyddid  i’w  cymerad- 
wyo  n-eu  b-eidio,  fel  y gw-elai  yn  oreu.  Ac  fel  eglurhad  pa- 
ham  yr  o-eddid  yn  an-foddlawn  i waith  y diaeoniaid,  sylwyd 
fod  angen  am.  “gynrychioliad  mwy  cyfartal  o’r  eglwysi  yn 
ein  Cymanfao-edd.”  Hefyd,  o h-erwydd  anmharodrwydd  yr 
eglwysi  i benodi  m-aterion  cyfeillachau,  penderfynwyd  fod  y 
Gymanfa  yn  cymeryd  hyny  i’w  llaw  ei  hun  o hyn  allan. 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


93 


Yq  Nghymianfa  Belleyue,  1862,  yn  nglyn  a’r  un  mater, 
mae  sylw  yn  eael  ei  alw  at  y cwestiwn,  Pa  fodd  i gael  pleid- 
Ieisiau  mwy  cyfartal  yn  ein  Cymanfaoedd.  Dygwyd  cyn- 
llun  i sylw  y Gymanfa  oddiwrth  y Dosbarth  Deheuol  i’r 
perwyl,  ond  wedi  sylwi  peth  ar  hwnw  gohiriwyd  y mater 
am  fod  cynygiad  arall  ger  bron  unwaith  eto  i gael  un  Gy- 
ma.nfa  yn  y flwyddyn  yn  Ue  dwy.  “Ofnid  mai  dirywiad 
crefydd  yn  yr  eglwysi  oedd  yr  achos  O'  hyny,”  a’r  pryd 
hwnw  penderfynwyd  i gadw  yn  mlaen  yn  ol  y dull  pres- 
enol. 

Yn  Nghymanfa  Pittston,  1863,  bu  sylw  drachefn  ar  y cyn- 
ygiad  i leihau  nifer  y Cymaníaoedd,  a phenderfynwyd  ei 
droi  yn  ol  i’r  Cyfarfodydd  Dosbarthiadol,  ac  iddynt  hwy- 
thau  ei  droi  i’r  eglwysi,  fel  y gallo  pob  eglwys  o fewn  cylch 
y Gymanfa  bleidleisio  ar  y cwestiwn.  Yn  Nghymanfa  Dan- 
ville,  1864,  daeth  pleidleisiau  yr  eglwysi  trwy  y Cyfarfod- 
ydd  Dosbiarthiadol,  yn  ffafriol  i barhau  at  yr  hen  ddull  o 
gynal  dwy  yn  y flwyddyn.  Pel  hyn  y penderfynwyd  nifer 
ein  Cymanfaoedd. 

Yn  Nghymanfa  Plymouth,  1870,  galwyd  aylw  at  yr  angen- 
rheidrwydd  am  drefn  neu  ffurf  bencdol  o gynal  cyfarfod- 
ydd  y Gymanfa,  “fel  na  byddo  angen  gwneyd  eithriadau 
fel  yn  bresenol.”  Sicrhâi  rhai  o'r  brodyr  fod  y ffurf  bres- 
enol  yn  benderfynedig,  ac  y dylid  cadw  ati,  ond  mae  eraill 
yn  dadleu  fod  y ffurf  wedi  ei  newid  lawer  gwaith,  ac  y 
dylid  trefnu  nifer  ac  a.mser  cyfarfodydd  y Gymanfa. 

Yn  Nghymanfa  Hyde  Park,  1875,  nodwyd  pwyllgor  i dynu 
allan  reolau  i’r  Gymanfa  weithredu  wrthynt — y Parchn. 
William  Roberts,  D.  D.,  E,  J.  Hughes  a Mr.  Thos.  W.  Mor- 
gan.  Ond  yn  y Gymanfa  ddylynol,  yn  Shenandoah,  rhydd- 
hawyd  y pwyllgor  hwn  am  nad  oedd  wedi  gweithredu,  mae 
yn  debyg,  a nodwyd  un  arall  yn  ei  le— y Parchn.  Joseph  E. 
Davies,  D.  D.,  R.  H.  Evans  a Mr.  Daniel  Moses. 

Yn  Nghymanfa  Bellevne,  1877,  mae  y pwyllgor  hwn  yn 
gwneyd  eu  hadroddiad,  ac  yn  cynyg  llaw-reolau  tuag  at 
gynal  y Gymanfa,  y rhai  a gymeradwywyd  ac  a dderbyn- 


94 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


iwyd;  a’u  b-od  i gael  eu  darllen  yn  y Gymanfa  nesaf  a’u 
cym-eradwyo.  Yn  Nghymanfa  Pottsville,  1878,  darllenwyd 
a chymeradwywyd  y rheo-lau,  a phend-erfynwyd  eu  bod  i 
ddyfod  i weithredi-ad  yn  y Gymanfa  n-esaf.  Mae  y rheolau 
yn  wyth  mewn  nifer.  Dodwn  yma  dalfyriad  byr  o honynt, 
fel  y gall'O  y darllenydd  weled  wrth  b-a  reo-lau  mae  y Gym- 
a-n-fa  yn  gw-eithredu  o-  hyny  hyd  yn  awr. 

I.  Pod  y Gymanfa  hon  yn  meddu  yr  un  awdurdod  a Chy- 
manfao-edd  Chw-arterol  Cymru. 

II.  Aelodau  y Gym-anfa  ydynt  swyddogion  e-glwysig  o 
fewn  y C-orff,  yn  weinidogion,  pre-gethwyr  a diaconiaid. 

III.  Fod  y GymaTifa  i ga-el  ei  ehynal  ddwywaith  yn  y 
flwyddyn,  bob  yn  ail  Ddosbarth,  y trydydd  Sabboth  yn  Eb- 
rill,  a’r  pedw-erydd  yn  Hydre-f. 

IV.  Fo-d  yn  p-erthyn  i’r  Gymanfa  fwrw  go'.wg  ar  yr  ach- 
os  yn  ei  amgylchiadau  allanol,  yn  gystal  a thufewnol. 

V.  Ei  swyddo-gion — Llywydd,  Ysgrif-enydd  a Thrysorydd. 

VI.  Fod  y Llywyd-d  a-’r  Ysgrifenydd  i aros  yn  eu  swydd 
ddwy  flyn-edd. 

VII.  Fod  pwyllgor  o dri  yn  perthyn  i’r  Gymanfa  i edrych 
dro-s  lythyrau  a materion  personol  a ddichon  ddyfcd  dan 
sylw  y Gymanfa,  a fyddant  yn  d-eilwng  a’i  peidio. 

VIII.  Nad  o-e-s  n-eb  i ga-el  ei  gynyg  i’w  ordeinio  ond  trwy 
y Cyfarfodydd  Dosbarth. 

Wedi  hyny  daw  trefn  y cyfarfodydd,  a chynllun  ordern- 
iad;  Fod  tri  o bersonau — -dau  w-einidog  a diacon — yn  cael  eu 
nodi  i arholi  yr  ym-geisy-dd  yn  ddirgel,  m-ewn  gwybodaeth 
gyffredinol,  han-esiaeth  eglwysig,  han-es  y Methodistiaid, 
hanesiaeth  Feiblaidd,  a duwinyddiaeth,  &c. 

Y neb  a ewyllysio  wybodaeth  fanylach  am  drefn  y Gy- 
manfa,  ym-gyngored  a’r  Rhe-olau  hyn,  y rhai  a geir  yn  niw- 
edd  yr  hen  lyfr. 

Bellach,  wedi  gosod  y peiriant  mewn  tre-fn,  dysgwylir 
iddo  wneyd  gwaìth;  a’r  hyn  sydd  yn  dyfod  dan  ei  sylw  gyn- 
taf  yw — 

(a.)  Y drefn  o godi  pregethwyr. — Cyfodwyd  llawer  o frod- 
yr  yn  y weinidogaeth  dan  nawdd  y Cymanfaoedd  cyntaf. 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


95 


'ond  nid  yw  yn  ymddang.os  fod  g.anddynt  nn  reol  sefydlog  i 
weithredu  wrthi,  a.m  hyny  nid  annyddorol  fyddai  edrych 
ar  y gwahanol  symudiadau  a arweiniodd  i ffurfiad  a dewis- 
iad  y Llaw-Reolau  sydd  mewn  arferiad  yn  ein  mysg  yn 
hresenol.  Y drefn  arferoi,  yn  y dyddia.u  gynt,  oedd  arholi 
yr  ymgei.sydd  yn  gyhoeddus  ddydd  y Gymanfa,  yn  ngwa- 
hanol  gangenau  duwinyddiaeth  Feiblaidd  yn  benaf.  Nid 
oedd  yr  ymgeisydd  yn  gwybod  dim.  yn  mlaenllaw  am  y 
llwybr  y bwriadai  yr  arhoiwr  ei  gym-eryd,  na,  hwyrach, 
w.edi  ei  weled  hyd  nes  y byddai  yn  sefyll  o’i  flaen.  Weith- 
iau,  byddai  yntau  yn  defnyddio  y cyfleusdra  i ddangos  ei 
fedr  mewn  cwestiynau  cywrain,  yn  hytrach  na.  buddiol  a 
hanfodol,  er  taflu  gwr  ieuanc  i ddyryswch.  Ac  yr  oedd 
gwneuthur  hyn  o flaen  canoedd  o-  bobl  yn  brofedigaeth  ar- 
teithiol  i lawer  un  o feddwl  a thymerau  gwylaidd.  Ad- 
waenem  ddau,  yn  neillduol,  os  yn  bresenol,  a arferent  dori 
ar  draws  yr  arholwr  penodedig,  os  na  byddai  hwnw  yn 
ddigon  manwl  i’w  boddio  hwy.  Bid  fyno,  o dan  yr  oruch- 
wyliaeth  hono  y derbyniwyd  y gweiniûogion  hynaf  sydd  yn 
fyw  yn  awr  i’r  Gymanfa,  a’u  hordeinio  hefyd.  Beih  bynag, 
mae  y brodyr  yn  amca.nu  diwygio  y drefn  hon. 

Yn  Nghymanfa  Minersville,  1861,  anogwyd  y Cyfarfodydd 
Dcsbarthiadol  i fabwysiadu  rheol  sefydlog  gyda  golwg  ar 
godi  pregethwyr  ieuainc,  yn  nghyd  a chael  cynllun  sefyd- 
log  ac  unffurf  i ordeinio.  Sylwyd  fod  yn  an.g.enrheidiol  cael 
safo-n  i gc-di.  dynion  ieuainc  i’r  weinidogaeth — safon  iddynt 
i ddechreu,  a safon  pan  yn  cael  eu-  derbyn  i’r  Gymanfa.  Y 
cynygiad  at  welliant  mewn  safon  y pryd  hwnw,  tebygol, 
oedd  penodi  arholwr,  a phwn.c  i’r  ymgeisydd,  neu  ymgeis- 
wyr,  i gael  ei  arholi  ynddo,  ac  os  deuai  drwy  yr  arholiad 
hwn  yn  llwyddianus,  ei  fod  i gael  «i  gyflwyno  i sylw,  a 
gwneyd  darpariaeth  ar  gyfer  ei  ordeinio  yn  y Gymanfa. 

Y cyntaf  ddaeth  dan  y drefn  hon,  fel  y tybiwn,  oedd  y 
Parch.  Benjamin  Davies.  Yr  arholwr  oedd  y Parch.  E.  F. 
Jones,  yn  eael  ei  gynorthwyo  gan  Mr.  Evan  Evans,  Cymru 
Newydd,  a chenadwr  y Dosbarth  Deheuol.  Y pwnc  ydoedd, 
“Y  gyfatebiaeth  sydd  rhwng  dyfodiad  marwolaeth  i’r  byd 


96 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


trwy  Adda,  a bywyd  trwy  Grist,”  seiliedig  yn  benaf  ar 
Rhuf.  5:  12-21. 

Yn  Nghymanfa  Shenandoah,  1873,  mae  pwyllgor  o ddau 
yn  cael  eu  penodi  fel  arholwyr  ar  y rhai  a gynygir  o bryd 
i bryd  gan  y Cyfarfodydd  Dosbarth  i’w  derbyn  i’r  Gymanfa 
— y Parchn.  E.  F.  Jones  ac  1VL  A.  Ellis,  i foú  yn  y swydd  am 
ddwy  flynedd.  Nid  ydym  yn  cael  fod  un  pwyllgor  perthyn- 
ol  i’r  drefn  hono  wedi  dylyn  hwn,  oblegid  mae  y Dosbarth 
Gogleddol  yn  cyflwyno  i sylw  Cymanfa  Bangor,  yn  1875, 
nifer  O'  reolau  i godi  ac  ordeinio  pi*egethwyr,  ac  wedi  eu 
darllen  a’u  hadolygu  yn  fanwl,  a’u  cysoni  a’r  Cyfansoddiad, 
“Penderfynwyd  eu  bod  yn  cael  eu  mabwysiadu  fel  rhai 
cydweddol  â’r  Cyfansoddiad.’f 

Nid  ydym  wedi  gweled  y rheolau  hyny,  ond  mae  yn  am- 
lwg  ma.i  wrthynt  yr  oeddid  yn  gweithredu  hyd  nes  mae  y 
Dosbarth  Gogleddol,  unwaith  eto,  yn  cynyg  rheolau  codi  ac 
ordeinio  pregethwyr  i Gymanfa  Minersyille,  1885.  Penod- 
wyd  pwyllgor  i’w  diwygio  ac  ychwanegu  atynt — y Parchn. 
E.  W.  Jones,  W.  E.  Morgans,  Thos.  J.  Phillips,  Mri.  John  T. 
Griffiths  a John  Phillips.  Cÿmeradwywyd  hwynt  yn  Nghy- 
manfa  Wilkesba,rre,  1886,  ac  wrth  y rhai  hyn  yr  ydym  yn 
symud  yn  miaen  yn  mhob  achcs  o’r  fath,  o hyny  hyd  yn 
awr.  Penodwyd  y Parch.  W.  E;.  Morgans  i argraffu  y Rhe- 
olau  hyn. 

(b)  Pwy  oedd  i benderfynu  dewisiad  brodyr  i gael  eu 
hordeinio?  Ymddengys  mai  mwyafrif  aelodau  yr  eglwysi 
oedd  wedi  bod  yn  penderfynu  y mater  hwn.  Ond  yn  Nghy- 
manfa  MinersYille,  1861,  dyg.wyd  i sylw  y cwestiwn,  “Pa  un 
hawddaf,  ai  gadael  y mater  yn  llaw  y diaconiaid,  ynte 
mwyafrif  pieidleisiau  yr  eglwysi  oedd  i benderfynu  y mater 
hwn?”  Trowyd  y cwestiwn  i sylw  y Cyfarfodydd  Dosharth- 
iadol,  a.c  yn  ol  trefn,  mae  y mater  hwn  yn  cael  ei  ddAvyu  i 
sylw  yn  nghyfarfod  mis  Mehefin.  Yno  cymerir  pleidlais  ar 
y brodyr  sydd  i’w  symud  yn  miaen,  a threfnu  mesurau  pri- 
odol  i’w  dwyn  o flaen  yr  eglwysi. 

(c)  Fod  arholiad  yr  ymgeisydd  i fod  yn  neillduedig,  ac 
nid  yn  gyhoedd,  yn  ol  yr  hen  drefn.  Y pwyllgor  arholiadol 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


97 


i gael  eu  penodi  gan  y Gymanfa,  ac  i aros  yn  eu  swydd  am 
ddwy  flynedd.  Y rhai  hyny  i nodi  maes  yr  arholiad  i’r  ym- 
g'eisj'dd  o leiaf  bedwar  mis  yn  mlaenllaw,  ao  i roddi  pob 
cyíarwyddyd  iddo  ddyfod  yn  hyddysg  yn  y maes. 

(d)  Ar  ol  1873,  yr  ydys  yn  llithro  i dderbyn  i’r  Gymanfa 
a.o  ordeinio  yr  un  pryd;  a,c  yn  Nghymanfa  Taylor  ordein- 
iwyd  yr  arferiad  yn  rheol — “Penderfynwyd  fod  pob  p-reg- 
ethwr  a dderbynid  i’r  Gymanfa  o h.yn  allan  i gael  ei  or- 
deinio  yr  un  pryd.’’ 

(e)  Na  bydd  i’r  Gymanfa  ordeinio  neb  ond  fydd  o ddewis- 
iad  a neillduad  y Cyfarfodydd  Dosbarthiadol. 

(f)  Gyda  golwg.  ar  dderbyn  pregethwyr  o enwadau  eraill. 
Yn  Nghymanfa  Hyde  Park,  1873,  “Penderfynwyd  ein  bod 
yn  glynu  wrth  yr  hen  drefn  0'  arholi  pob  preg.ethwr  a ddaw 
atom,  mewn  athrawiaeth  a llywodraeth  eglwysig.” 

(g)  Gan  bwy  mae  hawl  i bleidleisio  yn  newisiad  swydd- 
ogion,  a phenderfynu  materion  y Gymanfa? 

Yn  West  Bangor,  1890,  m>ewn  atebiad  i’r  cwestiwn  uchod, 
Penderfynwyd,  (a)  “Fod  pob  bla.enor  rheolaidd  yn  aelod  o’r 
Gymanfa,  ac  fel  y cyíryw  yn  meddu  hawl  i siarad  ac  i 
bleidleisio  ar  bob  m,ater  a ddygir  ger  bron,  ond  mai  per- 
thyn  i’r  cynrychiolydd  yn  unig  mae  dwyn  materion  o’r  Cyf- 
arfodydd  D'Oisbarth  i’r  urymanfa.”  (b>)  ‘ Penderfynwyd  fod 
pob  pregethwr  a dderbyniwyd  yn  aelod  o’r  Gymanía  trwy 
arholiad  Cymanfaol  yn  parhau  yn  aelod  o honi,  er  ma.i  y 
rheol  bresenol  yw,  mai  trwy  ordeiniad  y derbynir  brodyr 
yn  aelodau  o’r  Gymanfa. 

Rheolau  Neillduol. 

. (a)  Yn  Scranton,  1861,  bu  sylw  ar  frodyr  wedi  ym>adael 
a ni,  ac  ymuno  ag  enwadau  eraill  ac  ar  yr  un  pryd  yn  ys- 
tyried  eu  hunain  yn  Fethodistiaid  ac  yn  ymgeiswyr  am  y 
wefnidogaeth.  Dyma  y penderfyniad  ar  y mater  hwn,  “Y 
dylent  hysbysu  i swyddogion  yr  eglwys  maent  wedi  ymuno 
â hi,  mai  fel  aelodau  achlysurol  y maent  yno-;  ac  i’r  swydd- 
oigion  hyny  gyfìwyno  eu  mater  i sylw  yr  eglwys  Fethodist- 
aidd.” 


98 


HANES  CYMANFA  DWYREINEARTH  PA. 


(b)  Yn  y gyfres  hon  o Gymanfaoedd,  penderfyn-wyd  “Fod 
pwnc  yn  cael  ei  nodi  yn  mhob  Cymanfa,  a brawd  i breg- 
ethu  arno  yn  y y Gymanfa  ddylynol.’’  Y cyntaf  oedd  “Dir- 
west;”  a’r  ail  “Llenyddiaeth  yr  Hen  Destament.”  Mab- 
wysiadwyd  y cynllun  hwn  tna  1865,  a dylynwyd  yn  mlaen 
hyd  1885.  Tra  yr  oedd  yn  perthyn  i’r  cynllun  ei  fanteision, 
yr  oedd  yn  perthyn  iddo  ei  anfanteision;  ac  erbyn  hyn  yr 
oedd  ei  ddaioni  fel  oynllun  wedi  gwisgo  alian. 

(c)  Yn  Nghymanfa  Scranton,  1861,  penderfynwyd  “Y 
dylai  y gweinidog  cartrefol,  lle  byddo-  y Gymanfa  neu  un- 
rhyw  gyfarfod  pregethu  ynddo,  fod  yn  bresenol  gyda’r 
swyddogion,  ac  â llais  ganddo  yn  nhrefniadau  y eyfarfod- 
ydd  cyhoeddus,  os  bydd  y brodyr  yn  galw  am  ei  wasanaeth. 

(d)  Trefnu  cyhceddiadau  brodyr  dyeithr  trwy  gylch  y 
Gymanfa. 

Yn  Minersville,  1867,  penderfynwyd  “Fod  y gorchwyl 
hwn  yn  pe-rthyn  yn  arbenig  i Ysgrifenydd  y Gymanfa  fel  y 
cyfryw,  a dymunid  i frodyr  dyeithr  sylwi  ar  hyn.” 

Yn  Nghymanía  Wilkesbarre,  1874,  o herwydd  rhyw  am- 
gylchiadau,  daeth  y mater  i sylw  drachefn,  a phenderfyn- 
wyd  “Ein  bod  yn  ail  gadarnhau  ac  yn  cadw  at  yr  hen  reol 
gyda  golwg  ar  hyn;  nad  oes  neb  i ymyraeth  a threfnu  cy- 
hoeddiadau  gwyr  dyeithr  o fewn  cylch  y Gymanfa  hon  ond 
yr  Ysgrifenydd.” 

Yn  1883,  yn  Nghymanfa.  Slatington,  daeth  ger  bron  y Gy- 
manfa  drachefn  fel  cais  o’r  Gymanfa  Gyffredinol,  i nodi 
rhyw  frawd,  mewn  undeb  a’r  C'ymanfaoedd  eraill,  i drefnu 
cyhoeddiadau  i frodyr  dyeithr,  a thrachefn  nodwyd  yr  Ys- 
grifenydd,  pwy  bynag  a fyddai.  Ond  yn  Hyde  Park,  1885, 
newidiwyd  y rheol,  a phenodwyd  brawd  o blith  y diacon- 
iaid  i ymgymeryd  a hyn  o orchwyl.  Y cyntaf  oedd  Mr.  W. 
D.  Dawies  o Hyde  Park,  ac  os  ydym  yn  coflo  yn  gywir,  dyl- 
ynwyd  ef  gan  Mr.  Edward  Foulkes,  Bangor. 

(e)  Cred-Lythyrau. 

Yn  Nghymanfa  St.  Clair,  1859,  bu  sylw  ar  yr  angenrheid- 
rwydd  “Am  i bregethwyr  o’r  Hen  Wlad  gael  llythyrau  cy- 
meradwyaeth  rheolaidd  a swyddogol  oddiwrth  Gyfarfod 


Y GTMANFA  DALAETHOL. 


99 


Misol  y Sdr  y perthynant  iddo;  a bod  i olygydd  y “Drysor- 
fa”  gyhoeddi  yr  uchod,  a rhoddi  atalfa  ar  annhrefn  a thra- 
fferth.  ' 

Yn  Wilhesbarre,  1879,  penderfynwyd  “Ein  bod  yn  ail  gad- 
arnhau  y rheol  o berthynas  i ymwelwyr  o’r  jtlen  Wlad,  sef 
nad  ydym  i drefnu  cyhoeddiad  na  chaniatau  i neb  breg- 
ethu  yn  ein  pwlpudau  heb  lythyrau  cymeradwyaeth  oddi- 
wrth  Gymanfa  neu  Gyfarfod  Misol.”  Mae  brodyr  parchus, 
teilwng,  bob  ameer  yn  gofalu  am  eu  “Cred-lythyrau,”  gan 
eu  cyflwyno  i’r  Gymanfa  yn  gyntaf  peth;  eto  mae  y pender- 
fyniadau  uchod  yn  dangos  fod  y brodyr  wedi  cael  eu  blino 
gan  rai  nad  oeddynt  felly. 

(f) ,  Hawliau  Dysgyblaethol. 

Yn  1876  yn  Slatington,  cyfododd  ymofyniad,  “A  oes  gan 
eglwys  hawl  i ddysgyblu  swyddog  eglwysig  cyn  cyflwyno 
ei  achos  yn  gyntaf  i’r  Cyfarfod  Dosbarth?”  Mewn  atebiad  i 
hyn  penderfynwyd  “Ein  bod  yn  ei  ystyried  yn  ddealladwy 
fod  yn  rhaid  i bob  cyhuddiad  yn  erbyn  unrhyw  swyddog 
gael  ei  gyflwyno  yn  gyntaf  i’r  Cyfarfod  Dosbarth  y perthyn 
iddo,  cyn  rhoddi  ei  fater  o flaen  yr  eglwys  y byddO'  yn  ael- 
(ocì  o honi;  ac  oblegid  hyny  ein  bod  yn  dymuno  rhoddi  ar 
ddeall  fod  pob  dysgyblaeth  a weinyddir  arno  yn  groes  i 
hyn  yn  ddirym.”  Ar  yr  un  pryd  y dylai  swyddogion  yr  eg- 
Iwys  atal  y swyddog  fyddo  dan  gyhuddiadau  o weithredu 
yn  gyhoeddns  hyd  oni  chaffer  amser  cyfaddas  i ddwyn  ei 
achos  dan  weinyddiaeth  y llys  rheolaidd.  Mae  a.rferiad  y 
Cyfundeb  yn  hyn  yn  debyg  i unwritten  law  yn  y wladwr- 
iaeth. 

Ar  yr  un  pryd  y ddeddf  ysgrifenedig  yw,  “Fod  gan  bob 
eglwys  hawl  i drafod  ei  materion  ei  hunan,  heb  unrhyw 
ymyraeth  oddiallan,  os  gall.”  Ac  mae  egwyddor  y ddeddf 
yn  cyraedd  at  ei  swyddogion  yn  gystal  a’i  haelodau.  Ael- 
odaeth  yw  sylfaen  y swydd. 

(g)  Gweinyddu  Dysgyblaeth. 

Yn  1866,  yn  Nghymanfa  West  Bangor,  daeth  cwestiwn  i 
sylw  o’r  Cyfarfod  Dosbarth  Gogleddol  fel  y canlyn:  “Yn 
llaw  pwy  mae  dysgyblaeth  eglwysig  o ran  y gweinyddiad  o 


100 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


,honi?”  I hyn  yr  atebwyd,  mai  yn  llaw  y swyddogion  yn 
benaf.  Pan  ddelo  cyhuddiad  yn  erbyn  aelod,  dyger  ef  i 
fwrdd  y swyddog.ion,  cynwysedig  o fugail  a dia(M3niaid  yr 
eglwys  y perthyn  yr  aeiod  iddi;  yna  eled  dau  o'r  biaenor- 
iaid  i chwilio  a yw  y cyhuddiadau  yn  wir,  ac  os  ceir  eu  bod 
felly,  dyger  y cyhuddedig  ger  bron  y swyddogion  enwedig- 
ol,  os  bydd  yn  foddlon  i ddyfod.  Os  ceir  ei  fod  yn  euog, 
dadleued  y bugail  yr  achos  ger  bron  yr  hoil  eglwys  yn 
mhresenoideb  y eybuddedig,  os  bydd  yn  dewis  bod  yn  bres- 
enoi,  gan  ei  ddangos  yn  ngoieuni  y gwirjonedd,  a bydded 
pleidlais  y nwyafrif  o‘r  aelodau  yn  bresenoi  i benderfynu  y 
cerydd.” 

(b)  Pwy  Sydd  a Hawl  i Bleidleisio? 

Yn  1868,  yn  Slatington,  cynygiwyd  i sylw  y dull  goreu  i 
bieidleisio1  wrth  ddewis.  swyddogion  eglwysig,  sef  “A  ydyw 
yn  rheolaidd  i dderbyn  pteidlais  aelod  ac  yntau  yn  absen- 
ol?”  Penderfynwyd  yn  nacaol,  am  el  fod  yn  fwy  cydweddol 
â natur  cymdeithas  yn  gyffreidinoi,  ac  yn  fwy  effeithiol  er 
diogelu  yr  eglwys  rhag  cael  ei  thwyllo.  Gwnaed  sylw  cyn- 
es  a ffafriol  ar  hen  ddull  gpnest  a dirodres  a arferid  gan 
ein  tadau,  o fyned  o’r  naill  du  at  frodyr  o ymddiried  a de- 
wisiad,  i amlygu  eu  meddwi.  Awgrymwyd  nad  rhyw  ar- 
wydd  ffafriol  iawn  ydyw  y bieidlais  ddirgeiaidd  y safir 
drosti  mor  dỳn  mewn  manau,  a ohan  rai  personau.  Yn  hyn, 
fel  yn  mhob  peth,  dylem  gofio  “darparu  peth.au  yn  onest  yn 
ngolwg  pob  dyn. 

(i)  Priodasaui  Anghyfreithlawn. 

Mae  y cwestiwn  hwn  mor  bwysig  gyda  golwg  ar  foesol- 
deb  a chrefydd,  nas  gall  un  enwad  sydd  yn  proffesu  Crist- 
ionogaeth  fforddio  bod  yn  anmhenderfynol  yn  ei  gyleh,  ac- 
mae  yn  briodoi  i’r  darllenydd  wybod  betb  mae  Methodist- 
iaeth  wedi  ei  ddweyd  ar  y mater. 

Yn  1853,  yn  Ngh-ynmnfa  Remsen,  gwnaed  sylwadau  ar 
natnr  a rhwymedigaethau  y eyfamod  priodasol,  a phender- 
fynwyd  “Nad  ydym,  ni  fel  Cymanfa  yn  caniatau  fod  un  ach- 
os  cyfreithlon  i wr  ysgar  a’i  wraig,  neu  i wraig  ysgar  a’i 
gwr,  ond  godineb;  a bod  yn.  rhaid,  yn  nglyn  a hyny,  gael 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


101 


rhyddhad  gan  y llywodraeth.  lle  y byddo  y cyfryw  yn  ddin- 
asyddicn.”  Nis  gall  neb,  ni'  dybiwn,  gamgymeryd  ystyr  y 
penderfyniad  hwn. 

Yn  Nghymanfa  Bellevue,  1859,  bn  sylw'  ar  dderbyniad 
“Un  yn  aelod  a fyddo  yn  briod  â gwraig  gwr  arall,”  a dyma 
y penderfyniad,  “Ein  bod  yn  rhoddi  aelodaeth  i W.  G. 
Thomas,  Bellevue,  ar  yr  amod  ei  fod  yn  myned  yn  ol  at  ei 
wraig,  a byw  gyda  hi.”  Bichon  y gwyddai  y brodyr  na  bu- 
asai  yn  cydsynio  a’u  cais,  ac  felly  nas  gallai  fod  yn  aelod, 
ond  gwell  O'  lawer  fuasai  datgan  y ddeddf  iddo  ef  a phawb 
o’i  fath,  yn  ddiflc-esgni.  “Nad  oes  i’r  cyfryw  ran  yn  nheyrn- 
as  Crist  a Duw.” 

Yn  Shenandoah,  yn  1886,  ymdriniwyd  a’r  mater  uchod,  a 
phenderfynwyd  “Ein  bod  yn  galw  sylw  Cyfarfodydd  Dos- 
barth  a swyddogion  yr  eglwysi  at  yr  anmhriodoldeb  fod 
rhai  yn  byw  mewn  priodasau  anghyfreithlawn,  ac  ar  yr  un 
pryd  yn  aelodau  eglwysig.  Hefyd,  ein  bod  yn  anog  i wein- 
yddiad  y rheol  gyda  golwg  arnynt.” 

Yn  Nghymianfa  Plymouth,  1887,  galwyd  sylw  y Cyfarfod- 
ydd  Dosbarthiadol  at  yr  un  mater  drachefn. 

(j)  Purdeb  yr  Areithfa  Gysegredig. 

Yn  1888,  yn  Nghymanfa  Shenandoah,  galwyd  sylw  at  y 
mater  mewn  ffordd  o benderfyniad  a fabwysiadwyd  gyda 
golwg  ar  “Ddyledswydd  yr  egjwysi  i ofalu  fod  y rhai  a 
dderbynir  ganddynt  i’n  pwlpuda.u  yn  meddu  cymeriad  diar- 
gyhoedd.”  Edryahid  ar  y mater  hwn  yn  bwysig  iawn,  a 
phenderfynwyd  “E!in  bod  yn  anog  yr  eglwysi  i fod  yn  wyl- 
iadwrus.”  Yn  Nghymanfa.  Plymouth,  1887,  anfonwyd  yr  un 
mater  fel  cenadwri  at  y Cyfarfodydd  Dosbarth  yn  y geiriau 
hyn:  “Ar  iddynt  fod  yn  wyliadwrus,  ac  arfer  manylwch 
wrth  ddewis  brodyr  i’r  weinidogaeth:  eu  bod  yn  meddu 

cymeriad  diargyhoedd,  ac  na  oddefer  personau  o gymeriad- 
au  ameus  i esgyn  i’n  pwlpudau.” 

(k)  Chwareuyddiaethau. 

Yn  Nghymanfa  Pittston,  1868,  mater  y gyfeillach  gyffred- 
inol  y pryd  hwnw  oedd,  “Y  niwed  mae  chwareuyddiaethau 
■cyhceddus,  a lotteries,  yn  ei  wneyd  i achos  crefydd  yn  y 


102 


HANES  CTIIANFA  DWTREINBAETH  PA. 


byd.”  Dangoswyd  yn  dra  eglur  ac  effeithiol  eu  bod  yn  holl- 
ol  wrthwynebol  i ysbryd  Cristionogaeth,  ac  yn  feithrinfa 
llygredigaeth  yn  y byd,  ac  yn  foddion  o’r  mwyaf  dylanwad- 
ol  er  dwyn  y meddwl  oddiwrth  Dduw,  a’n  rhwystro  yn  ei 
waith,  &c. 

Yn  Hyde  Park,  yn  1878,  penderfynwyd  “Fod  y mater  o 
briodoldeb  neu  anmhriodoldeb  yr  arfer  o votio  .tuag  at  dalu 
dyledion  addoldai  i’w  anfon  yn  ol  i’r  Cyfarfod  Dosbarth 
Gogleddol,  o’r  hwn  y daeth.”  Nid  ydym  wedi  gv/eled  dim 
yn  nghofnodion  y Cyfarfod  Dosbarth  hwnw  yn  a-mlygu  ei 
fod  wedi  ei  anfon  fel  cenadwri  i’r  Gymanfa.  Onid  gwell 
fuasai  i’r  Gymanfa  ddatgan  ei  barn  yn  ddiíloesgni  ar  y 
mater,  yn  ol  ei  deilyngdod,  fel  mae  yn  cynwys  elfenau  hap- 
chwareuaeth  ? 

Yn  Nghymanfa  Wilhesbarre,  1874,  mabwysiadwyd  y pen- 
derfyniad  canlynol  gyda  golwg  ar  circuses:  “Fod  y mater 
hwn  yn  cael  ei  g.yflwyno  i sylw  yr  eglwysi  trwy  y Cyfarfod- 
ydd  Dosbarthiadol,  a bod  dau  frawd,  un  yn  mhob  Dosbarth, 
yn  cael  eu  penodi  i gyfansoddi  papyr  ar  y pwnc,  er  ceisio- 
argyhoeddi  y bobl  o ddrygedd  y peth,  yr  hyn  y rhaid  ei 
wneyd  cyn  y gellir  eu  cadw  o honynt.” 

Yn  Hyde  Park,  1891,  fel  cenadwri  o’r  Cyfarfod  Dosbarth 
Gogleddol,  dymunid  ar  i’r  Gymanfa  “Ddatgan  ei  bod  yn 
condemnio  arferiad  llygr’edig  ieuenctyd  ein  heglwysi  o gyd- 
ymffurfio  â phechodau  yr  ces,  megys  cyfarlodydd  dawns- 
io,”  &c.,  a mabwysiadwyd  y penderíyniadau  canlynol  fel  y 
moddion  goreu  i wrthweirhio  llygredigaeth  yr  oes: 

1.  Arfer  gweddi  gyhoeddus.  a dirgelaidd,  &c. 

2.  Galw  sylw  athrawon  yr  Ysgol  Sabbothol  at  y ddyled- 
swydd  o wasgu  at  feddyliau  y bobl  ieuainc  yr  angenrheid- 
rwydd  o ddysgu  egwyddorion  mawr  yr  efengyl. 

3.  Anog  swyddogion  yr  eglwysi  i ddwyn  y mater  o flaen 
y cyfeillachau. 

4.  Galw  sylw  rhieni  at  y ddyledswydd  o ddysgu  eu  plant 
yn  egwyddorion  crefydd  Mab  Duw. 

Yn  dal  cysylltiad  agos  a’r  uchod  mewn  gwedd  arall,  mae' 
y sylw  fu  ar  “Beryglon  yr  oes”  yu  Nghymanfa  Plymouth, 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


103 


1S76,  “Ein  bod  yn  anog  ein  beglwysi  i ocheiyd  a gwrthwyn- 
ebu  pob  cyfrwng  sydd  yn  amcanu  hau  hadau  aniîyddol  yn 
mysg  ein  cenedl,  a’n  bod  yn  cefn-ogi  pob  cyfrwng  sydd  yn 
amcanu  at  buro  chwaeth  yr  oes  mewn  llenyddiaeth  bur. 
Hefyd,  ein  bod  yn  anog  penau  teuluoedd  i dalu  y sylw  man- 
ylaf  i’r  llyfrau,  cyhoeddiadau  misol,  a’r  newyddiaduron  a 
ddarllenir  gan  eu  plant,  a gofalu  na  byddo  ciim  yn  dyfod 
i’n  tai  a fyddo  yn  gwyro-  barn  a llygru  moesau.” 

(l)  Angladdau  ar  y Sabboth. 

Yn  Nghymanfa  Plymouth,  1870,  gwnaed  sylwadau  Uym  a 
tharawiadol  ar  yr  arferiad  o gladdu  ar  y Sabboth,  a phen- 
derfynwyd,  “Ein  bod  yn  anghymeradwyo  i’n  gweinidogion 
a’n  pregetliwyr  i weinyddu  mewn  angladdau  ar  y Sabboth, 
ond  fel  mesur  o angenrheidrwydd,  a hyny  trwy  ymgyngor- 
iacl  a phenderfyniad  swyddogdon  yr  eglwys  y byddant  yn 
aelodau  o honi,  nac  ychwaith  iddynt  hwy  na  neb  o’n  hael- 
odau  bresenoli  eu  hunain  mewn  angladdau  o’r  fath.” 

(m)  Newidiad  y dull  o ddewis  swyddogion  y Gymanfa. 

Yn  Nghymanfa  Slatington,  1892,  penderfynwyd  “Ein  bod 

0 hyn  allan  yn  ethoi  swyddogion  y Gymanfa  fel  y canlyn: 
Y bleidlais  gyntaf  i fod  yn  benodiadol,  a'r  ddau  uwchaf  i 
gael  eu  henwi,  yna  mwyafrif  y pleiclleisiau  i sicrhau  ethol- 
iad,  ac  nid  y lluosrìf.” 

II.— Y Weinidogaeth. 

Dygwyd  y rnater  hwm  o bryd  i bryd  i sylw  y gwahanol 
Gymanfaoedd  yn  ei  amrywioi  agweddau,  a diameu  focl  yr 
ymdriniaethau  hyny  we-di  bod  o les  dirfawr  er  dadblygn 
gweithgarwch  yr  eglwysi,  er  na  ddarfu  iddynt  IwycìdO'  i 
gyraedd  yr  cll  oeddynt  yn  amcanu  ato.  Mae  yr  Apcstol, 
mewn  gair,  wedi  egluro  amcan  swyddau  ac  ordinhadau  yr 
efengyl,  “Perffeithio  y saint  i waith  y weínìdogaeth” — 
cynyddu  a dadblygu  gweithgarwch  pinodol  pob  aelod  unig- 

01  yn  yr  eglwys. 

Amcanwn  osod  ger  bron  y darllenydd  weithrediadau  y 
Gymanfa  gyda,  golwg  ar  y mater  pwysig  hwn. 

(a)  Gycla  giolwg  ar  haelfrydedd.  Yn  y gras  hwn  mae  yr 


104 


HANES  CYMANFA  DTYYREINBAE.TH  PA. 


eglwysi  Methodistaidd  wedi  hod  yn  brin.  Dyiai  pob  aelod 
gael  ei  ddysgn  i ddeall  fod  cyfranu  yn  gymaínt  o fraint  a 
dyledswydd  a gweddio.  Mae  Paul,  yn  un  o’i  lythyrau,  yn 
dangos  fod  casgliad  i’r  tlodion  “yn  arogl  peraidd,  cymer- 
adwy  gan  Dduw.”  Er  fod  rhai  personau  yn  rhoi  yn  hael- 
frydig,  eto  mae  llawer  iawn  yn  edrych  ar  gyfranu  gyda  di- 
fiasdod!,  ond  os  nad  ydyw  dyn  yn  gallu  rhoi  yr  hyn  sydd 
ganddo,  pa  beth  allai  fod  ganddo  i brofi  ei  fod  wedi  rhoi  ei 
hun? 

Yn  Nghymanfa  St.  Clair,  1859,  “Rhoddwyd  anogaeth  i’r 
holl  eglwysi  i fod  yn  fwy  ymdrechgar  a chyson  yn  eu  cyf- 
raniadau  at  gynal  y weinidogaeth,  yr  hyn  sydd  yn  angen- 
rheidiol  er  cysur  yr  eglwysi  a llwyddiant  yr  efengyl.”  Yn 
Nghymanfa  Pittston,  1863,  galwyd  sylw  at  rai  eglwysi  eu 
bod  ar  ol  yn  mhell  yn  eu  cyfraniadau  arianol,  ac  ystyrid  fod 
eu  hymddygiadau  yn  hollol  annheilwng. 

Eto  yn  Nghymanfa  Hyde  Park,  1866,  “Barnwyd  yn  ang- 
enrheidiol  cyflwyno'  i sylw  yr  egiwysi  ar  iddynt  wneyd  cyd- 
wybod  er  gogoniant  yr  acho-s,  i anfon  eu  gweinidogion  i fod 
yn  bresenol  yn  y Cymanfaoedd,  a hwythau  i deimlo  eu 
rhwymedigaeth  i ddyfod.”  Yn  hanes  y gyfres  flaenorol,  fe 
geir  sylw  ar  absenoldeb  gweinidogion  o’r  Gymanfa,  ac  fel 
rheswm  am  hyny  dywedid  eu  bod  dan  orfod  i fod  wrth  eu 
gwaith.  Gweinidogaeth  deithiol  oedd  Methodistiaid  yr 
oes  flaenorol  wedi  ei  weied  yn  Nghymru,  ac  nid  oedd  gan- 
ddynt  un  syniad  amgenach.  Felly  hefyd  y dechreuwyd  yn 
y Dalaeth  hon.  ac  nid  oedd  un  dealltwriaeth  rhwng  y brod- 
yr  llafurus  yn  ysbaid  y Cymanfaoedd  cyntaf  â’r  eglwysi 
mewn  ffordd  o gydnabyddiaeth,  amgen  na  derbyn  hyny  a 
roddid  fel  ewyllys  da,  a hyny  yn  fynych  yn  ychydig  iawn, 
a dibynu  ar  ryw  oruchwyliaeth  yn  y gwaith  glo  am  damaid 
o fara  iddynt  hwy  a’u  teulucedd.  Felly  dyma  cedd  y wers 
gyntaf  oedd  gan  y brodyr  i’w  dysgu  i’r  eglwysi.  Ar  hyn  yr 
oedd  llwyddiant  yr  aches  mewn  gwahanol  gysylltiadau  yn 
dibynu. 

(b)  Magu  dynion  ieuaine,  a chael  gweinidogaeth  deilwng 
o gynydd  ac  angenion  yr  oes. — Ymddengys  i ni  fod  y brod- 


Y Gl'MANFA  DALAETHOL. 


105 


yr  megys  gwylwyr  effro  ar  y mur,  ac  yn  deall  arwyddion 
yr  amserau,  i wybod  beth  a ddyla.i  Israel  ei  wneuthur.  Yn 
ngwyneb  marwolaeth  rhai  brodyr,  a symudiad  eraill  o’r 
Dalaeth,  gwnaed  sylw  yn  y Gymanfa  yn  1858,  a rhoddid  an- 
ogaeth  i’r  eglwysi  ofalu  a llafurio  gyda’r  ieuenctyd  mewn 
gwybodaeth  a phrofiad  o bethau  yr  efengyl,  fel  y byddont  o 
wasanaeth  gyda  theyrnas  Iesu  Grist,  ac  o1  wasanaeth  i Feth- 
odistiaeth.  Methodistiaid  o bawb  yw  y goreu  i fa.gu  Meth- 
odistiaid. 

Yn  1861,  yn  Nghymanfa  Minersville,  anogwyd  y Cyfarfod- 
ydd  Dosbarthiadol  i fabwysiadu  rheol  sefydlog  ar  gyfer 
codi  pregethwyr  ieuainc.  Galwyd  sylw  at  yr  un  peth  yn 
Nghymanfa  Scranton  y flwyddyn  hono,  yr  hyn  sydd  yn 
dangos  fod  y brodyr  am  godi  y safon  mo-r  uchel  ag  y med- 
rent  dan  yr  amgylchiadau.  Y pryd  hwnw  daeth  cenadwri  o 
fwrdd  y diaconiaid,  “yn  dymuno  arnynt  beidio  codi  y safon 
yn  rhy  uchel  ac  anhawdd  i bobl  ieuainc  eu  canlyn.  Dylem 
gofio  mai  wrth  fagu  lloi  ieuainc  mae  gobaith  am  ychain 
da.” 

(c)  Bugeiliaeth. — Anhawdd  iawn  oedd  i lawer  o Fethod- 
istiaid  wedi  eu  magu  yn  Nghymru  dan  weinidogaeth  deith- 
iol  bob  Sabboth,  i synied  y dylasai  fod  perthynas  r.hwng  y 
gweinidogion  a’r  eglwysi.  Nid  ydym  yn  gwybod  am'  un 
enwad  Cristionogol  ag  sydd  yn  cydnabod  y weinidogaeth  yn 
ordinhad,  nad  ydynt  hefyd  yn  cydnabod  y dylasai  fod  per- 
thynas  rhwng  yr  eglwysi  a’r  gweinidogion,  fel  bugeiliaid, 
ond  Methodistiaid.  Bu  y weinidogaeth  deithiol  yn  dda  yn 
ei  hamser,  am  nad  allesid  gwneyd  dim  yn  well,  ond  erbyn 
hyn  mae  wedi  profi  yr  anfantais  fwyaf  i ni  yn  yr  oes  hon, 
ac  yn  y wlad  hon.  Felly,  yr  oedd  raid  i’r  brodyr  yr  adeg 
hono  wrthwynebu  rhagfarn  a ffurf  arferion  yr  oes  flaenor- 
ol,  èr  giosod  yr  achos  ar  well  safle. 

Yn  Nghymanfa  Bellevue,  1862,  mabwysiadwyd  y pender- 
fyniad  canlynol:  “Yr  angen  sydd  ar  eglwysi  y Gymanfa 

hon  am  bregethiad  cyson  o’r  efengyl  a.  gweinyddiad  yr  or- 
dinhadau.”  Sylwyd  hefyd  “nad  oedd  un  gobaìth  iddjmt 
gynyddu  mewn  rhif  a defnyddioldeb  heb  fod  dan  ofal  bug- 


106 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


eiliol.”  Barnwyd  yn  fuddiol  i ryw  frawd  fyned  trwy  y Dos- 
barth  Gogleddol  i osod  y mater  ger  bron  yr  eglwysi,  a nod- 
wyd  y Parch.  Howell  Powell,  Cincinnati,  i wneyd  hyn  dros 
y Gymanfa. 

Yn  1868,  yn  Nghymanfa  Slatingtcn,  mabwysiadwyd  y 
penderfyniad  canlynol:  “Ein  bod  yn  anog  yr  holl  eglwysi 
nad  ydynt  yn  cael  bugeiliaeth  eglwysig  i ymestyn  at  hyny 
hyd  eithaf  eu  gallu,  ac  i dalu  mwy  o sylw  a g-ofal  am  yr 
ieuenctyd.”  Gwelir  gan  hyny  fod  y Gymanfa  o ddifrif  yn 
y mater  hwn,  ac  mae  y Gymanía  Gyffredinol  yn  rhoddi 
symbyliad  effeithiol  i’r  symudiad,  trwy  alw  sylw  yr  holl 
Gymanfaoedd  Taiaethol  i wasgu  ar  yr  eglwysi  y pwys  a’r 
angenrheidrwydd  sydd  arnynt  am  ofal  bugeiliol.  Penod- 
wyd  hefyd  ddau  frawd — y Parchn.  Evan  F'.  Jones  ac  R.  Y. 
Griffiths — i ymweled  a'r  Dcsbarthiadau  er  gweled  sefyllfa 
yr  achos,  ac  i hyrwyddo  yr  amcan  hwn  fel  un  o symudiadau 
mawr  y dydd. 

Yn  Nghymanfa  Shenandoah,  1873,  mae  y ddau  frawd  yn 
rhoi  eu  hadroddiad  o’r  ymweliad,  ac  yn  dangos  fod  yr  ach- 
os  yn  myned  yn  ei  flaen,  ac  yn  ymledu,  ar  yr  un  pryd  fod 
yr  eglwysi  mewn  angen  adfywiad  ysbrydol  ac  achubol. 

Yn  Nghymanfa  Wilkesbarre,  1874,  bu  y mater  dan  sylw 
drachefn,  pryd  y dangoswyd  “fod  y pwnc  pwysig  yn  gyf- 
ryw  ag  y dylid  edrych  yn  ei  wyneb  ac  amcanu  cael  allan 
ryw  gynllun  i sicrhau  bugeiliaeth  fanwl  ac  effeithiol  yn  yr 
holl  eglwysi;  ac  yn  gymaint  nad  oedd  yr  eglwysi  wedi  cy- 
meryd  pleidlais  ar  y mater,  yn  ol  penderfyniad  y Gymanfa 
flaenorol,  penderfynwyd  “Ein  bod  yn  rhoi  anogaeth  daer  i’r 
lleoedd  sydd  yn.  ol,  i anfon  eu  llais  i’r  Gymanfa  nesaf.”  O 
Gymanfa  Minersville,  1874,  anfonwyd  cenadwri  arbenig  at 
y Dosbarth  Gogleddol  (mae  hwn  yn  bresenol  ar  ol),  “I 
anfon  eu  Uais  i’r  Gymanfa  nesaf,  a’u  bod  yn  taer  ddymuno 
arnynt  fabwysiadu  penderfynia.dau  y Gymanfa  Gyffredinol 
parth  bugeiliaeth  eglwysig,  a bod  y Dosbarth  Deheuol  wedi 
gwneyd,”  &c.  Erbyn  Cymanfa  Shenandoah,  1877,  mae  y 
Dosbarth  Gogleddol  wedi  llunio  cynllun  i ddwyn  holl  eg- 
Iwysi  y Dosbarth  dan  ofal  bugeiliol,  ac  yn  ei  anfon  i’r  Gy- 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


107 


manfa  i’w  gymeradwyo  a’i  fabwysia.du,  gan  apelio'  am  gym- 
orth  cenadol  i’w  weithio  allan.  (a)  Fod  Providenee  a Grand 
Tunnel  eisoes  dan  ofa.l  bugeiliol,  ac  mae  y Dosbarth  yn 
cydnabod  y berthynas.  (b)  Fod  Carbondale,  Jermyn, 
Blakely  ac  Olyphant  i gael  eu  cysylltu  fel  maes  eenadol,  a 
rhywun  i symud  i’w  plith  i’w  bugeilio.  (c)  Fod  Nanticoke 
a Danyille  dan  ofal  rhyw  un  arall. 

Mae  y Gymanfa  yn  mabwysiadu  y cynllun  ar  yr  amod  fcd 
yr  eglwysi  yn  cydsyniO'  ac  yn  syrthio  i fewn  i’r  cynllun,  a 
sicrhau  rhyw  frawd  i’w  gwasanaethu;  maent  yn  cael  eu 
cyflwyno  i ofal  y Bwrdd  Oenadol  am  gymorth  o’r  drysorfa, 
$50  yr  un. 

Daeth  cais  cyffelyb  i’r  Gymanfa  hon  oddiwrth  y Dosbarth 
Deheuol,  axn  gynllun  i gyflenwi  Pottsville,  Minersville,  St. 
Clair  a Shenandoah  â gweinidogaeth.  Nodwyd  pwyllgor  i 
lunio  cynllun,  sef  y Parchn.  R.  H.  EYans,  J.  R.  R.  Jones,  W. 
H.  Williams,  Mri.  Ed.  G.  Anwyl  a J.  G.  Thomas.  Gwnaeth 
y pwyllgor  adroddiad,  ond  nid  cynllun,  amgen  na  chyflwyno 
penderfyniad  i chwyddo  y casg.liad  cenadol,  yr  hyn  a ddaw 
dan  sylw  eto  yn  ei  le  priodol. 

Pa  un  a weithiwyd  allan  y cynllun  ai  peidio,  ni  allwn  lai 
na  theimlo  fod  tir  lawer  wedi  ei  enill  (os  nad  yn  ngwyneb 
gwrthwynebiadau,  eto  yn  ngwyneb  anmharodrwydd  ac  an- 
addfedrwydd  i symud)  er  cyfnewid  barn  yr  eglwysi  a’u 
dwjrn  i deimlo  fod  pregethu  cyson  a bugeiliaeth  fanwl  fel 
ordinhad  ddwyfol  yn  angenrheidiol  i beri  iddynt  Iwyddo. 

III,— Addysg. 

Mewn  cysylltiad  â’r  “fugeiliaeth,”  mae  cwestiwn  arall  o 
bwys  neillduol  yn  gwthio  ei  hun  i sylw,  sef  yr  angenrheid- 
rwydd  am  gael  rhyw  gynllun  effeithiol  i addysgu  y dynion 
ieuainc  oedd  o bryd  i bryd  yn  ymgeiswyr  am  y weinidog- 
aeth;  ac  nid  oedd  gan  y Methodistiaid  un  ddarpariaeth  i’r 
perwyl  hwnw.  Os  oedd  yr  eglwysi  i fabwysiadu  bugeil- 
iaeth,  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  gael  dynion  wedi  eu  cym- 
wyso,  nid  yn  unig  gan  ras,  ond  addysg  a.  dysgyblaeth  fedd- 
yliol  hefyd.  Yr  oedd  y brodyr  mwyaf  meddylgar  er’s  blyn- 


106 


HANES  CYMANFA  DWTEEINBARTH  PA. 


yddau,  yn  m.eddwl  ami  ryw  gynllun  i gyraedd  yr  amcan 
hwn.  Y cynllun  cyntaf  ydym  yn  cofio  am  dano  oedd  cael 
atfirofa  i’r  enwad.  T’ybiwn  mai  o fewn  cylcfi  y Gymanfa 
fion  y cychwynodd  y syniad.  Yr  ydym  yn  cofio  i’r  mater 
gael  sylw  brwdfrydig  yn  Ngfiymanfa  Wisconsin  am  dymor, 
a nodwyd  y Parch.  Rees  Evans  yn  bwyllgor  i ofiebu  a Dr. 
Edwards  am  ryw  wr  ieuanc  o’r  Bala  i ddyfod  yn  atfiraw 
iddi,  gan  ddibynu  y buasai  atfiraw  da  yn  penderfynu 
liwyddiant  y sefydliad.  Ond  ni  ddaetfi  un  atebiad  i’r  cais 
o’r  Bala,  ac  wrtfi  fod  yn  ymarfious  yn  dysgwyl,  oerodd  a 
diflanodd  y brwdfryded  fiwnw  a jn  gael  atfirofa.  Y cyf- 
eiriad  cyntaf  at  y mater  fiwn  yn  y Gymanfa  hon  3rdoedd 
yn  S'late  Hill,  1860.  “Bu  sylw  ar  yr  atfirofa,  a pfienderfyn- 
wyd  i’r  mater  fod  ar  y bwrdd  fiyd  y Gymanfa  nesaf.”  Yr 
oedd  fiono  yn  Pittston  yn  mis  Medi,  a phenüerfynwyd  “Ein 
bod  ni  dan  yr  amgiylchiadau  presenol  yn  rfi3r  analluog  i 
wneutfiur  dim  gyda’r  symudiad  daionus  fiwn,  er  y buasai 
yn  dda  genym  allu  gwneyd.”  Felly  trengcdd  y syniad  am 
atfirofa  yn  Pennsylvania.  Eto  mae  y syniad  am.  wneyd 
rhyw  ddarpariaetfi  yn  aros,  ac  yn  Ngfiymanfa  Slatington. 
1868,  “Penderfynwyd  i gymeryd  dan  sylw  yr  angenrheid- 
rwydd  a’r  posiblrwydd  o gael  cyfrwng  addysg  i ddynion 
ieuainc  fyddant  yn  ymgeiswyr  ami  y weinidogaetfi,  ac  heb 
gael  ma.nteision  addysg  flaenorol.”  Nodwyd  pwyllgor  i 
'feddwl  am  gynllun — y Parcfin.  E.  F.  Jones,  M.  A.  Ellis  a 
Mr.  John  Lucas.  Ni  welsom  fod  y pwyllgor  fiwn  wedi 
gwneyd  un  adroddiad.  Yn  y flwyddyn  ganlynol,  1869,  mae 
y Gymanfia  Gyffredinol  yn  cyfarfod  301  Pittsburg,  ac  un  o’r 
materion  y penclerfynwyd  arno  yno  oedd  danfon  cais  at  y 
Presbyteriaid  am  gael  undeb  â hwy  mewn  addysg  yn  unig. 
Y Parcfi.  W.  Roberts,  û.  D.,  oedd  y cenadwr,  a cfiafodd 
dderbyniad  cynes  gan  y Gymanfa,  a cfianiatawyd  ein  d3r- 
muniad.  Mae  y Doctor  yn  ei  adroddiad  yn  dweyd,  “Fod  y 
Presbyteriaid  yn  agor  drws  eu  fiatfirofeydd  i’n  dynion  ieu- 
ainc  ni  gael  yr  un  manteision  addysg  yn  rfiad  a’u  d3rnion 
ieuainc  hwy,  ar  y telerau  ein  bod  yn  gwneyd  casgliad  blyn- 
yddol  fel  eu  heglwysi  hwy,  gan  eu  hanfon  i’r  Bwrdd  Cyff- 
redinol.” 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


109 

O’r  fan  yma  mae  llawer  o gamgymeriacl  wedi  codi  o’n  tu 
ni  beth  bynag.  Mae  geiriad  y cytundeb  yn  amwys  a phen- 
agored,  a gallasai  dolar,  neu  ddwy,  gyfarfod  a’i  lythyren; 
oncl  mae-  yn  eglur  nad  oedd  hyny  yn  cyfarfod  â sylwedd  y 
mater.  Yr  hyn  oedd  ý Presbyteriaid  yn  ei  addaw  oedd 
rhoddi  addysg  i’n  dynion  ieuainc,  ond  nid  oeddynt  yn  gol- 
ygu  eu  cynal  gyda  hyny.  Yr  oedd  traul  pob  un  i fyw  yn  yr 
Athrofa  o leiaf  yn  $200  ychwanegol,  a dylasai  ein  Cymanfa- 
oedd  dialu  y rhai  hyny.  Ond  fel  arall  yr  oedd  y rhan  fwyaf, 
cs  nad  yr  oll,  o’n  heglwysi  ni  wedi  synied,  ac  yn  anfon 
casgliad  bychan,  nad  oedd  yn  dechreu  cyfarfod  traul  yr  ef- 
rydwyr  yn  yr  amrywio-1  athrofeydd,  ac  mewn  canlyniad,  yr 
oeddymi  yn  suddo  i ddyled  y Bwrdd  bob  blwyddyn.  Dr. 
Roberts  a.nfonwyd  yn  genad  drosom  at  y Gymanfa,  ac  efe 
oedd  Llywydd  Bwrdd  Addysg,  yn  ol  dewisiad  ein  Cymanfa 
Gyffredinol  ni;  ac  mae  yn  rhaid  ei  fod  yn  deall  y drafod- 
aeth  yn  drwyadl.  Yn  1874,  mae  Dr.  Poor,  Ysgrifenydd  y 
Bwrdd  (os  ydym  yn  cofio  yn  gywir),  yn  anfon  Uythyr  ato, 
fod  ein  henwad  ni  yn  nyled  y Bwi’dd  o^  $2,000,  ac  yr  ydym 
yn  cofio  iddO’  anfon  llythyr  at  Gymonfa  New  York  yn  hys- 
bysu  ein  sefyllfa,  ac  fod  cyfran  y Gymanfa  ho-no  o’r  ddyled 
yn  $500.  Yr  oedd  yr  hysb-ysiad  wedi  taro-  y bro-dyr  mwyaf 
meddylgar  a braw,  a phenderfynwyd  yno  mai  gwell  o-edd 
gwneydi  ymdrech  i dalu  yr  ol-ddyl-ed,  a thori  yr  undeb-,  yn 
hytrach  na  suddo  yn  ddyfnach  i ddyled.  Mae  yn  ymddang- 
cs  fod  cryn  b-ryder  yn  meddianu  y brodyr  yn  y Dalaeth  hon 
gyda,  golwg  ar  y m-ater  hwn,  oblegid  yn  Nghymanfa  Belle- 
vue„  1871,  mae  Pwyllgor  Addysg,  yn  cynwys  y Parchn.  W. 
Roberts,  D.  D.,  J.  B.  Davies,  D.  D.,  John  L.  Jeffreys,  Ed.  J. 
Hugheis,  B’.  F.  Jones  ac  M.  A.  Elllis,  M.  A.,  yn-  anfon  anog- 
aeth  daer  i’r  holl  eglwysi  “I  arfer  ffyddlondeb  gyda’r  easgl- 
iad  hwn.”  Yn  Nghymanfa  W-est  Bangor,  1872,  mae  y pen- 
derfyniad  canlynol  yn  cael  ei  fabwysiadu:  ‘‘Cadarnhawyd 
p-enderfyniad  y Gymanfa  Gyffredino-1  fod  yr  eglwysi  i gyf- 
ranu  yn  ol  lOc.  yr  aelod,  fel  na  byddo  y Cyfundeb  yn  syrth- 
io  dan  warth,  o dynu  mwy  oddiwrth  Fwrdd  Addysg  y Pres- 
byteraidd  nag  ydym  yn  ei  roddi  i fewn.” 


110 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


Yn  Nghymanfa  Shenandoah,  1873,  nodwyd  y personau 
canlynol  yn  Bwyllgor  Addysg:  Parchn.  M.  A.  BIlis,  M.  A., 
R.  V.  Grifflths,  a Mri.  W.  P.  Jones  a James  R.  James.  ac  an- 
fonwyd  anogaeth  i’r  eglwysi  wneyd  casgliad  at  addysg  mor 
fuan  ag  y hyddo  modd.  Yn  Minersville,  1874,  gwnaed  syl- 
wadau  fiel  y canlyn  gyda  golwg  ar  y casgliad  at  addysg: 
“Yn  ngwyneb  fod  pethau  fel  y maent,  penderfynwyd  fod  y 
Parch.  M.  A.  Ellis  i dalu  ymweliad  a’r  holl  eglwysi  o fewn 
cylch  ein  Cymanfa,  i’r  dyhen  o<  ddadleu  yr  achos,  a chodi 
casgliad  effeithiol.  Mae  yn  bryd  i ni  ddeffroi  gyda  hyn, 
gan  obeithio  y hydd  ymweliad  Mr.  Ellis  yn  foddion  i 
chwyddo  y easgliad  hwn  yn  fwy  nag  y gwnaed  erioed.’’  . Ÿn 
y flwyddyn  hon  mae  y Gymanfa  Gyffredinol  cyfarfod  yn 
Hyde  Park,  ac  yno  daeth  cynygiad  oddiwrth  Gymanfa  Tal- 
aeth  New  York,  “Gan  fod  ein  heglwysi  mor  anmharod  i 
gyfranu  at  yr  achos  hwn,  y byddai  yn  well  tori  yr  undeb  na 
rhedeg  i ddyled.”  Mabwysiadwyd  y cynygiad  gydag  un- 
frydedid  mawr,  ohlegid  fod  pawb  yn^addfed  i wneyd  rhyw 
gyfnewidiad.  Ni  welsom  un  acho>s  a chymaint  o anaddfed- 
rwydd  a gwrthwynebrwydd  i roddi  cefnogaeth  deilwng  iddo 
a hwn,  nac  un  a chymaint  o barodrwydd  i’w  ddiddymu. 
Yr  oedd  caredigion  yr  achos  yn  gorfod  gostwng  pen  mewn 
cywilydd  ohlegid  ymddygiad  annheilwng  yr  eglwysi  ar  y 
mater.  Talodd  Cymanfa  New  York  y gyfran  o’r  ddyled 
oedd  yn  aros  ar  eu  rhan  hwy,  ond  nid  yw  yn  ymddangos 
fod  Cymanfa  Pennsylvania  wedi  gwneyd  dim  i symud  y 
gwarthrudd  hwn  oddiar  ein  henwad. 

Dymunodd  y Cyfarfod  Dosbarth  Gogleddol  ar  y Gym.anfa 
a gynaliwyd  yn  Hyde  Park  anghymeradwyo  gwaith  y Gy- 
manfa  Gyffredinol  yn  datod  y cysylltiad  rhyngom  a’r  Pres- 
byteriaid;  ond  wedi  ystyriaeth  bwyllog  ar  y mater  pender- 
fynodd  y Gymanfa,  “Ei  bod  wedi  gwneyd  yn  ddoeth,  ac 
nad  oedd  wedi  myned  dros  ben  ei  hawliau.”  Nis  gallwn 
ymddiosg  oddiwrth  yr  argyhoeddiad  fod  llawer  o frodyr  yn 
y Dosbarth  uchod  yn  llafurio  dan  gamsyniad  am  natur  y 
berthynas  rhyngom  a’r  Presbyteriaid.  Wedi  i’r  undeb  gael 
ei  dori,  derbyniodd  efrydwyr  c’r  Dosbarth  hwn  gymorth 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


111 


oddiwrth  ymddiriedclwyr  Athrofa  Princeton,  a chesglid 
'oddiwrth  hyny  mai  arnorn  ni  yr  oedd  y bai  fod  yr  undeb 
wedi  ei  dori,  ac  nad  oeddynt  yn  ein  dal  ni  yn  gyfrifol  am 
yr  ol-ddyed. 

Ond  mae  yn  briodol  coflo  mai  â’r  Gymanfa  Gyffredinol 
(General  Assembly)  y gwnaethom  ni  gytundeb,  ac  nid  ag 
ymddiriedolwyr  un  athrofa  neillduol.  Ac  fe  ddylai  Uythyr 
Dr.  Speer  fel  Llywydd  Pwyllgor  y Gymanfa  gynaliwyd  yn 
Philadelphia  benderfynu  y mater.  Mae  i’w  weled  yn  y 
“Cyfaill,”  Mai,  1875,  tu  dalen  182.  Dyddiad  y llythyr  ydyw 
Mawrth  23,  1875.  Am  y pum  mlynedd  y bu  y cytundeb 
rnewn  grym  derbyniwyd  o’r  Bwrdd  $3,775.  Talwyd  i’r 
Bwrdd  yn  yr  un  amser  $1,324.91,  ac  yr  oedd  y diffyg  y pryd 
hwnw  yn  $2,450.09,  ac  nid  yw  hyn  yn  cynwys  y swm  a dder- 
byniai  yr  efrydwyr  ar  ddiwedd  blwyddyn  y Bwrdd.  Byddai 
erbyn  hyny  yn  $3,845.50,  gan  adael  yn  ddyledus  $2,520.59. 
Gallasai  ymddiriedolwyr  Princeton  estyn  cymorth  i’r  efryd- 
wyr  os  oeddynt  yn  dewis,  heb  fod  unrhyw  berthynas  rhyng- 
ddo'  â gwaith  y Gymanfa,  ac  nid  oedd  dim  a wnelem  ni  fel 
Cyfundeb  ag  ymddiriedolwyr  yr  athrofa  hono  yn  neillduol. 
na  hawl  ar  ei  chyllidau. 

Wedi  yr  holl  siarad  a thrafcd  fu  ar  y mater,  dyma  y 
berthynas  agosaf  fu  rhyngom  a’r  Presbyteriaid,  a’r  undeb 
mwyaf  manteisicl  i ni,  heb  aberthu  ein  neillduolion  enwad- 
ol,  eto  mae  yn  cael  ei  ddiddymu  oblegid  anffyddlondeb  yr 
eglwysi  i gyfranu  er  sicrhau  ei  barhad. 

Ni  wnaed  un  symudiad  pellach  ar  y mater  hwn  o fewn 
eylch  y Gymanfa  am  rai  blynyddcedd,  oblegid  fod  pleidwyr 
yr  achos  wedi  digaloni  o herwydd  methiant  yr  undeb,  ac 
nid  oedd  ynddynt  galon  i gynyg  dim>  yn  mhellach,  gan  fod 
yn  eglur  nad  oedd  yr  eglwysi  yn  barod  i gefnogi  un  mesur 
o’r  fath.  Ond  yn  Nghymanfa  Bangor,  1891,  -derbyniwyd 
eenadwri  o’r  Cyfarfod  Bosbarth  Gogleddol  yn  galw  sylw  y 
Gymanfa  “at  y priodoldeb  i ni  fel  Cyfundeb  yn  y Dalaeth 
hon  i gael  undeb  rhyngom  â’r  Presbyteriaid,  er  sicrhau 
addysg  i’n  hymgeiswyr  ieuainc  am  y weinidogaeth.”  Pas- 
iwyd  hefyd  fod  y “Cais  yn  cael  ei  anfon  i’r  Cyfarfodydd 


112 


HANES  CYMANFA  DWYREIN3ARTH  PA. 


Dosbarth  er  cael  ymdrafodaeth  bellach.  arno,  a’i  anfon  Gddi- 
yno’  i’r  eglwysi,  er  sicrhau  llais  yr  eglwysi  a’r  Cyfarfod 
Dosbarth  ar  y1  mater  erbyn  y Gymanfa  nesaf.”  Felly  yn 
Nghymanfa  Olyphant,  1892,  bu  y mater  o dan  sylw  pell- 
ach,  “ac  wedi  deall  Lod  llais  yr  eglwysi  yn  y ddau  Ddos- 
barth  yn  debyg  ar  hyn  O'  beth,  penderfynwyd  nodi  pwyll- 
gor  o bedwar — Parchn.  John  T.  Morris,  John  Hammond,  a 
Mri.  Lewis  S.  Jones  a James  B.  Davies,  i ymohebu  â Bwrdd 
Addysg  y Presbyteriaid,  i ofyn  ar  ba  deierau  y gallem  ym- 
uno  â hwy  er  sicrhau  yr  addysg  angenrheidiol,  a bod  y 
pwyllgor  hwn  i ddyfcd  a’u  hadroddiad  i’r  Gymanfa  nesaf.” 

Yn  Nghymanfa  Slatingtcn,  yr  un  üwyddyn,  cofnodir  fod 
y pwyllgor  wedi  gwneyd  adroddiad  o’u  trafodaeth  â’r 
Bwrdd  Addysg,  “a  phenderfynwyd  ei.fod  i barhau  hyd  nes 
dwyn  y peth  i derfyniad.”  Ond  nid  oes  dim  son  eu  bod. 
wedi  gwneyd  un  adroddiad  pellach,  a dyma  y sylw  olaf  fu 
ar  y mater  hyd  y dydd  nwn. 

IV. — Undeb  a’r  Presbyteriaid. 

Mae  yr  ysbryd  hwn  yn  dyfod  i’r  golwg  eto  ar  wahanol 
amserau,  ac  mewn  gwahanol  ddulliau,  er  y gallasem  feddwl 
fod  y Gymanfa  G-orfforedig  wedi  ei  gau  allan  o gyngorau  y 
Methodistiaid  arn  byth.  Ond  mae  gwahaniaeth  dirfawr  yn 
ansawdd  ein  meddyliau  pan  yn  edrych  ar  gwestiynau  yn  ol 
eu  teilyngdod  eu  hunain,  a phan  yn  edrych  ar  yr  un  cwest- 
iynau  oddiar  safle  buddiant  personol;  ac  felly  y cwestiwn 
hwn. 

Yn  1854,  yn  Nghymanfa  Slatington,  mae  y cwestiwn  yn 
dyfod  ger  hron  mewn  cais  am  undeb  oddiwrth  weinidog  yr 
eglwys  Bresbyteraidd  yn  y lle.  “Wedi  ystyried  y maier, 
ofnid  na  byddai  y fath  undeb  yn  esmwyth  i deimladau  y 
Methodistiaid,  ac  ysgrifenwyd  llythyr  at  y gwr  parchedig 
oedd  w-edi  gwneÿd  y cais,  i hysbysu  hyny.”  Daeth  y mater 
ger  bron  y Gymanfa  y pryd  hwnw  ar  ei  deilyngdod  ei  hun; 
eto  mae  yn  cae-1  ei  wrthod. 

Yn  1860,  mae  Pottsville  a Minersville  yn  anfon  llythyr  at 
y Gymanfa,  yr  hon  a gynelid  y pryd  hwnw  yn  Pittston,  gan 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


na 

ddatgau  eui  teimladau,  a’u  bod  yn  dymuno  cadw  undeb  â ní 
fel  Methodistíaid,  ond  y casgliad  ydyw,  eu  bod  ar  yr  un 
pryd  yn  awyddus  i ymuno  â’r  Presbyteriaid;  ond  mae  yn 
amlwg,  feddyliwn,  fod  yr  awydd  hwnw  yn  codi  oddiar  wen- 
did  yr  achcs,  a’u  hanallu  i gynal  a chael  gweinidogaeth 
fel  y buasent  yn  dymuno.  Mae  y symudiad  hwn  ar  ran 
Dosbarth  Pottsville  gymaint  yn  fwy  rhyfedd,  yn  ngwyneb 
y ffaith  fod  y Gymanfa  fiaenorol  wedi  pasio-  penderfyniad, 
eu  bod  yn  ymuno  â’r  Gymdeithas  Genadol  Americanaidd,  a 
bod  y Dosbarth  Deheuol  wedi  gwneyd  hyny  eisoes.  Syl- 
wodd  y brodyr  yn  Pittston  ar  y mater  gyda  theimladau  car- 
edig,  a rhoddwyd  ar  y Parch.  E.  F.  Jones  i ysgi’ifenu  llyth- 
yr  atynt,  er  datgan  teimladau  y Gymanfa,  a dangos  nad 
oedd  yn  bosibl  iddynt  fod  mewn  undeb  â’r  Presbyteriaid  ac 
â ninau  hefyd.  Gorphwysodd  y mater  am  ryw  dymor  gyda 
hyn. 

Yn  Nghymanfa  Bellevue,  1862,  mae  y mater  yn  dyfod  i 
fyny  drachefn,  gyda  brwdfrydedd  anghyffredin.  “Sylwyd  y 
pryd  hwnw  ar  y priodoldeb  a’r  posibilrwydd  i ni  ymuno  â’r 
Hen  Ysgol  Bresbyteraidd,  a’r  manteision  a allai  ddeilliaw 
i ni  trwy  hyny,  ac  o bosibl  iddynt  hwythau  hefyd.’’  Eto, 
barnwyd  yn  well  symrid  yn  ddoeth  a phwyllog,  nes  gweled 
fod  addfedrwydd  yn  yr  holl  Gymanfaoedd  at  hyny.  Mae 
yn  eglur  fod  buddiant  wrth  wraidd  y symuuiad  y tro  hwn 
hefyd.  Yn  1864,  mae  y Gymanfa  yn  Hyde  Park;  a’r  pryd 
hwnw  “ymddyddanwyd  ar  y posiblrwydd  a’r  buddioideb  o 
gael  undeb  O'  ryw  fath  a ffurf  â’r  Henaduriaethwyr.  Amlyg- 
wyd  tuedd  gref,  a chryn  addfedrwydd  at  hyny;  ond  rhag 
gwneyd  dimi  yn  fyrbwyll,  gohiriwyd  y mater  hyd  y Gyman- 
fa  nesaf.”  Yr  oedd  hono  yn  St.  Clair,  ac  wedi  ymdriniaeth 
ychwanegol  yno,  “oedwyd  sylw  pellach  arno  hyd  nes  y 
byddai  i ryw  amgylchiad  o bwys  gyfreithloni  ei  ddwyn  i 
sylw  drachefn.”  Yn  1869,  pan  ddaeth  y Gymanfa  Gyáredin- 
ol  yn  ffaith,  addfedodd  y teimlad  hwn,  mewn  undeb  â’r 
Presbyteriaid  mewn  addysg  yn  unig;  ac  wedi  tori  yr  undeb 
hwnw,  yn  1874,  nid  ydym  yn  gwybod  fod  un  symudiad  pell- 
ach  wedi  ei  wneyd  yn  un  cwr  o’r  gwersyll  Methodistaidd, 
s 


114 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


i gael  undeb  â’r  Presbyteriaid,  oddieithr  fel  cangen  o’r 
“Cyngrair  Cÿffredinol,”  yn  yr  bwn  mae  yr  holl  gangenau 
sydd  yn  dal  yr  athrawiaeth  Galfinaidd  yn  cydgyfarfod. 

Y. — Y Gymanfa  Gyffredinol. 

Nid  oes  a.  fynom  ni  a’r  Gymanfa  hon,  ddim  pellach  nag 
olrhain  y rhan  a gymerodd  Cymanfa  y Dalaeth  yn  y sym- 
udiad.  Edrychwn  ar  y blynyddoedd  cyntaf  yn  hanes  y gyf- 
res  hon,  fel  y cyfnod  cyfoethocaf  mewn  cynlluniau  ac  am- 
canion  i osod  yr  achos  o fewn  cylch  y Gymanfa  ar  safle 
lwyddianus.  Fel  yr  ydym>  yn  tybied,  oddiyma  y cychwyn- 
odd  y syniad  am  Gymanfa  Gyffredinol,  mewn  gohebiaeth 
rhwng  brodyr  blaenllaw  gyda’r  achos  o fewn  cylch  y gwa- 
hanol  Gymanfaoedd.  Fel  ffrwyth  yr  ohebiaeth,  daeth  llyth- 
yr  o Gymanfa  Wisconsin  at  Gymanfa  Pennsylvania  yn  1866, 
yr  hon  a.  gynelid  yn  Hyde  Park,  a chynwys  yr  hwn  oedd, 
“Penderfynwyd  ein  bcd  yn  cydsynio  ac  yn  unfrydol  am 
gael  Cymanfa  Gyffredinol,  a barnwyd  yn  ddoeth  adael  yr 
amser  i farn  y Talaethau  eraill,  am  nad  yw  hyny  o bwys  i 
ni.” 

Yn  Nghymanfa  Minersville,  1867,  ail  gadarnhawyd  y pen- 
derfyniad  uchod,  “am  gael  Cymanfa  Gyffredinol,  a'i  bod  i 
gael  ei  chynal  yn  Pittsburg  neu  Columbus,  fel  lle  canol- 
barthol.  Fel  cynygiad  oddiwrth  fwrdd  y diaconiaid,  dewis- 
wyd  y Parch.  -John  L.  Jeffreys  a Mr.  John  Lucas  i’n  cyn- 
rychioli  yno.”  Yn  y Gymanfa  ddylynol,  yr  hon  a gjmal- 
iwyd  yn  Wilkesbarre  yr  un  flwyddyn,  deallwyd  “fod  yn 
angenrheidiol  nodi  ac  anfon  ychwaneg  o gynrychiolwyr  nag 
a wnaed  genym,  ond  o herwydd  fod  amgylchiadau  masnach 
mor  isel  ar  hyn  o bryd,  ac  y gellid  dwyn  yn  mlaen  yr  hyn 
fyddai  yn  angenrheidiol  ei  fod  dan  sylw,  trwy  ohebiaeth, 
fel  y gellid  ei  chynal  yn  effeithiol  y gwanwyn  nesaf,  ein 
bod  yi\  ystyried  mai  y ffordd  ddoethaf  a mwyaf  effeithiol 
fyddai  nodi  un  o bob  Cymanfa  i fod  yn  bwyllgor  trefniad- 
ol,  i wneyd  darpariaeth  at  ei  chynal  mor  fuan  ar  ol  Cym- 
anfaoedd  y gwanwyn  ag  y byddai  yn  gyfleus. 

Yn  Nghymanfa  PottsAúlle,  1S69,  unwaith  eto,  “Pender- 
fynwyd  ein  bod  mewn  angen  am  dani,  er  cael  undeb  mwy 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


115 


trwyadl  ac  effeithiol  rhwng  ein  gwahanol  Gymaníaoedd,  ac 
y dylai  pob  Cymanfa  gael  cynrychioliad  priodol.”  Os  bydd- 
ai  y Cymanfaoedd  eraill  yn  penderfynu  iddi  fod  cyn  y Gy- 
manfa  nesaf,  penderfynwyd  fod  y Parchn.  J.  L.  Jeffreys,  M. 
A.  Ellis,  M.  A.,  ac  E>.  J.  Hug.hes  i’n  cynrychioli.” 

Gyda  golwg  ar  ddwyn  traul  y cynrychiolwyr,  “Pender- 
fynwyd  fod  i swyddogion  yr  eglwysi  o fewn  cylch  ein  Cy- 
manfa  osod  y mater  ger  bron  yn  yr  adeg  fwyaf  manteisiol, 
a dysgwylir  25c.  ar  gyfer  pob  aelod,  a’r  arian  i’w  hanfon  i 
law  y Trysorydd,  Mr.  W.  Williams,  Slatington.”  Hysbys- 
wyd  y materion  oedd  i fod  dan  sylw  y Gymanfa,  sef  “Pryn- 
iad  y ‘Cyfaill’  a’i  olygiaeth;  undeb  â'r  Presbyteriaid;  yr 
achos  cenadol;  ein  llenyddiaeth  yn  y wlad  hon;  y seithfed 
reoi  yn  ein  rheoiau  dysgyblaethol.” 

Cymeradwywyd  cyfansoddiad  y Gymanfa  Gyffredinol  yn 
y Gymanfa  a gynaliwyd  yn  Bellevue  yn  1871,  ac  mae  ei 
gweithrediadau  a’i  defnyddioldeb  yn  hysbys  i’r  Cyfundeb, 
fel  nad  oes  achos  yn  galw  am  i ni  ymdrin  rhagor  ar  y mat- 
er  hwn.  Ond  mae  yn  ymddangos  fod  yr  un  anhawsder  i 
gael  yr  eglwysi  i gyfranu  er  dwyn  traul  y cynrychiolwiu’  i’r 
Cymanfaoedd  hyn,  ag  at  yr  achosion  eraill,  oblegid  mae  y 
mater  yn  cael  ei  cldwyn  i sylw  yn  Nghymanfa  Wilkesbarre, 
yn  1869,  ac  na-d  oedd  ond  un  eglwys  trwy  holl  gylch  y Gy- 
manfa  ẃedi  gwneyd  dim  tuag  at  hyny.  “Penderfynwyd 
yno  ei  gyflwyno  i sylw  y Cyfarfodydd  Dosbarthiadol,  i’r 
dyben  i’w  gario  allan  yn  llwyddianus.”  Yn  1870,  gwnaed 
sylw  ar  yr  un  mater  drachefn  yn  St.  Clair,  “Ac  er  mwyn  i’r 
Cyfarfodydd  Dosbarth  ymaflyd  yn  y mater,  barnwyd  y 
byddai  yn  ddoeth  i’r  cyfarfodydd  hyny  ddangos  i,  a gwasgu 
ar,  flaenoriaid  yr  eglwysi  eu  dyledswydd  gyda  golwg  ar 
bethau  amgylchiadol  yr  achos;  neu  ein  bod  mewn  perygl  o 
ddinystrio  ein  huncleb  fel  Methodistiaid,  a myned  yn  fwy 
annibynol  na’r  Annibynwyr.”  Ac  mae  yr  un  drafferth  wedi 
bod  gyda’r  achos  hwn  hyd  yn  bresenol.  Ein  cynrychiolwyr 
i’r  Gymanfa  Gyffredinol  o’r  dechreu,  ydynt  y brodyr  can- 
lynol : 

Columbus,  0.,  1869 — Parchn.  M-  A.  E'llis  a John  L.  Jeff- 


reys. 


116 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


Pittsburg,  1870 — Parcb.  W.  Roberts,  D>.  D.,  a Mr.  John 
Lucas  (absenol). 

New  York,  1871 — Parchn.  W.  Roberts,  D.  D.,  M.  A.  Ellis, 
M.  A.,  Evan  F.  Jones  a Mr.  John  M.  Jones. 

Racine,  1873 — Parchn.  W.  Roberts,  D.  D.,  E.  F.  Jones. 

’ Hyde  Park,  1875 — Parchn.  Thos.  J.  Phillips,  R.  V.  Grif- 
fiths,  Mri.  James  R.  Davies  a William.  Parry. 

Chicago  1877 — Parch.  R.  H.  Evans. 

Utica,  1880 — Parch.  Eí.  J.  Hughes  a David  Moses. 

Oak  Hill,  1883 — Parch.  W.  H.  Williams  a Mr.  John  S.  Da- 
vies. 

Milwaukee,  1886 — Parch.  Thos.  J.  Phillips  a Mr.  W.  D. 
Davies. 

Wilkesbarre,  1889 — Parchn.  R.  S.  Thomas,  W.  H.  Wil- 
liams,  Mri.  Edward  Foulkes  a John  W.  Roberts. 

Utica,  1892— Parchn.  R.  E.  Williams,  John  T.  Morris,  Mri. 

D.  J.  Evans  a W.  R.  Williams. 

Minneapolis,  1895 — Y Parch.  Hugh  Hughes. 

VI. — Pryntj  y “Cyfaill.” 

Oddiyma  hefyd  y cychwynodd  y symudiad  hwn,  fel  y gell- 
id  casglu.  Yn  Nghymanfa  Slate  Hill,  1860,  mabwysiadwyd 
y penderfyniad  a ganlyn:  “Ein  bod  yn  cynyg  ac  yn  cy- 
meradwyo  fod  ‘Y  Cyfaill’  yn  cael  ei  brynu  yn  feddiant  i’r 
Cyfundeb,  os  ceir  ef  am  bris  rhesymol.”  Nodwyd  y Parch. 

E.  F.  Jones  i ohebu  â’r  meddianwyr  a’r  Cymanfaoedd  er- 
aill  ar  y mater,  fel  y gallom  ddod  i benderfyniad  erbyn  y 
Cymanfaoedd  Hydref. 

Yn  Nghymanfa  Pittston  yr  un  flwyddyn,  “Dangoswyd  ein 
bod  fel  Cymanfa  yn  teimlo  yn  ddyfal  yr  angenrheidrwydd 
o’i  gael  yn  feddiant  i’r  Cyíundeb.” 

Yn  1866  bu  farw  Dr.  Rowlands,  perchenog  a golygydd 
gwreiddiol  y “Cyfaill;”  ac  yn  yr  adeg  hono  nodwyd  y 
Parch.  M.  A.  Ellis  i ymgymeryd  a’i  olygia>eth,  ac  yn  1867 
derbyniwyd  llythyr  oddiwrtho  yn  Nghymanía  Minersville 
yn  cynwys  anogaeth  i’w  brynu.  Yr  oedd  yr  adeg  yn  fwy 
ffafriol  i wneyd  hyny  ar  y pryd;  felly  “Penderfynwyd  ein 
hod  yn  ffafriol  i wneyd  hyny,  ac  i’r  golygydd  presenol  i 


Y GYMANFA  DALAETHGL. 


117 


barh.au  yn  ei  swydd.”  Yn  Nghymanfa  Wilkesbarre  yr  un 
flwyddyn,  penderfynwyd,  “Yn  gymaint  ag  y daw  pryniad  ‘Y 
Cyfaill’  i sylw  y Gymanfa  Gyffredinol,  ein  bod  yn  ail  gad- 
arnhau  y penderfyniadau  blaenorol,  a’r  golygydd  presenol  i 
barhau  yn  ei  swydd,  a’n  bod  yn  ymddiried  y gwaith  o 
weithredu  drosom  i’r  Parchn.  Thos.  J.  Phillips  ac  E.  J. 
Hughes,  Ysgrifenydd  y Gymanfa,  os  gellir  dwyn  hyn  oddi- 
amgylch  erbyn  dechreu  y flwydidyn.” 

Yn  Nghymanfa  Pittston,  .1868,  dygwyd  y mater  i sylw 
drachefn,  a phenderfynwyd  “E'in  bod,  mewn  undeb  a’r  Cy- 
manfaoedd  eraill,  yn  ei  brynu;  ac  os  gellir,  bwriedir  cael 
meddiant  o hono  erbyn  y flwyddyn  nesaf.”  Nodwyd  pwyll- 
gor  y pryd  hyny  i’w  brynu  yn  enw  y Gymanfa  hon,  hyd 
nes  y byddai  y Cymanfaoedd  eraill  yn  barod — y Parchn.  M. 
A.  E'llis,  John  L.  Jeffreys,  Thos.  J.  Phillips,  Mri.  John  T. 
GrifBths  a John  Humphreys.  Gwelir  oddiwrth  hyn  fod  y 
brodyr  ar  frys,  ac  yn  cymeryd  cyfrifoldeb  arnynt  eu  hunain 
nad  oedd  gwir  angen  am  hyny,  ac  yn  gosod  eu  hunain  yn 
agored  i brofedigaeth. 

Yn  Nghymanfa  Pottsville,  1869,  cyflwynwyd  i sylw  sef- 
yllfa  bresenol  “Y  Cyfaill”  mewn  ystyr  arianol,  ac  ystyriai 
y Gymanfa  hon,  “Ei  bod  yn  rhwym  i Mrs.  Rowlands  am 
dano,  yn  ol  penderfyniad  y Gymanfa  flaenorcl,  ond  ein  bod 
yn  ystyried  mai  doeth  fyddai  aros  heb  weithredu  yn  mhell- 
ach,  gan  ein  bod  yn  dysgwyl  sylw  ar  y mater  yn  y Gyman- 
fa  Gyffredinol;  ar  yr  un  pryd  yr  ydym  yn  rhoi  yr  anogaeth 
daeraf  i’r  holl  gyfeillion  o fewn  cylch  y Gymanfa  i fod  yn 
ffyddlon  o’i  blaid,  ga.n  nad  oes  digon  o arìan  yn  dyfod  i 
fewn  yn  awr  i dalu  ei  draul.”  Er  mwyn  tawelwch  meddwl 
i Mrs.  Rowlands,  awdurdodwyd  y Llywydd  a'r  Ysgrifenydd 
’i  roi  l)0)id,  neu  gopi  o benderfyniad  y Gymanfa  hon  ar  y 
mater  iddi. 

Yr  un  flwyddyn,  yn  Nghymanfa  Wilkesbarre,  daeth  cys- 
ylltiad  y Gymanfa  hon  a’r  mater  i sylw  eto,  a chaed  ei  fod 
wedi  rhedeg  yn  mh-ell  yn  ol  mewn  dyled  oblegid  anffydd- 
londeb  y derbynwyr  i dalu  am  dano. 

Yn  y flwyddyn  uchod  cynaliwyd  y Gymanfa  Gyffredinol 


118 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


gyntaf,  yr  hyn  a fu  yn  waredigaeth  i’r  brodyr  o’u  trafferth; 
ac  yn  gymaint  a bod  hono  yn  penderfynu  ei  brynu  yn 
eiddo  yr  holl  Gyfundeb,  maent  hwythau  yn  penderfynu  an- 
fon  at  Mr.  W.  H.  Rowlands  i gymeryd  “Y  Cyfaill”  a’i  ol- 
ddyledion  yn  ei  ol  am  y flwyddyn  -hon.  Ac  os  gwnai,  eu 
bod  hwythau  yn  addaw  gwneyd  eu  goreu  i gasglu  yr  ol- 
ddyledion,  ond  os  na  wnai,  eu  bod  yn  derbyn  addewid  y 
Parch.  John  L,  Jeffreys. 

Yn  ol  fel  mae  yn  ymddangos  i ni,  ac  fel  yr  ydym  yn  cof- 
io,  nis  gallwn  edrych  ar  y ìfordd  hon  yn  anrhydeddus  i fyn- 
ed  allan  o’r  drafferth.  Naill  ai  dylesid  bod  yn  fwy  pwyllog 
cyn  gwneyd  ymrwymiadau,  neu  ynte ' sefyll  atynt  yn  an- 
rhydeddus. 

Wedi  i’r  Gymanfa  Gyffredinol  brynu  “Y  Cyfaill,”  pencier- 
fynodd  y Gymanfa  fod  pob  Cyfarfod  Dosbarth  i nodi  gor- 
uchwyliwr  i ofalu  am  dano.  Enwyd  hefyd  y personau  can- 
lynol  i gasglu  at  dalu  am  danoc 

Plymouth,  Parch.  Tho-s.  J.  Phillips;  Wilkesbarre,  Parch. 

L.  S.  Jones;  Pittston,  Mr.  David  Owen;  Bellevue,  Mr.  J. 

M.  Jones;  Hyde  Park,  Mr.  W.  D.  Davies;  Spring  Brook, 
David  Nichols;  Danville,  Mr.  D.  H.  Davies;  Shamokin,  Mr. 
D.  Thomas;  St.  Clair,  Mr.  D.  J.  Thomas;  Pottsville,  Mr. 
John  Lucas;  Minersville,  Parch.  B.  D.  Davies;  Slatington, 
Parch.  J.  L.  Jeffreys;  Danielsville,  Mr.  J.  G.  Griffiths;  West 
Bangor,  Parch.  E.  F.  Jones;  Carbondaie,  Parch.  W.  Mat- 
thews;  Olyphant,  Mr.  Thos.  Jenkins. 

Mae  yr  uchod  yn  cynwys  crynodeb  o weithrediadau  y 
Gymanfa  hon  yn  y mater  uchod,  er  sicrhau  ein  cyhoeddiad 
gwerthfawr  i’r  Cyfundeb;  ac  am  ei  wasanaeth  a’i  ddeínydd- 
ioldeb  i ni  fel  enwad,  mae  uwchlaw  canmoliaeth  oddiwrth- 
ym  ni.  Hir  oes  iddo  eto. 

VII. — Ye  Achos  Cenadol. 

Yn  y flwyddyn  1859,  yr  ydym  yn  gweled  fod  y Gymanía 
wedi  pasio  penderfyniad  i ymuno  â’r  Gymdeithas  Genadol 
Americanaidd,  ond  mae  yn  ymddangos  na  chafodd  y bro-d- 
yr  foddlonrwydd  yn  y symudiad;  neu  yr  hyn  sydd  debycaf, 
nid  oeddynt  yn  gallu  dyfod  i fyny  ag  amodau  y Gymdeithas 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


119 


er  derbyn  y cymorth  angenrheidiol.  Yr  un  modd,  mae  y 
siarad  fu  am  undeb  â’r  Presbyteriaid  heîyd  wedi  myned  yn 
fletbiant.  Yr  un  pryd  yr  oedd  cyflenwi  yr  eglwysi  gwein- 
iaid  o fewn  cylch  y Gymanfa  yn  gwestiwn  pwysig,  ac  yn 
peri  i’r  brodyr  oedd  yn  arweinwyr  yr  achos  lawer  o bryder 
meddwl. 

Yn  Nghymanfa  Pottsville,  1863,  mae  yr  achos  cenadol  yn 
cael  ei  ddwyn  i sylw  fel  y canlyn:  “Y  dylem  fel  eglwysi 

wneyd  rjiywbeth  gyda’r  achos  teilwng  hwn,  ac  nid  siarad  o 
hyd — y dylem  fabwysiadu  cynllun  i weithredu,  a gofalu  am 
weithio  yn  ol  y cynllun,  gan  fod  eglwys  Crist,  yn  ol  ei  phro- 
ffes,  yn  eglwys  genadol.”  Felly  cynygiwyd  a chymeradwy- 
wyd  “I  ni  ymffurflo  yn  Gymdeithas  Genadol,  a mabwysiadu 
rhai,  neu  yr  oll,  o reolau  Cymdeithas  Genadol  yn  T.  C.  yn 
Nhalaeth  New  Yorlc;”  ond  0'  ddiffyg  amser  gohiriwyd  y tro 
hwn.  Yn  y Gymanfa  ddylynol,  yn  Pittston,  daeth  y mater 
i sylw  drachefn,  ond  nid  oedd  yr  oll  oedd  yn  angenrheidiol 
i roddi  cychwyniad  rheolaidd  wedi  ei  gwblhau,  a gohiriwyd 
y mater  eto,  gydag  anogaeth  i’r  eglwysi  gyfranu. 

Yn  Nghymanfa  Danville,  1864,  mae  swyddogion  y Dos- 
barth  Deheuol  yn  cyflwyno  i sylw  y Gymanfa  Reolau  wedi 
eu  llunio  er  sefydlu  Cymdeithas  Genadol  Gartrefol.  Ond 
yn  gymaint  ag  nad  oedd  y Dosbarth  Gogleddol  wedi  cyd- 
weithredu  yn  nghyfansoddiad  y rheolau,  barnwyd  mai 
gwell  fuasai  oedi  sefydlu  y Gymdeithas  nes  enill  cydweith- 
rediad  yr  holl  frodyr  o fewn  cylch  y Gymanfa,  a dymunwyd 
ar  y Dosbarth  Gogleddol  roddi  sylw  i’r  mater,  fel  y gellid 
myned  yn  mlaen.  în  y cyfamser,  yn  Nghymanfa  Hyde 
Park,  1866,  rhoddwyd  anogaeth  i’r  eglwysi  oedd  yn  gallu 
cynal  gweinidogion  i goflo  am  yr  eglwysi  gweiniaid. 

Yn  Nghymanfa  Pottsville,  1869,  amlygwyd  fod  pob  dar- 
pnriaeth.au  weithian  yn  barod,  ac  wedi  cymeryd  pleidlais, 
penderfynwyd  iddi  fod  yn  Gymdeithas  Genadol  Gartrefol  a 
Thramor,  ac  etholwyd  saith  o frodyr  yn  bwyllgor  gweith- 
iol  awdurdodedig — Mri.  John  Lucas,  John  Humphreys,  Da- 
vid  Owens,  Daniel  Moses,  Hugh  L.  Dawies,  John  T.  Griffiths 
a J-ohn  M.  Jones.  A wnaeth  y . Gymdeithas  hon  ryw  gy- 


120 


PARCH.  WILLIAM  ROWLANDS,  D.  D. 


maint  o waith,  nid  ydym  yn  gwybod.  Nid  yw  yn  debygoi, 
oblegid  yn  y flwyddyn  hon  mae  y Gymanfa  Gyffredinol  yn 
cyfarfod,  ac  fel  un  o amcanion  mawr  ei  bodolaeth,  yn  ffurf- 
io  Cymdeithas  Genadol,  gyda’r  amcan  o-  gyflenwi  angen  y 
genedl  ag  efengyl  yn  yr  Unol  Dalaethau. 

Yn  Nghymanía  Bellevue,  1871,  anogwyd  yr  eglwysi  i an- 
fon  eu  casgliad  at  y Genadaeth  i’r  Gymanía  Gyffredìnol  yn 
New  York.  O hyn  allan  mae  y gwaith  cenadol  o fewn  cylch 
y Gymanfa  hon  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen  dan  nawdd 
Cymdeithas  Genadol  y Methodistiaid  yn  America. 

Yn  Nghymanfa  West  Bangor,  1872,  gwnaed  sylw  o sefyll- 
fa  yr  eglwysi  yn  y Dosbarth  Deheuol,  ac  yn  mhlith  petháu 
eraill,  cwynid  oblegid  anmharcdrwydd  yr  eglwysi  i dderbyn 
Cyfarfod  Dosbarth.  Cymerwyd  sylw  o amgylchiadau  Cym- 
ry  Bangor,  Northampton  a New  Canton.  West  Virginia. 
Nodwyd  y Parch.  W.  Roberts,  D.  D.,  a’r  Parch.  E.  J.  Hughes 
i ymweled  â Bangor  a Slatefcrd,  a’r  Parch.  E.  F.  Jones  i 
ymweled  â New  Canton,  ac  ano'gwyd  yr  eglwysi  i gynal  cyf- 
arfod  gweddi  nos  Lun  cyntaf  yn  y mis,  ac  i wneyd  casgliad 
cen.adol,  oddieithr  fod  rhyw  lwybr  arall  yn  ymddangcs  yn 
fwy  effeithiol.  Dygodd  y pwyllgor  eu  hadroddiad  i Gy- 
manfa  Hyde  Park,  1873.  Cyflwynwyd  achos  Bangor  i sylv/ 
y Cyfarfod  Dosbarth,  ac  ysgrifenwyd  llythyr  dros  y Gym- 
anfa  i’w  cysuro'  a’u  hanog  i ddal  yn  mlaen,  a chymellwyd  y 
Parch.  E.  F.  Jones  i dalu  ymweliad  â South  Bangcr,  a ehyn- 
al  gohebiaeth  a hwy.  Dangoswyd  cydymdeimlad  a Daniels- 
ville  yr  un  modd. 

Yn  Nghymanfa  Wilkesbarre,  1874,  etholwyd  y brodyr 
canlynol  fel  cyfeisteddfod  Cymanfa  i weithredu  ar  yr  achos, 
ystyried  y ceisiadau  am  gymorth  cenadol,  a’u  cyflwyno  i 
sylw  y Bwrdd  C3rffredinol : Y Parchn.  M.  A.  Ellis,  E.  F. 

Jones,  Mri.  W.  P.  Jones,  James  R.  James  a Richard  Roder- 
ick.  Nodwyd  yr  Ysgrifenydd  hefyd,  y Parch.  R.  V.  Grif- 
fiths,  i fyned  trwy  gylch  y Gymanfa  i ddadleu  achos  y Gen- 
adaeth,  ac  i roi  mantais  i’r  eglwysi  a’r  cynulleidfacedd  i 
gyfranu  jm  briodol. 

Yn  Nghymanfa  Shenandoah,  1877,  cyflwynodd  y Dosbarth 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


121 


Gogleddol  gynllun  er  dwyn  yr  eglwysi  yn  y DosbartiL  dan 
ofal  bug.eilio'1,  os  gellid  cael  y cymorth  angenrheidiol  gan  y 
Gymdeithas  Genadol.  Nodwyd  pwyllgor  i dynu  allan  gyn- 
llun  cyffelyb  gyda  golwg  ar  y Dosbarth  Deheuo'l'.  Y Parchn. 
J.  R.  R.  Jones,  R.  H.  EYans,  W.  H.  Williams,  a’r  Mri.  Ed. 
G.  Anwyl  a J.  G.  Thomas.  Ni  luniodd  y pwyllgor  hwn  un 
cynllun,  ond  cyflwynwyd  ganddynt  dri  o benderfyniadau  er 
dangos  yr  angenrheidrwydd  am  rag.or  o gasgliad  at  yr  ach- 
os,  a’r  ffordd  oreu  i’w  gael. 

Yn  Nghymanfa  1881,  yn  Hyde  Park,  mae  Pottsville, 
MineTsville  a St.  C’lair,  unwa.ith  eto,  yn  caeí  eu  cyflwyno  i 
sylw  y Bwrdd  Cyffredinol  am'  gymorth,  gan  ddymuno  arno 
gymeryd  gòlwg  deg  ar  y mater. 

Yn  a.wr  ma.e  yn  eglur  y gwnaed  ymdrech  deg.  i gyflenwi  y 
lleoedd  gweiniaid  â gweinidogaeth,  ac  fod  y Gymanfa  Gyff- 
redinol  wedi  bod  yn  foddion  i symhylu  yr  ysbryd  cenadol 
yn  yr  eglwysi  yn  fwy  nag  y buodd  erioed  o’r  blaen.  Bell- 
ach  mae  yr  achos  yn  symud  mewn  trefn  reolaidd,  a lleoedd 
gweiniaid  yn  derbyn  cymorth  blynyddol,  ond  ein  diffyg  yd- 
yw,  ein  bod  yn  tynu  oddiar  y Gymdeithas  a.gcs  gymaint  ag 
ydym  yn  gyfranu  i’r  drysorfa.  Cyflwynir  pob  eais  gan 
bwyllgor  cenadol  y Dosbarth  i’r  Gymanfa,  ac  ma,e  y pwyll- 
gor  Cymanfaol  yn  eu  hadolygu-  ac  yn  eu  cymeradwyo  i’r 
Bwrdd  Cyffredinol. 

VIII. — Ya  Achos  Dibwestol. 

Fe  ddichon,  o herwydd  amlder  cwestiynau  eraill  a dda.eth 
ger  bron  y Gymanfa  hon  o bryd  i bryd,  fod  hyny  yn  rhes- 
wm  nad  ydyw  dirwest  wedi  cael  lle  mor  amlwg  ynddi  ag  yn 
ystod  y gyfres  gyntaf;  a.c  ymddengys  i ni  fod  ei  llais  yn 
wanach  ac  yn  fwy  anmhenderfynol.  E'r  hyny  mae  y mater 
wedi-ei  gadw  ger  bron  yr  eglwysi  mewn  rhyw  daull  neu  gil- 
ydd  ar  hyd  y blynyddoedd. 

Yn  St.  Clair,  yn  1859,  penderfynwyd  “Nad  ydym  ni  yn 
caniatau  i neb  fod  yn  aelodau  ac  yn  gwerthu  diodydd  medd- 
wol,  a’r  llywodraeth  deuluaidd  yn  eu  meddiant;  ond  nas 
gallwn  wrthod  y cyfryw  nad  ydyw  y llywcdraeth  yn  eu 


122 


HANES  CYMANFA  DV/TREINBARTH  PA. 


meddiant.”  Mae  y penderfyniad  hwn  y-n  un  masw  ryfedd- 
ol,  ac  mae  yn  anliawdd  i ni  ddeall  pa  fodd  y cafodd  gymer- 
adwyaeth.  o gvbl.  Yr  un  pryd,  fe  roddwyd  anogaeth  ddif- 
rifol  i’r  eglwysi  i ymddeffroi,  a’u  bod  yn  dysgwyl  adrodd- 
iad  o bob  eglwys  erbyn  y Gymanfa  nesaf,  am  eu  hymdreeh 
a rhif  y dirwestwyr.  Swmi  yr  adroddiad  oedd,  fod  yr 
eglwysi  yn  deífroi  gyda’r  achos,  a bod  rhai  bron  yn  ddir- 
westwyr  hollol,  ac  anfonwyd  anerchiad  gyda’r  eenadon  eto, 
er  eu  hollol  ddeffroi  i ymegnio  o>  blaid  yr  achos. 

Yn  St.  Clair,  1865,  penodwyd  yr  Ysgrifenydd  i draddodi 
pregeth  ar  ddirwest  yn  y Gymanfa  ganiynol,  a gwnaed 
sylwadau  cyffredinol  ar  ddirwest,  nid  yn  unig  am  ei  fod  yn 
fun  o ffrwythau  yr  Ysbryd,  ond  hefyd  am  yr  ofnid  fod  rhai 
eglwysi  yn  esgeuluso  ymdrechu  o'i  blaid. 

Yn  1866,  yn  Hyde  Park,  penodwyd  y Parch.  E.  J.  Hughes 
i draddodi  pregeth  ar  ddirwest. 

Yn  1870,  yn  Plymouth,  gwnaed  sylwadau  ar  ein  peryglon 
fel  cenedl  oddiwrth  y fasnach  feddwol,  a’i  bod  yn  llawn 
bryd  i ni  ymafìyd,  a bod  yn  fwy  difrifol  a gweithgar  gyda’r 
gymdeithas  ddirwestol,  yn  mha  ffurf  bynag  y byddo,  er  at- 
al  y llifeiriant  meddwol.  “Gwae  y rhai  a ddisgynant  i 
angeu.” 

Yn  Nghymanfa  Belleyue,  1871,  dygwyd  i fewn  gynygiad 
at  wneyd  dirwest  yn  amod  eglwysig,  ond  gadawyd  y mater 
i sylw  yr  eglwysi  a’r  Cyfarfodydd  Dosbarth  hyd  y Gyman- 
fa  nesaf,  gan  obeithio  cael  llais  yr  eglwysi  y pryd  hwnw. 
Yr  oedd  hono  yn  West  Bangor,  ond  oblegìd  na  ddaeth  llais 
yr  eglwysi,  gadawyd  y mater  yn  yr  un  fan. 

Yn  1873,  yn  Hyde  Park,  derbyniwyd  llais  yr  eglwysi  ar  y 
mater,  a “phenderfynwyd  fod  dirwest,  fel  amod  eglwysig, 
yn  cael  ei  adael  ar  y bwrdd  hyd  amser  anmhenodol.”  Yno 
mae  hyd  heddyw.  Elglur  yw  fod  y Gymanía  yn  amcanu 
gosod  y safon  yn  uchel,  ac  yn  rhy  uchei  i’r  eglwysi  y pryd 
hwnw;  ac  mae  yn  sicr  nad  yw  ein  heglwysi  wedi  gwella 
dim,  ond  yn  hytrach  wedi  dirywio  yn  fawr.  Ceir  llawer  o 
aelodau  pwysig  mewn  manau,  yn  wrth-ddirwestol,  ac  yn 
wrthwynebol  i bob  symudiad  gyda’r  achos.  I ni,  mae  rheol 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


123 


neillduol  yn  ddiangenrhaid,  ani  fod  “cyffes  ein  ffydd”  fel 
standard  yn  cynwys  yr  oll  a ellir  ei  wneyû  ar  y mater.  Os 
nad  ydyw  dynion  yn.  foddlon  mabwysiadu  egwyddor  "y 
rheol”.  ar  y mater,  ni  chydsyniant  chwaith  ag  unrhyw  reol 
neillduol,  ac  y mae  agwedd  bresenol  yr  achos  yn  argoeli 
dinystr  buan  ein  heglwysi. 

Yn  1883,  mae  y G-ymanfa  Gyffredinol,  drwy  y cynrychiol- 
(wyr,  yn  anfon  eais  at  yr  holl  eglwysi  i bwrcaus  llyfr  dir- 
westol,  ac  anog  yr  holl  aelodau  i roi  eu  henwau,  a heíyd  i 
bob  eglwys  i gynal  cyfarfodydd-  dirwestol. 

Yn  Nghymanfa  1887,  mabwysiadwyd  nifer  o benderfyn- 
iadau  yn  datgan  cydymdeimlad  y cynulliad  a’r  symudiadau, 
yn  wleidyddol  a chrefyddol,  gyda’r  achos  dirwestol.  Y pryd 
hwnw  yr  oedd  y mesur  ger  bron  y Dalaeth  i gael  gwelliant 
ar  y Cyfansoddiad,  i wahardd  gwne-yd  a gwerthu  diodydd 
meddwol,  ond  mae  yn  sicr  na  chefnogodd  ein  heglwysi  y 
symudiad  daionus  hwnw,  fel  y gallesid  dysgwyl  iddynt 
wneyd  mewn  achos  sydd,  yn  dal  perthynas  mor  agos  a’u 
llwyddiant. 

Yn  1893,  yn  Wilkesbarre,  penderfynwyd  “Fod  pregeth  ar 
ddirwest  yn  cael  ei  thraddodi  yn  mhob  Cymanfa.”  Yr  oedd 
hyn  yn  rhoddi  mantais  i alw  sylw  y bobl  at  y mater  ar 
ddydd  yr  uchelwyl;  ond  yn  Nghymanfa  Bangor,  1895,  gos- 
odwyd  y penderfyniad  o’r  neilidu,  a diddymwyd  y bregeth. 
Dyma  braidd  yr  oll  o drafodaeth  y gyfres  hon  o Gymanía- 
oedd  ar  yr  achos  dirwestol,  ac  mae  yn  sicr  na  chyraeddodd 
uwch  tir  na’r  gyfres  fiaenorol,  yn  hytrach  mae  ei  llais  yn 
wanach.  “Canys  os  yr  udgorn  a rydd  sain  anhynod,  pwy  a 
ymbarotoa  i ryfel?” 

IX. — Hanes  yb  Enwad. 

-Dodwn  ger  broh  y darllenydd  yn  y lle  hwn  y gwahanol 
symudiadau  a wnaed  o fewn  cylch  y Gymanfa  gyda  golwg 
ar  y mater  hwn.  Y crybwylliad  cyntaf  ydyw,  mewn  sylw  o 
lythyr  ddaeth  o Gymanfa  Ohio  at  Gymanfa  Pennsylvania 
yn  nghylch  cael  hanes  Methodistiaeth  yn  America.  Yn  y 
flwyddyn  1858,  “Cydsyniodd  y Gymanfa  a'r  brodyr  yn  Ohio, 


124 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


fod  gwir  angen  am  y fatti  lyfr,  ac  anogwyd  y Parch.  W. 
Rowlands,  D.  D.,  i dderbyn  yr  holl  hanesion,  a chyfansoddi 
llyfr.”  Yn  Nghymanfa  St.  Clair,  1859,  cadarnhawyd  pen- 
derfyniad  Cymanfa  Scranton  i gasglu  hanes  Methodistiaeth. 
Teimlid  fod  nodiadau  y Parch.  John  Hughes,  Liverpool,  ar 
Fethodistiaeth  yn  America  yn  ddift'ygiol,  ae  mai  nid  arno  ef 
yr  oedd  y bai.  Nodwyd  y personau  canlynol  i gasglu  âc  ad- 
olygu  yn  fanwl  hanes  pob  sefydliad,  a’i  anfon  i Dr.  Row- 
lands:  Parchn.  John  Davies,  Blakely;  Thos.  R.  Jones,  Pitts- 
ton;  Mr.  Daniel  Scurry,  C’arbondale;  y Parch.  E.  F.  Jones  a 
Mr.  David  Williams,  Danville;  a Mr.  John  Humphrey,  Slate 
Hill,  a chymeradwywyd  eto  i Dr.  Rowlands  gyfansoddi  vr 
hanes.  Ni  wnaeth  y pwyllgor  hwn  un  adroddiad,  ac  nid 
ydyrn  yn  clywed  gair  o son  am  y mater  yn  mbellach  hyd  y 
flwyddyn  1872,  pan  mae  rhyw  un  yn  Nghymanfa  West  Ban- 
gor  yn  cynyg  i sylw  y Gymunfa  Gyffredinol,  “Y  priodoldeb 
o benodi  rhyw  frawd  i gasglu  holl  hanes  y Methodistiaid  yn 
America,  a’i  gyhoeddi  yn  llyfr.”  Nid  ydym  yn  meddwl  fod 
dim  wedi  dyfod  o’r  cynyg  hwn,  amgen  na  dangos  fod  y 
teimlad  yn  fyw  yn  meddwl  y brodyr  am  gael  hanes.  Ond 
mae  yn  rhaid  i gyfundebau  crefyddol,  fel  cenedloedd,  wnayd 
hanes  cyn  y gellir  ei  ysgrifenu. 

Yn  1874,  yn  Nghymanfa  Minersville,  unwaith  eto,  “Pen- 
derfynwyd  ein  bod  yn  taer  ddymuno  ar  y Parch.  J.  E.  Da- 
vies,  D.  D.,  i ymgymeryd  a hyn,  a’n  bcd  hefyd  yn  anog 
blaenoriaid  ein  heglwysi  i wneyd  pob  peth  o fewn  eu  gallu 
er  ei  gynorthwyo.”  Mae  yn  eglur,  feddyliem,  mai  o fewn 
cylch  y Gymanfa  hon,  fieddylient,  yn  ol  yr  hyn  a ganlyn: 
Gwnaeth  Dr.  Davies  gasglu  hanes  y sefydliadau  o’r  dech- 
reu,  a’i  ddwyn  i lawr  hyd  1870.  Nis  gallwn  ddweyd  dim 
am  ei  gynwys  a’i  deilyngdod,  o herwydd  rheswm  a nodir  yn 
mhellach.  Paha.m  na  buasa.i  yn  ei  ddylyn  yn  mlaen  ac  yn 
ei  gyhoeddi,  nid  ydym  yn  gwybod. 

Yn  Nghymanfa  Hyde  Park,  1875.  cawn  adroddiad  pwyll- 
gor  oedd  yn  dwyn  cysylltiad  â chasglu  yr  hanes,  yn  cymer- 
adwyo  rhcddi  can’  dolar  i Dr.  Davies  am  ei  lafur,  “a  der- 
byniwyd  a chymeradwywyd  adroddiad  y pwyllgor.” 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


125 


Yn  1881,  yn  Nghymanfa  Hyde  Park,  dernyniwyd  llythyr 
oddiwrth  y Parch.  R.  V.  Griffith,  Columbus  O.,  yr  hwn  oedd 
bellach  wedi  ei  benodi  g.an  y Gymanfa  Gyffredinol  at  y gor- 
chwyl  hwn,  yn  amlygu  ei  fwriad,  ac  yn  dymuno  cymorth 
er  dwyn  allan  lyfr  yn  cynwys  hanes  dechreuad,  cynydd  a 
sefyllfa  bresenol  y T.  C.  yn  America.  Amlygodd  y Gyman- 
fa  ei  llawenydd,  a chyflwynodd  y mater  i sylw  Cyfarfodydd 
Dosbarth  i ymgymeryd  a’r  achos,  a chasglu  hanes  y g.wa- 
hanol  ardaloedd.  Yn  Nghymanfa,  Plymouth,  yr  un  flwydd- 
yn,  “Gwnaed  ymholiad  a oedd  y Cyfarfodydd  Dosbarth  wedi 
ymgymeryd  â’r  gorchwyl  o gasglu  han.es  yr  achos  mewn 
gwahanol  ardaloedd,  Atebwyd  yn  gadarnhaol  eu  bod,  a 
rhoddwyd  anogaeth  i fyned  yn  mlaen  nes  gorphen.”  Pwy 
oedd  y brodyr,  a pha  faint  o ddefnyddiau  a,  gasglwyd,  nis 
gwyddom;  ac  mae  yn  debyg  na  ddaeth  dim  o’r  cynyg  hwn 
chwaith.  Nid  ydym  yn  gwybod  fod  dim  yn  mhellach  wedi 
ei  wneyd  ar  y mater  hwn  hyd  yr  adeg  bresenol. 

Yn  Nghymanfa  Wind  Gap,  1883,  mae  yr  Ysgrifenydd,  y 
Parch.  R.  E.  Williams,  yn  awgrymu  y priodoldeb  o gael 
casgliad  o hanes  y Cyfundeb  yn  y Dalaeth,  a hyny  ar  frys, 
tra  mae  y personau  yn  fyw  a allant  roddi  m.wyaf  o hanes  i 
ni,  a phenderfynwyd  i gyflwyno  y mater  i sylw  y Cyfarfod- 
ydd  Dosbarth  er  cael  eu  barn  arno,  a’r  cynllun  goreu  er 
dwyn  y peth  cddiamgyloh ; a nodwyd  y Parch.  W.  E.  Mor- 
gans  i ohebu  â pherthynasau  Dr.  Davies  yn  nghylch  yr  hyn 
a wnaethai  ef.  Yn  Nghymanfa.  Bellevue,  1894,  penodwyd 
pwyllgor  o dri  i’r  un  perwyl — y Parchn.  W.  E.  Morgans,  D. 
C.  Phillips  a Hugh  Davies.  Gwnaeth  y pwyllgor  eu  had- 
roddiad  yn  Nghymanfa  Philadelphia,  1894.  Cynvys  yr  ad- 
roddiad  ydoedd  fod  Dr.  Davies  wedi  ysgrifenu  99  o dudal- 
ena,u  foolsca.ps  ac  yn  dwyn  yr  hanes  i lawr  i 1870.  “Ni 
chydsyniai  Mr.  Davies,  mab  y Doctor,  i roi  yr  ysgrif  o’i  law 
ar  un  cyfrif,  ac  ni  werthai  hi  heb  ?150,  a.  chan  fod  24  o flyn- 
yddoedd  o hanes  ar  ol,  y byddai  yn  anhawdd  ei  defnyddio 
heb  ei  hail  ysgrifenu  a’i  thalfyru.”  Derbyniwyd  yr  adrodd- 
iad,  rhyddhawyd  y pwyllgor,  a phenderfynwyd  gadael  y 
mater  ar  y bwrdd  hyd  amser  anmhenodol  y pryd  hwnw. 


126 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Ond  yn  Nghymanfa  Bangor,  1895,  dygwyd  y mater  ger  bron 
unwaith  eto;  ond  gohiriwyd  nodi  neb  i gasglu  yr  hanes  at 
ei  gilydd  hyd  y Gymanfa  nesaf.  Yr  oedd  hono  yn  Wilkes- 
barre,  Mai,  1896,  a’r  pryd  hwnw  penodwyd  Llywydd  y Gy- 
manfa  i ymgymeryd  a’r  gorchwyl  o gasglu  yr  hanes,  a’i 
ddwyn  i lawr  hyd  yr  adeg  bresenol.  Ar  gais  y Gymanfa 
hon  y gwnaed  y casgliad  hwn. 

X.— Achos  y Capelau. 

Nid  yw  y mater  hwn  yn  dytod  ger  ein  bron  bellach  yn  yr 
nn  wedd  ag  yn  hanes  y gyfres  gyntaf.  Mae  caniatau  ac  ar- 
olygu  adeiladu  capelau  wedi  ei  droi  drosodd  i’r  Cyfarfodydd 
Dosbarth,  oddieithr  fod  a.chosion  yn  galw  am  sylw  cyffred- 
inol.  Felly  bu  sylw  neillduol,  amryw  droion,  ar  gapel  Pitts- 
ton,  oblegid  ei  wendid,  a’r  ddyled  fawr  oedd  arno,  a’r  ym- 
drechion  i’w  thalu.  Felly  hefyd  bu  sylw  ar  gapel  Hyde 
Park  yn  Nghymanfa  Danville,  1864.  Gofynai  y cyfeillion 
am  hawl  i fyned  trwy  gylch  yGymanfa  i gasgiu,  ond  oblegid 
fod  y Dosbarth  Deheuol  dan  faich  trwm  eisoes,  a chynllun 
ar  droed  i’w  ddileu,  barnwyd  yn  well  i gyfeillion  Hyde  Park 
ohirio  eu  cais  hyd  y Gymanfa  ddylynol.  Yr  oedd  hono  yn 
cael  ei  chynal  yn  y Ue  yn  mis  Hydref,  a chaniatawyd  idd- 
ynt  eu  dymuniad  y pryd  hwnw.  Yn  Nghymanfa.  1868,  yn 
Slatington,  cymerwyd  sylw  drachefn  o’r  addoldy  yn  y lle 
hwn,  gan  ei  fod  ar  y pryd,  er’s  m-isoedd,  yn  beryglus  i fyned 
iddo,  am  fod  y mur  bron  a syrthio,  yn  effaith  cloddio  y glo 
dan  ei  sylfeini.  “Rhoddwyd  anogaeth,  trwy  gyfreithiwr, 
neu  rywun  cymwys  at  orchwyl  o’r  fath,  i fyned  at  y cwm- 
peini  a gloddient  y glo,  er  eu  digolledu;  ac  os  na  ddeuai 
pethau  yn  mlaen  felly,  am  iddynt  fyned  yn  mlaen,  yn  ol  y 
fantais  a roddai  y gyfraith  iddynt.” 

Yn  1881  mae  y Gymanfa  yno  ar  ei  thro,  a chyfìwynodd  y 
cyfeillion  achos  eu  haddoldy  i sylw,  a chawsant  ai-wydd  o 
gydymdeimlad,  ac  “anogaeth  i beidio  llaesu  dwylaw,  er  fod 
y baich  yn  anhawdd  ei  garío  o herwydd  ei  bwysau  enfawr.” 
Yn  Nghymanfa  Pljmouth,  yr  un  fiwyddyn,  am  fod  y brawd 
Rees  Morgan  wedi  symud  oddiyno,  maent  yn  cynyg  y 


Y GYMANFA  UALAETHOL. 


127 


brawd  W.  D.  Davies  i sylw  y Gymanfa  fel  casglydd  yn  ei  le. 
Cymeradwywyd  ef,  ac  awdurdodwyd  yr  Ysgrifenydd  i roddi 
llythyr  iddo  dros  y Gymanfa. 

Yr  un  flwyddyn,  yn  Nghymanfa  Hyde  Park,  darllenwyd 
liythyr  o Olyphant  yn  hysbysu  fod  y capel  yno  wedi  llosgi 
i lawr,  ac  heb  ddim  yswiriant  arno.  Cawsant  hwythau  ar- 
wydd  o gydymdeimlad,  a drws  agored  am  dri  mjis  i gasglu 
at  ail  adeiladu.  Dyma  yr  oll  o’r  achosion  neillduol  fu  dan 
sylw  y Gymanfa  hon.  Mewn  agweddau  eraill,  bu  llawer  o 
ymdriniaeth  ag  achos  y capelau. 

Yn  St.  Clair,  1865,  mae  y Dosbarth  Deheuol  yn  galw  sylw 
y Gymanfa  at  yr  angenrheidrwydd  o gael  cynllun  i ddileu 
dyled  yr  addoldai,  yr  hwn  a ohiriwyd  hyd  y Gymanfa  nes- 
af  yn  Pittston,  pan  y penodwyd  y Parchn.  Joseph  Davies, 
D.  D.,  Thos.  J.  Phillips  a Mr.  Walter  Phillips  yn  bwyllgor 
i dynu  allan  ryw  reol  neu  reolau  ar  hyn,  i'w  cyflwyno  i’r 
Gymanfa  nesaf.  Yn  yr  un  Gymanfa.  ymofynwyd,  A ydyw 
gweithredoedd  ein  cap'ela.u  wedi  eu  recordio?  a “nodwyd  y 
Parchn.  E.  F.  Jones  yn  y Dosbarth  Deheuol,  a J.  E.  Davies 
yn  y Dosbarth  Gogleddol  i ofalu  ajn  hyn,  rhag  i ddim  anny- 
munol  ddygwydd  o ddiffyg  hyn.” 

Yn  1870,  yn  Nghymanfa  St.  Ciair,  ymofynwyd,  “A  oedd 
ddim  yn  bosibl  cael  modd  i sicrhau  ein  capeli  yn  eiddo  i’r 
Corff,  yn  lle  eu  bod  yn  eiddo  lleol,  fel  y maent  yn  bresen- 
ol?”  Cyflwynwyd  y mater  i ofal  y Llywydd,  y Parch.  J.  L. 
Jeffreys,  i wneyd  ymchwiliad  iddo  erbym  y Gymanfa  nesaf. 
Cafwyd  adroddiad  ffafriol  ganddo  o’r  posiblrwydd  o gael 
ein  haddoldai  yn  feddiant  cyfreithiol.  Nodwyd  pwyllgor  o 
bump  i dynu  allan  freinlen  ( charter ) unol  â’r  gyfraith,  a’i 
ehyflwyno  i sylw  y Gymanfa  nesaf — y Parchn.  W.  Roberts, 
D.  D.,  E.  F.  Jones,.  J.  E.  Davies,  D.  D.,  L.  S.  Jones  a Mr. 
John  Lucas. 

Drachefn,  yn  Nghymanfa  Bellevue,  1871,  penodwyd 
pwyllgor  o dri  i ffurflo  chartrr  ar  gapelau  y Cyfundeb  yn 
nghylch  y Gymanfa — Parchn.  W.  Roberts,  D.  D.,  M.  A.  El- 
lis,  M.  A.,  a Mr.  Daniel  Moses,  a rhoddwyd  i sylw  y pwyll- 
gor  “y  priodoldeb  fod  gweithredoedd  y capelau  yn  cael  eu 


12S 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


cadw  gan  un  piarson,  er  m-wyn  diogelwch  a cdyfleusdra  i’w 
cael.”  Yn  1872,  yn  West  Bang.or,  rhoddwyd  anogaeth  daer 
i’r  pwyllgor  ar  y diartcr  i weithredu  yn  ddioed,  a dwyn  eu 
hadroddiad  i’r  Gymanfa  nesaf.  Felly,  yn  Hyde  Park,  1873, 
mae  y pwyllgor  yn  gwneyd  eu  hadroddiad,  a’i  gynwys  oedd, 
nad  ellid  dal  eiddo  eglwysig  ond  trwy  un  persoD  yn  sefyll 
dros  yr  holl  Gyfundeb,  neu  fel  yn  bresenol  trwy  ymddiried- 
olwyr.  Er  hyn.y,  penderfynwyd  i’r  pwyllgor  barhau,  a thri 
o'r  Dosbarth.  Deheuol  i gael  euj  hychwanegu  atynt,  i drefnu 
ffurf  o cliarter  at  wasanaeth  yr  holl  eglwysi  o fewn  cylch  y 
Gymanfa  hon.  Y pwyllgor,  fel  y ma,e  yn  sefyll  yn  bresen- 
ol,  ydynt  y Parehn.  W.  Roberts,  D.  D.,  M.  A.  Ellis,  M.-A., 
a Mr.  Daniel  Moses,  Dosbarth  Gogleddol;  y Parchn.  E.  F. 
Jones,  R.  V.  Griffiths,  a Mr.  J.  Lucas,  Dosbarth  Deheuol. 
Penderfynwyd  hefyd,  "Fod  y pwyllgor  i gael  holl  chartcr- v 
yr  eglwysi,  er  mantais  i gydmaru  y naill  a’r  llaii,  ac  i dynu 
cynllun  unffurf  i’r  oll.”  Yn  Shenandoah  gwnaeth  y pwyll- 
gor  hwn  adroddiad,  a phenderfynwyd  fod  chartcrs  y gwa- 
hanol  eglwysi  i ddyfod  i law  Mr.  E'llis,  yn  absenoldeb  y 
cynuilydd,  Dr,.  Roberts.  Ond  yn  Nghymanfa  Wilkesbarre, 
1874,  penderfynwyd  fod  y cJtartcrs  i’w  dychwelyd  yn  ol  i’r 
eglwysi,  gan  y gellir  cael  un  yn  annibynol  arnynt,  a phen- 
derfynwyd  fod  Dr.  Davies  i weithredu  fel  aelod  o’r  pwyll- 
gor  hwn  yn  11©  Dr.  Roberts. 

Yn  Nghymanfa  Minersville,  1874,  hysbyswyd  nad  oedd 
dim  neillduol  wedi  ei  wneyd  yn  mhellach  gyda  golwg  ar  y 
cJiarter.  Ar  ol  hyn  mae  y mater  yn  sefyll  am  flynyddoedd, 
mewn  rhán,  am  na  ddarfu  i’r  pwyllgor  uchod  weithredu,  a 
hefyd  o herwydd  amlder  a phwysigrwydd  materion  eraill 
oedd  yn  dyfod  dan  sylw  y Gymanfa  o bryd  i bryd. 

Ond  yn  Nghymanfa  Plymouth,  1887,  mae  y mater  yn  cael 
ei  adgyíodi  TÍrachefn,  a phenodwyd  y Parch.  Thomas  Rob- 
erts,  Mri.  J.  B.  Davies  a T.  J.  Griflìths  yn  bwyllgor  i wneyd 
ymchwiliad,  "A  oedd  yn  bosibl  cael  breinìen  i’r  Cyfundeb  o 
fewn  cylch  y Gymanfa  hon,  a ffurfio  y cynllun  goreu  er  ei 
chael  erbyn  y Gymanfa  nesaf.”  Gwelir  fod  y rnater  yn  cael 
ei  godi  i sylw  fel  pe  na  buasa.i  ymofyniad  o’r  fath  wedi  bod 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


129 


ger  bron  o’r  blaen,  yr  hyn  syd,d  yn  dangos  focl  y brodyr  yn 
anwybodus  o weithrediadau  y Gymanfa  o'i  dechreuad.  Yn 
Nshymanfa  Slatington  gwnaeth  y pwyllgor  adroddiad,  a 
phenderfynwyd  cyüwyno  y mater  i sylw  y ddau  Gyfarfod 
Dosbarth,  i gymeryd  pleidlais  arno.  Yn  Nghymanfa  Belle- 
vue,  1888,  gohiriwyd  ymdriniaeth  bellach,  am  nad  oedd  llais 
yr  eglwysi  ar  y mater  wedi  dyfod  i law.  Erbyn  Cymanfa 
Bangor  mae  pleidleisiau  yr  eglwysi  wedi  dyfod  i law,  a’r 
mwyafrif  o honynt  yn  ffafriol  i gael  breinlen  i’r  Gymanfa 
hon,  “A  dymunwyd  ar  y pwyllgor  etholedig,  ar  gychwyniad 
y symudiad,  i ymholi  a chyfreithiwr  profedig  am  y dull 
goreu  a diogelaf  i’w  gwneyd,  a thynu  cynllun  o honi  erbyn 
y Gymanía  nesaf.”  Rhyddhawyd  Mr.  J.  T.  Griffiths  oddiar 
y pwyllgor,  a dewiswyd  y Parch.  Hugh  Davies  yn  ei  le.  Yn 
Nghymanfa  Ashley  y fìwyddyn  ganlynol,  rhyddhawyd  y 
Parchn.  Thomas  Roberts  a Hugh  Davies,  a dewiswyd  y 
Parch.  R.  S.  Thomas  a Mr.  John  S.  Davies  i weìthredu  yn 
eu  lle. 

Ymddengys  i’r  mater  orphwys  heb  i’r  pwyllgor  hwn 
wneyd  dim  hyd  Gymanfa  Bangor,  1891,  pan  benderfynwyd 
fod  mater  y freinlen  i ddyfod  i sylw  y Gymanfa  ddylynol,  a 
bod  y pwyllgor  penodedig  i gasglu  pob  gwybodaeth  yn  ei 
chylch  erbyn  hyny.  Erbyn  Cymanfa  Olyphant  níd  oedd 
gan  y pwyllgor  un  adroddiad  eto.  Nodwyd  Mr.  W.  R.  Wil- 
liams  i gymeryd  lle  y Parch.  R.  S.  Thomas,  yr  hwn  oedd  yn 
ymadael,  a bod  y pwyllgor  i barhau  yn  eu  swydd  nes  sicr- 
hau  y freinlen.  Hefyd,  etholwyd  y brodyr  canlynol  yn 
charter  members:  Parchn.  W.  E.  Morgans,  J.  T.  Morris,  J. 
Hammond,  R.  E.  Williams,  Mri.  J.  B.  Davies,  John  S.  Da- 
vies  a.  W.  C.  Roberts.  Ond  ni  wnaeth  y pwyllgor  eu  gwaith; 
ac  yn  Nghymanía  Slatington,  1892,  penderfynwyd  eu  bod  i 
args  yn  eu  swydd  nes  sicrhau  breinlen  i’r  enwad.  Yr  un 
modd  yn  Nghymanfa  Plymouth,  1895.  Ond  yn  Nghymanfa 
Bangor,  1895,  mabwysiadwyd  a ganlyn:  “Gan  fod  ychydig 

ddyryswch  yn  nglyn  a phwyllgor  y freinlen,  penderfynwyd 
ein  bod  yn  eu  diswyddo,  ac  yn  ethol  pwyllgor  newydd  yn  eu 
lle,  a dewiswyd  y Parch.  H.  Davies,  Mri.  J.  B.  Davies  a 
o 


130 


HANES  CYMANFA  D WYREINB A RTH  PA. 


Lewis  S.  Jones.  Yn  Wilkesbarre,  1896,  cyflwynodd  y pwyll- 
gor  hwn  form  of  application  i’r  Gymanfa;  darllenwyd  a 
chymeradwydwyd  pob  erthygl  unigol,  a chymeradwywyd  ef 
yn  y eyfanswm  o hono.  Cadarnhawyd  y weithred,  “By  the 
Judges  of  the  Court  of  Common  Pleas,  for  the  County  of 
Luzerne,  Octoher  12,  1896.’’  Felly  mae  Cymanfa  Pennsyl-- 
wania,  y Cyfarfodydd  Dosbarthiadol,  yn  gorífcraeth  cyf- 
reithiol. 

XI. — Cronfa  Hen  Weinidogion. 

Yn  Nghymanfa  Minersville,  1867,  fel  cenadwri  o Gyfarfod 
Dosbarth  Pottsville,  “Y  priodoldeb  o wneyd  darpariaeth  ar 
gyfer  hen  weinidcgion  a rhai  methedig,  a’u  teuluoedd,  y 
rhai  a ddichon,  oblegid  eu  hamgylchiadau,  fod  yn  deilwng  o 
elusen.”  D'ichon  fod  marwolaeth  y Parchn.  John  Davies  a 
William  Thomas,  Shamohin,  wedi  bcd  yn  achlysur  i gymell 
y mater  teihvng  hwn  i sylw  y Gymanfa.  ond  ni  wnaed  un 
symudiad  gyda’r  achos  yn  ebrwydd. 

Yn  Nghymanfa,  Slatington,  1876,  cafwyd  sylw  pellach 
arno-,  ac  anogaeth  i ffurfio  “Trysorfa  pregethwyr  yn  ol 
cynllun  y Gymanfa  Gyffredinol,  a phenodwyd  pwyllgcr  o 
saith  i weithredu — y Parchn.  William  Roberts,  D.  D.,  Jo- 
seph  E.  Davies,  D.  D.,  Mri.  Hugh  L.  Davies,  Hugh  G.  Thom- 
as,  John  T.  Griflìihs,  Jonah  Lewi.s,  John  S.  Davies  a’r 
Parch.  Benjamin  D.  Davies.  Ymffurflodd  y pwyllgcr,  gan 
ethol  Dr.  Roberts  yn  Llywydd,  y Parch.  B.  Davies  yn  Ys- 
grifenydd.  a Mr.  Hugh  L.  Davies  yn  Drysorydd,  a phender- 
fynwyd  fcd  pob  arian  i ddyfod  i law  yr  Ysgrifenydd,  ac  iddo 
yntau  eu  trcsglwyddo  i law  y Trysorydd.  Derbyniwyd  cyf- 
'ran  o arian  ar  y pryd  gan  y Parchn.  Dr.  Roberts,  Dr.  Da- 
vies,  Ed.  J.  Hughes  a B.  D.  Davies,  ac  anogwyd  y pwyllgor 
i weithio  yn  ddiced,  a chwyddo  y gronfa.  Ond  nid  yw  yn 
ymddangos  fcd  y pwyllgor  wedi  gweithio,  neu  ynte,  nad 
oedd  eu  hymdrechion  yn  llwyddiant.  Yn  1873,  yn  Shenan- 
doah.  nodwyd  pwyllgor  o ddau — Mri.  John  Lucas  a James 
R.  James — i dynu  cynllun  o gronfa  at  gynal  hen  weinidog- 
ion,  yn  ol  cynllun  y Gymanfa  Gyffredinol.  Yn  1S74,  yn 


Y GIMANFA  DALAETHOL. 


131 


Wilkesbarre,  penderfynwyd  fod  y Parchn.  J.  E.  Bavies,  D. 
D.,  M.  A.  Ellis,  a Thos  J.  Phillips  i weithredu  fel  pwyllgor 
er  cael  allan  gynllun  i’r  Pwyllgor  C'yffredinol.  Yn  Ply- 
month,  1876,  rhoddwyd  mantais  i aelodau  newyddion  i ym- 
uno,  ac  i dderbyn  arian.  Ond  ymddengys  nad  oedd  llwydd- 
iant  ar  y symudiad  o gwbl.  Yn  Nghymanfa  Taylor,  1880, 
penderfynwyd  fel  y canlyn:  “Yn  ngwyneb  methiant  y mud- 
iad,  awdurdodwyd  y Trysorydd  i ddychwe-Iyd  yr  arian  sydd 
yn  ei  law  at  y gronfa  i’r  cyfranwyr.’’  Yn  Nghymanfa  Slat- 
ington,  1883,  da.eth  y mater  i sylw  drachefn,  fel  cenadwri 
oddiwrth  y Gymanfa  Gyffredinol  i wneyd  sylw  ar  “Drysor- 
fa  gweinidO'gion  hen  a methedig,”  ond  gadawyd  y mater 
ar  y bwrdd,  ac  yno  mae  eto. 

Nid  ydym  yn  gwybod  fod  un  Gymanfa  heblaw  Wisconsin 
wedi  gweithredu  dim  gyda’r  achos  hwn.  Yno  mae  Cronfa 
mewn  sefyllfa  Iwyddianus,  a gweddwon  rhal  o’r  gweinidog- 
ion  ymadawedig  yn  derbyn  cymorth  oddiwrthi.  Nid  oes  un 
achos  yn  fwy  teilwng  o gefnogaeth  yr  egiwysi,  ac  yn  dal 
cysylltiad  mor  agos  a’u  Uwyddiant,  na  gwneyd  darpariaeth 
i leddfu  ychydig  ar  ofìdiau  henaint  y rhai  sydd  wedi  eu 
gwasanaethu  yn  ffyddlawn  ar  hyd  eu  hoes. 

XII. — Y Brodyr  aDderbyniwyd  ynAelodaü  o’eGymanfa. 

Y pryd  hwn  yr  oedd  hyny  yn  cael  ei  wneyd  trwy  arhol- 
iad  cyffelyb  ag  a wneir  yn  awr  yn  y Cyfarfod  Dosbarth. 

1859 —  Yn  Nghymanfa  Mai,  yn  St.  Clair,  arholwyd  y brawd 
John  Moses,  Olyphant,  am  ei  broflad  a’i  egwyddorion,  gan  y 
Parchn.  Thomas  Williams,  Slatington,  a Thomas  R.  Jones, 
Pittston,  a derbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Gymanfa. 

1860 —  Yn  Nghymanfa  Pittston  derbyniwyd  y brawd  Eben- 
ezer  S.  Jones,  Slatington,  i undeb  a’r  Gymanfa. 

1862 — Yn  Nghymanfa  Slatington,  fel  cynygiad  o’r  Cyfar- 
fod  Dosbarth  Deheuol,  mae  y brawd  M.  A.  E.llis,  Slate  Hill, 
yn  cael  ei  dderbyn  yn  aelod  o’r  Gymanfa. 

1864 —  Yn  Nghymanfa  Danville,y  brawd  E.  D.  Humphreys, 
West  Bangor. 

1865 —  Yn  Nghymanfa  St.  Clair  y brodyr  William  Har- 
rison,  Columbia,  a William  J.  Lewis,  Willîesbarre. 


132 


HANES  CÎMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


1867 —  Yn  Nghymanfa  Minersyille,  y broclyr  Benjamin  D. 
Davies,  St.  Cîair,  a William  R.  Thomas,  Mahanoy  City. 

1868 —  Yn  Nghymanfa  Pittston  derbyniwyd  y brav/d  Lewis 
S.  Jones  yn  aelod  o’r  Gymanfa. 

1870 — Yn  St.  Clair,  y brawd  EL  C'.  Evans,  Shenandoah. 
1873 — Yn  Nghymanfa  Shenandoah,  y brodyr  John  R.  R. 
Jones,  Slatington;  W.  D.  Jenhins,  Wilhesbarre;  W.  E. 
Morgan,  Gibsonburg;  Ebenezer  Evans,  Pottsville;  a John 
R.  Jones,  Shenandoah. 

1878 — Yn  Nghymanía  Pottsville,  y brawd  Joün  L.  Anwyl, 
Minersville. 

XIII.  — Ordeiniadau. 

) 1859 — Mai  21-23,  yn  St.  Clair,  y Parch.  John  Adams, 
Minersville.  Cyflawnwyd  y gwasanaeth  hwn:  Dechreu, 

Parch.  Thomas  R.  Jones,  Pittston;  Natur  Eglwys,  E.  F. 
Jones,  Danville;  Hoii  ei  egwyddorion,  Parch.  W.  Roberts, 

D.  D.,  New  York;  a’r  Cyngor  gan  y Parch.  John  Davies, 
Blakely. 

1860 — Medi  28-30,  yn  Pittston,  Parchn.  Daniel  J.  Morgans, 
Pottsville;  Thos.  J.  Phillips,  Bellevue;  John  Moses,  Oly- 
phant;  Joseph  Rees,  Ca.ttaraugus,  N.  Y.  Darllenwyd  gan  y 
Parch.  John  Davies;  holwyd  eu  hegwyddorion  gan  y Parch. 

E.  F.  Jones;  Natur  Eglwys,  gam  y Parch.  Thos.  R.  Jones; 
a’r  Cyngor  gan  y Parch.  W.  Rowlands,  D.  D. 

1863 — Yn  Nghymanfa  Pottsville,  y brawd  John  R.  Wil- 
liams,  Scrantcn.  Holwyd  ef  am  ei  brofiac!  gan  y Parch. 
Howell  Powell,  Cincinnati;  am  ei  deimlad  gyda  golwg  ar 
bregethu,  gan  Dr.  Rowlands.  Llywyddid  y cyfarfod  ordein- 
io  gan  y Parch.  H.  Powell.  Gwasana.ethwyd  gan  y Parchn. 
John  Moses  trwy  ddarllen  a gweddio;  holwyd  ei  egwyddor- 
ion  gan  E.  J.  Hughes;  Natur  Eglwys,  E.  F.  Jones;  Cyngor, 
J.  Davies,  Blakely. 

1865 — Tachwedd  11,  12,  yn  Pittston,  y Parch.  Wm.  Har- 
rison,  Columbia.  Darllenwyd  y rhanau  arferol  gan  y Parch. 
John  Davies;  yn  tradclodi  ar  Natur  Eglwys,  Parch.  E.  J. 
Hughes;  Holi  ei  egwyddorion,  Dr.  Roberts;  a’r  Cyngor  gan 
y Parch.  J.  E.  Davies,  D.  D. 


Y GTMANFA  DALAETHOL. 


133 


1868 — Yn  Slatingtcn,  Mai  23,  24,  dygwyd  achcs  y brodyr 
B.  D.  Davies,  Sit.  Clair,  a W.  J.  L-ewis  i sylw.  Cnd  yr  oedd 
y eais  am  ordeinio  Mr.  Lewis  wedi  dyfod  o’r  egìwys,  yn  Ile 
trwy  y Cyfarfod  Dosbarth,  ac  anfonwyd  ei  fater  ef  yn  oi 
i’r  egiwys  er  mwyn  ei  gyflwyno  yn  rheolaidd  trwy  y Cyfar- 
fod  Dosbarth.  Yn  y Gymanfa  hon  penderfynwyd  gwaeyd 
newidiad  ar  y drefn  o arholi,  a,c  fod  y brodyr  a ordeinir  i 
fymed  dan  arholiad  neillduol  ar  bwnc  penodedig.  Nodwyd 
ar  y Parch.  E,  F.  Jones  a’r  brawd  E.  Evans,  Cyrnru  New- 
ydd,  i’w  harholi  ar  “y  gyfatebiaeth  rhwng  dyfcdiad  mar- 
wolaeth  trwy  Adda,  a bywyd  trwy  Grist,”  seiliedig  ar  Rhuf. 
5:  12-21,  ac  ordeiniwyd  y ddau  frawd  yn  Minersville  Hyd- 
're£  9,  10,  1868 — y Parchn.  E,  F.  Jones  i draethu  ar  Natur 
Eglwys;  M.  A.  Ellis  i holi  eu  hegwyddorion;  John  L.  Jeff- 
reys  i *roddi  y Cyngor;  a Joseph  E.  Davies,  D,  D.,  i ddyr- 
chafu  yr  urdd  weddi.  Yn  y Gymanfa  hon  bu  sylw  ar  achos 
y brawd  W.  Matthews,  a phenodwyd  maes  llafur  iddo  er- 
byn  y Gymanfa  nesaf,  “Y  cysondeb  rhwng  cynawnhad  trwy 
ffydd  gan  Paul,  a chyfìawnhad  trwy  weitnredoedd  gan 
Iago,”  y Parchn.  J.  L.  Jeffreys,  M.  A.  E'llis,  Thos.  J.  Phil- 
lips,  a dau  frawd  o blith  y diaconiaid  a bencdir  gan  y Cyf- 
arfod  Dosbarth  i’w  arholi.  Ordeiniwyd  ef  yn  Nghymanfa 
St.  C'lair,  Mai  13-16,  1S70.  Traethwyd  ar  Natur  Eglwys  gan 
y Parch.  M.  A.  Ellis;  holwyd  ei  egwyddorion  gan  y Parch. 
E.  F.  Jones;  a rhcddwyd  y Cyngor  gan  Dr.  Roberts,  ac 
offrymwyd  yr  urdd  weddi  gan  y Parch.  Jchn  Owen,  Ty’n 
Liwyn,  G.  C. 

1877 —  Mai  18-20,  yn  Shenandcah,  neillduwyd  y brawd  W. 
H.  Williams,  Wilkesbarre.  Holwyd  ef  o’r  Cyffes  Ffydd 
gan  Dr.  Roberts.  Yr  araeth  ar  Natur  Eglwys,  y Parch.  E. 
J.  Hug.hes;  a’r  Cyngor  gan  y Parch.  R.  H.  Evans. 

1878 —  Ebrill  26-28,  ordeiniwyd  y brodyr  W.  E.  Morgans, 
Warrion  Run,  ac  E.  C.  Evans,  Shenandoah.  Y pwyllgor 
arholiadol  oedd  y Parchn.  R.  H.  Evans,  E.  J.  Hughes  a Mr. 
John  Lucas.  Cyfìawnwyd  y gwasanaeth  gan  y Parchn. 

Thos.  B.  Thcmas  yn  dechreu;  E„  J.  Hughes  yn  gofyn  y 
cwestiynau;  W.  H.  Williams  yn  traethu  ar  Natur  Eglwys; 
ac  R.  H.  Evans  yn  traddodi  y Cyngor. 


134 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


1879 — Wilkesbarre,  Hydref  24-26,  y Parch.  W.  D.  Jenkins. 
Y pwyllgor  arholialol,  y Parchn.  W.  H.  Williams  ac  E.  J. 
Hugh.es,  a Mr.  John  M.  Jones.  Dechreuwyd  y cyfarfod  gan 
y Parch.  W.  A.  Jones,  Utica;  holwyd  y ewestiynau  arferol 
gan  y Parch.  W.  H.  Williams;  darllenwyd  papyr  ar  Natur 
Eglwys  gan  y Parch.  Thcs.  B.  Thomas;  a’r  Cyngor  gan  y 
Parch.  J.  E'.  D:avies. 

1883 — Yn  C'arbondale,  Mai  25-27,  y brawd  John  R.  Jones, 
Taylor.  Yr  arholwyr  oedd  y Parchn.  W.  E.  Morgans,  Wil- 
liam  D.  Jenkins  a Mr.  Daniel  D'.  Roderick.  Dechreuwyd  y 
cyfarfod  gan  y Parch.  Joseph  Rees,  a holwyü  y cwestiynau 
gan  y Parch.  Morris  Roberts,  Pwllheli;  Natur  Eglwys  gan 
y Parch.  W.  H.  Williams;  a’r  Cyngo*r  gan  y Pareh.  James 
Jarret.  Yr  o-eddid  hefyd  wedi  bwriadu  ordeinio-  y brawd 
J.  R.  R.  Jones,  Slatington,  yr  un  pryd,  ond  barnodd  yn 
ddoeth  i beidiO'  sefyll  arholiad  y pryd  hwnw. 

1883 — Yn  Slatington,  Hydref  19-21,  neillduwyd  y brodyr 
R.  S.  Thomas  ac  E.  W.  Jones.  Pwyllgor  arholiad  Mr. 
Thomas  oedd  y Parchn.  W.  E.  Morgans,  W.  H.  Williams  a 
Mr.  Jo-hn  S.  Davies.  Ordeiniwyd  Mr.  Jones  ar  sail  certi- 
ficate  o’r  Hen  Wlad.  Gwasanaethwyd  yn  yr  ordeiniad  hwn 
trwy  holi  y Cwestiynau  gan  y Parch.  W.  E.  Morgans;  Natur 
E’glwys,  gan  y Parch.  R.  F.  Jones;  a’r  Cyngor  gan  y Parch. 
Edward  J.  Hughes. 

1886 — Yn  Wilkesbarre,  Mai  8,  9,  ordeiniwyd  y brawd 
Hugh  Hughes,  Ashley.  Pwyllgor  yr  arholiad  oedd  y 
Parchn.  J.  T.  Morris,  Thos.  J.  Phillips  a Mr.  Lewis  D.  Wil- 
liams.  Dechreuwyd  gan  y Parch.  W.  H.  Williams,  a hol- 
wyd  y Cwestiynau  gan  y Parch.  E.  W.  Jones.  Traethwyd 
ar  Natur  Eglwys  gan  y Parch.  W.  E,  Morgans,  a rhoddwyd 
y Cyngor  gan  y Parch.  Thos.  J.  Phillips,  a’r  urdd  weddi 
gan  Dr.  Roberts. 

1886 — Hydref  16,  17,  yn  Shenandoah,  y brawd  J.  E.  Har- 
ris,  West  Bangor.  Y pwyllgor  arholiadoi  oedd  y Parchn. 
R.  S.  Thomas,  W.  E.  Morgan  a Mr.  D.  Williams,  Pottsville. 
Holwyd  y Cwestiynau  ga.n  y Parch.  Hugh  Davies;  traeth- 
wyd  ar  Natur  Eglwys  gan  y Parch.  W.  D.  Jenlíins;  rhodd- 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


135 


wyd  y Cyngor  gan  y Parch.  R.  S.  Thomas;  a’r  urdd  weddi 
gan  y Parch.  James  Donne. 

1888 —  Yn  Bellevue,  Mai  18-20,  ordeiniwycl  y brodyr  John 
Isaac  Hughes,  Olyphant,  ac  R.  E.  Williams,  Bangor.  Y 
pwyllgor  fu  yn  arholi  Mr.  Williams  oedd  y Parchn.  Tliom- 
as  Rohsrts,  W.  H.  Williams,  J.  E.  Harris,  a Mr.  James 
Owen.  Ordeiniwyd  Mr.  Hughes  ar  sail  certìlìcate  o’r  Hen 
Wlad.  Gwasanaethwyd  y tro  hwn,  gan  ddechreu  trwy 
ddarllen  y rhanau  arferol  gan  y Parch.  W.  H.  Williams; 
holi  y cwestiynau  gan  y Parch.  W.  E;.  Morgans;  Natur 
Eglwys  gan  y Parch.  E.  W.  Jones;  a’r  Cyngor  gan  y Parch. 
Thos.  Roberts;  a’r  urdd  weddi  ga.n  Hugh  Davies. 

1889 —  Yn  Ashley,  Mai  17-19,  ordeiniwyd  Jo-hn  J.  Hughes, 
Miners  Mills.  Y pwyllgor  fu  yn  arholi  y brawd  oeddynt  y 
Parchn.  Hugh  Davies,  R.  S.  T'homas,  Hugh  Hug.hes  a Mr. 
Ed.  Foulkes,  Bangor.  Yn  y gwasanaeth  hwn  deehreuodd  y 
Parch.  W.  E.  Morgan;  holwyd  y cwestiynau  o’r  Cyffes 
Ffydd  ga.n  y Parch.  R.  S.  Thomas;  y Parch.  J.  T.  Morris 
oedd  yn  traethu  ar  Natur  Eglwys;  a’r  Cyngor  gan  y Parch. 
H.  Da,vies;  a’r  urdd  weddi  gan  y Parch.  W.  J.  Lewis. 

1S90 — Yn  Plymouth,  Mai  2-4,  ordeiniwyd  Morgan  J.  Mor- 
gans,  Carboodale.  Y pwyllgor  arholiadol  oedd  y Parchn. 
R.  E.  Williams,  J.  T.  Morris,  J.  W.  Morgans,  a Mr.  R.  C. 
Powell,  Hyde  Park.  Cyflawnwyd  y gwasanaetb  y tro  hwn 
trwy  ddechreu  gan  y Parch.  J.  W.  Morgans;  traethu  ar 
Natur  Eglwys  gan  y Parch.  Hugh  Hughes;  Holi  y Cwest- 
iynau  gan  y Parch.  Thos.  Charles  Edwards,  D.  D.,  Aberys- 
twyth;  y C'yngor  gan  y Parch.  W..  E-.  Morgans;  a’r  urdd 
weddi  gan  y Parch.  Williami  Willia.ms,  Buenos  Ayres. 

1894 — Yn  Bellevue,  Mai  17-19,  ordeiniwyd  W.  Jo-nes  Ed- 
wards  ar  sail  ei  certiflcate.  Dechreuwyd  gan  y Parch.  R. 
Jones,  Danielsville.  Traethwyd.  ar  Na-tu-r  Eglwys  gan  y 
Parch.  H.  F.  Williams;  holi  y C’westiynau  gan  y Parch. 
Hugh  Davies;  a rhoddwyd  y Cyngor  gan  y Parch.  John  0. 
Jones. 

1896 — Yn  Slatington,  Hydref  23-25,  ordeiniwyd  y brawd 
John  J.  William-s,  Olyphant.  Y pwyllgor  arholiadol  oedd 


136 


HANES  CYMANFA  DWYREINEARTH  PA. 


y Parchn.  Jolm  O.  Jcnes,  Jchn  T.  Morris,  J.  W.  Morris  a 
Mr.  John  S.  Dayies.  Dechreuwyd  y gwasanaeth  gan  y 
Parch.  R.  E.  Wiiliams;  rhcddwyd  yr  araeth  ar  Natur  Eg- 
lwys  gan  y Parch.  W.  J.  Lewis;  Holwyd  y Cwestiynau  gan 
y Parch.  Hug.h  Hughes;  a rhoddwyd  y Cyngor  gan  y Parch. 
J.  T.  Mcrris;  offrymwyd  yr  urdd  weddi  gan  y Parch.  W. 
R.  Matthews. 

XIV  — Y Brodyr  Dderbyniwyd  i Undeb  y Gymanfa  trwy 
Lythyrau. 

1864 — Yn  Eanville,  y Parch.  D.  Charles  Evans,  o Gymanfa 
New  York. 

1864 — Yn  Scranton,  y Parch.  J.  E.  Davies,  o Gymanfa  Ohio. 
1866 — Yn  Scranton,  y Parch.  J.  L.  Jeffreys,  o Gymanfa  Ohio. 

1868 —  Yn  Pittstcn,  y Parch.  M.  A.  Ellis,  o Gymanfa  Ohic. 

1869 —  Yn  Wilhesbarre,  Parch.  W.  Roberts,  D.  D.,  o Gyman- 

fa  New  York. 

1S70 — Yn  St.  Clair,  Farch  W.  R.  Thomas,  o Gymanfa  Ohio. 

1874 —  Yn  Wilhesbarre,  Parch.  R.  H.  Evans,  o Gymanfa 

Ohio7 

1875 —  Yn  Bangcr,  Parch.  E.  J.  Hughes,  o Gymanfa  New 

York. 

1879 — Yn  Carbondale,  y Parch.  Thos.  B.  Thomas,  o Gyman- 
fa  Ohio. 

1881 — Yn  Scranton,  Parch.  Jos.  Rees,  o Gymanía  Ohio. 

1881 —  Yn  Plymouth,  Parch.  James  Jarret,  o Gymanfa  New 

York. 

1882 —  Yn  WTilkesbarre,  y Parch.  W.  E.  Morgans,  o Gyman- 

fa  New  York. 

1S83 — Yn  Slatington  Parch.  Hugh  Davies,  o Gymanfa  New 
York. 

1883 —  Yr  un  pryd,  Parch.  R.  F.  Jones,  o Gymanfa  Minne- 

sota. 

1885 — Yn  Hyde  Park,  Parch.  J.  T.  Morris,  o Gymanfa  WTis- 


consin. 


Y GTMANFA  DALAETHOL. 


137 


1886 —  Yn  Shenandcah,  Farch.  Hug:h  Davies,  o Gymanfa 

Ghio. 

1887 —  Yn  Plymcuth,  Parch.  Thos.  Roberts,  o Gymanfa  Ohio. 

1888 —  Yn  Hyde  Park,  Parch.  J.  W.  Morgans,  o Gymanfa 

Minnesota. 

1889 —  Yn  Ashley,  Parch.  W.  J.  Lewis,  o Gymanfa  y Gor- 

llewin. 

1889 —  Yn  Slatington,  Farch.  Abram  Edmunds,  o Gymanfa 

Ohio. 

1890 —  Yn  West  Bangor,  Parch.  D.  C.  Philnps,  o Gymanfa 

Ohio. 

1891—  Yn  Bangor,  Parch.  J.  Hammond,  o Gymanfa  Wiscon- 

sin. 

1891 — Yr  un  pryd  Parch.  H.  F.  Williams,  o Gymanfa  Nevf 
York. 

1893 — Yn  Wind  Gap,  Parch.  J.  0.  Jones,  o Gymanfa  Wis- 
consin. 

1893 — Yn  Wind  Gap,  Parch.  J.  R.  Evans,  o Gymanfa  New 
York. 

1893 —  Yn  Wind  Gap,  Parch.  R.  R.  Jones,  0'  Gymanfa  Ohio. 

1894 —  Yn  Philadelphia,  Parch.  J.  W.  Morris,  0'  Gymanía 

New  York. 

1894 —  Yr  un  pryd  Parch.  EHis  Roberts,  o Gymanfa  New 

York. 

1895 —  Yn  Beilevue,  Parch.  E..  W.  Jones,  o Gymanfa  New 

York. 

XV,— Brodyr  Dderbyniwyd  yn  Achlysttrol  trwy  Wa- 

HODDIAD  NEU  YMWELLAD. 

Yn  y hlynyddoedd  cyntaf  yr  oedd  undeb  ac  ymweliadau 
rhwng  y Dalaeth  hon  a New  York,  ac  nid  oedd  neb  yn 
dychymygu  am  ymweliadau  o’r  Hen  Wlad.  Ond  yn  y blyn- 
yddoedd  diweddaf  mae  gwyddoniaeth  a chelfyddyd  wedi 
gwella  cyfìeusderau  teithiol,  fel  mae  y pellder  dros  y mor, 
mewn  cydmariaeth,  yn  llawer  llai,  ac  yn  ysbaid  y gyfres 
hon  yr  ydym  yn  cael  y brodyr  yn  gogwyddo  yn  serchog  at 
eu  mam  wlad,  yn  hytrach  na’u  brodyr  yn  y dwyrain  neu  y 
gorllewin. 


138 


HANES  CYMANFA  DWIREINBARTH  PA. 


1860.  Yn  Slate  Hill,  mae  y Parch.  W.  Hughes,  ütica,  yn 
bresenol. 

1860.  Yn  Pittston,  mae  y Parch.  William  Rowlands,  D.  D., 
yn  bresenol,  a hon  oedd  y Gymanfa  olaf  iddo  ef  fod  yn 
bresenol  yn  Pennsylvania.  Clywsom  lawer  o son  am  ei 
bregethau  yn  y Gymanfa  hon  fel  rhai  godidocaf  ei  oes. 

1861.  Yn  Minersville  yr  oedd  y Parcih.  Thomas  Jenhins, 
Utica,  yn  y Gymanfa  hon,  a sylwyd  ar  y priodoldeb  o an- 
fon  gwahoddiad  i’r  Parchn.  John  Phillips,  Bangor,  ac  Owen 
Thomas,  Llundain,  i ddyfod  ar  ymweliad  a’r  wlad  hon. 
Hyd  yr  ydym1  yn  cofio,  dyma  y cynyg  cyntaf  o’r  fath  yn  un 
o’n  Cymanfaoedd.  Wedi  ymidiún  a’r  mater,  penderfynwyd, 
“Yn  ngwyneb  amigylchiadau  presenol  y wlad  mai  annoeth 
'a  fyddai  hyny,  er  ein  bod  yn  awyddus  am  eu  gweled  a'u 
clywed.’’ 

1862.  Yn  Bellevue,  y Parch.  Howell  Powell,  Cineinnati, 
0.  Cafwyd  anerchiad  ganddo  am  yr  hyn  a welodd  ac  a 
glywodd  ar  ei  ymweliad  a Chymru. 

1863.  Yn  Pottsville,  y Parch.  John  Jones,  Rhyd  Bach  (yn 
awr  Emporia).  Cafwyd  anerchiad  ganddo-  ar  ansawdd  yr 
achos  yn  Nghymru,  a nodwyd  y Parchn.  E.  F.  Jones  a 
Thos.  J.  Phillips  i anfon  cyfarchiad  dros  y Gymanfa  at  y 
brodyr  yn  yr  Hen  Wlad. 

1865.  Mae  y Parch.  Thos.  Phillips,  D.  D.,  yn  ymweled  a’r 
wlad  dros  Feibl  Gymdeithas  Llundain,  ac  yn  nglyn  a hyny 
ymwelodd  a’r  Cymanfaoedd  a’r  sefydliadau  Cymreig  yn  dra 
manwl. 

1866.  Mae  Cymanfa  Wisconsin  yn  cael  ar  ei  meddwl  i 
anfon  gwahoddiad  i’r  Parchn.  Owen  Thomas  a John  Phil- 
lips,  ac  anfonwyd  llythyr  i’r  Gymanfa  hon  er  eu  cymell  i 
gydweithredu,  ond  dyma  y penderf yniad : “Oblegid  ein  han- 
allu  i ddwyn  treuliau  a thalu  y brodyr  yn  anrhydeddus,  y 
buasai  yn  well  peidio.” 

1866.  Mae  Cymanfa  Y\test  Bangor  yn  anfon  gwahcddiad 
i'r  Parch.  Wm.  Jones,  Wisconsin,  i dalu  ymweliad  â chylch 
y Gymanfa,  ac  i ddyfod  erbyn  y Gymanfa  ddylynol  yn 
Hyde  Park. 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


139 


1867.  Yn  Minersville,  darlle-nwyd  cred-lythyrau,  a rhodd- 
wyd  derbyniad  cynes  i’r  Parch.  Thomas  Levi,  Ystradg.yn- 
lais.  Yr  un  pryd,  fel  ymwelwyr,  i’r  Parchn.  D.  J.  Lewis, 
Wisconsin,  ac  R.  H.  Evans,  Johnstown. 

1869.  Yn  Pottsville,  Parch.  William  Roberts,  D.  D.,  New 
York. 

1870.  Yn  St.  Clair,  darllenwyd  llythyrau  cymemdwyol,  a 
rhoddwyd  derbyniad  serchog  i’r  Parch.  .John  Owen,  Ty’n 
Llwyn. 

1873.  Yn  Hyde  Park,  estynwyd  gwahoddiad  i’r  Parchn. 
James  Lamb  a Tnos.  Levi  i ddyfod  trwy  gylch  y Gymanfa. 

1874.  Yn  Wilkesbarre,  fel  ymwelwyr,  derbyniwyd  y 
Parchn.  John  Moses,  NiLes;  Owen  Evans,  Cincinnati;  ac  R. 
H.  Evans,  Cölumibus,  Ohio-. 

1874.  Yn  Minersville,  Parch.  W.  C.  Roberts,  D.  D.,  Eliza- 
beth,  N.  J. 

1875.  Yn  Hyde  Paj'k,  Parch.  Thos.  B.  Thomas,  Alliance, 
Ohio. 

1876.  Yn  Slatington,  Parch.  Jobn  Pricihard,  New  York. 

1879.  Yn  Carbondale,  Parch.  Thos.  R.  Jones,  ar  ei  daith 

i Gymru. 

1879.  Yn  Wilkesbarre,  y Parchn.  G.  H.  Humphreys, 
James  Jarret,  William  A.  Jones,  John  Adams  o New  York. 

1880.  Yn  Minersville,  gwahoddwyd  y Parch.  Edmund  Ed- 
munds,  Abertawe,  trwy  gylch  y Gymanfa. 

1880.  Yn  Taylor,  rhoddwyd  derbyniad  cynes  i’r  Parch. 
Rees  Evans,  Camtbria,  ar  ei  ddychweliad  o’r  Presbyterian 
Council  yn  Philadelphia.  Hefyd,  i’r  Parchn.  John  Mcses  a 
Thos.  R.  Jones. 

1881.  Yn  Hyde  Park,  Parch.  Hugh  Davies  o New  York. 

1881.  Yn  Plymouth,  rhoddwyd  derhyniad  serchog  i’r 

Parch.  Thos.  Thomas.  Llanymddyfri,  ar  sail  cred-lythyrau. 

1883.  Yn  Carbondale,  derbyniwyd  y Parch.  Morris  Roh- 
erts,  Pwllheii,  ar  sail  Uythyrau  cymteradwyol. 

1884.  Yn  Bellevue,  trwy  wahoddiad,  y Parch.  H.  P.  How- 
ell,  D.  D1.,  Milwaukee.  Hefyd,  Hugh  Hughes  o Athrofa 
Princeton;  ac  estynwyd  gwa.hoddiad  i’r  Parchn.  Richard 


140 


HANES  CTMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


Hughes,  Iowa;  Richard  Isaac  a Thos.  E.  Hughes,  ar  eu 
dychweliad  o Gymru. 

1885.  Yn  Hyde  Park,  rhoddwyd  derbyniad  croesawgar  i’r 
Parchn.  Rees  Evans,  Llanwrtyd;  David  G.  Jones,  Tonau; 
a W.  Dickens  Lewis,  ar  sail  cred-lythyrau. 

1886.  Yn  Shenandoah,  Parch.  James  Donne,  Llangefni. 

1887.  Yn  Plymcuth,  y Parch.  E'van  Jones,  Caernarfon, 
a’r  Parch.  Thos.  Edwards,  C'wmafon. 

1887.  Yn  Slatingtcn,  darllenwyd  llythyr  o-ddiwrth  y 
Parch.  Dr.  Edwards,  Bala,  yn  egiuro  ei  anallu  i fod  yn 
bresenol,  yn  ol  gwahoddiad  Cymanfa  Shenandoah.  Yr  un 
pryd  rhcddwyd  derbyniad  i’r  Parch.  John  W.  Roberts  a’i 
gyfaill,  Thos.  Hughes,  Mankato,  ar  eu  taith  i Gymru. 

1888.  Yn  Bellevue,  rhoddwyd  derbyniad  i’r  Parch.  Mos- 
tyn  Jones,  Arfon,  ar  sail  ei  lythyrau  cymeradwyol. 

1890.  Yn  Plymouth,  croesawyd  y Parchn.  William  Wil- 
liams,  Buenos  Ayres;  D.  C.  Phillips,  Hugh  F.  Williams  a 
Thos.  C.  Edwards,  D.  D.,  o’r  Bala.  Cafwyd  ganddo  anerch- 
iad  yn  llawn  o emau  doethineb. 

1891.  Yn  Hyde  Park,  y Parchn.  John  Wynne  Jones,  Bal- 
timore;  John  Hammond  a Robert  Williams,  Rome,  N.  Y. 

1892.  Yn  Olyphant,  derbyniwyd  y Parchn.  GrifBth  Ellis, 
Bootle;  ac  Owen  Evans,  Colwyn  Bay. 

1892.  Yn  Slatington,  y Parchn.  William  T.  Williams  (A.), 
a John  W.  Morris,  Yermont. 

1893.  Yn  Wilkesbarre,  Parchn.  John  O.  Jones  o Wiscon- 
sin;  Edward  Lloyd  a John  Williams  o Gymru. 

1893.  Yn  Wind  Gap,  y Parch.  Thos.  R.  Jones  o Wiscon- 
sin. 

1895.  Yn  Plymouth,  y Parch.  W.  Ryle  Davies  o Lundain. 

1895.  Yn  Bangor,  y Parch.  William  Elias  o Gymru. 

1896.  Yn  Wilkesbarre,  y Parchn.  J.  Hughes  Parry,  Utica; 
Thomas  B.  Thomas,  Monroe,  N.  Y. 

XVI. — Ymadawiad  trwy  Lythyratj. 

Yn  yr  un  cyfnod  rhoddwyd  llythyrau  ymadavol  neu  ym- 
weliadol  i’r  brcdyr  canlynol:  * 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


UL 


1860.  Yn  Nghymanfa  Slate  Hill,  rhoddwyd  llythyr  i’r 
Parch.  Joseph  Rees,  Carbondale,  yn  ei  gyflwyno  i Gymanfa 
New  York. 

1862.  Yn  Nghymanfa  Belleyue,  rhoddwyd  llythyr  i’r 
Parch.  Thos.  R.  Jo-nes  yn  ei  gyflwyno  i Gymanfa  New  York. 

1864.  Yn  Danville,  rhoddwyd  llythyrau  ymadawol  i’r 
Parchn.  Eibenezer  T.  Jones  ac  M.  A.  Ellis  i gylch  Cymanfa 
Ohio. 

1865.  Yn  St.  Clair,  awdurdodwyd  yr  Ysgrifenydd  i roi 
llythyr  i’r  Parch.  D.  C.  Eyans,  Danville,  os  byddai  yn  ym- 
adael  ao  yn  dychwelyd  yn  ol  i Gymru. 

1868.  Yn  Nghymanfa  Slatington,  canìatawyd  llythyrau 
i’r  Parchn.  W.  Harrison  a W.  R.  Thomas  i Gymanfa  Ohio, 
ac  E.  D.  Humphreys  i Gymanfa  New  York. 

1871.  Yn  Nghymanfa  Bellevue,  gwnaeth  John  L.  Jeffreys 
sylwadau  am  ei  ymweliad  â Chymru,  a dymunodd  am  lyth- 
yr  yn  ei  gyflwyno  i Gymanfa  Ohio. 

1873.  Yn  Hyde  Park,  rhoddwyd  llythyr  cymeradwyaeth 
i’r  Parch.  Edward  J.  Hughes  yn  ei  gyflwyno  i Gymanfa 
New  York. 

1873.  Yn  Shenandoah,  rhoddwyd  llythyr  i’r  brawd  John 
R.  R.  Jones  i ymweled  a Chymru. 

1874.  Yn  Wilkesbarre,  rhoddwyd  llythyrau  cymeradwyol 
i’r  Parch.  William  Roberts,  Bellevue;  a William  J.  Lawis, 
Plymouth,  i ymweled  a C’hymru. 

1875.  Yn  Bangor,  rhoddwyd  llythyr  ymadawol  i’r  Parch. 
E.  F.  Jones,  West  Bangor,  i Gymanfa  Ohio,  wedi  bod  yn 
aelod  ffyddlawn  o’r  Gymanfa  hon  am  ugain  mlynedd. 

1876.  Yn  Slatington,  rhoddwyd  llythyrau  i’r  Parch.  Ed- 
ward  C.  Evans  o Athrofa  Princeton,  i ymweled  a Chymru, 
ac  i’r  Parchn.  M.  A.  Ellis  ac  R.  Vaughan  Grifnths  yn  eu  cyf- 
iwyno  i Gymanfa  Ohio. 

1877.  Yn  Nghymanfa  Shenandoah,  rhoddwyd  llythyrau 
ymadawol  i’r  Parchn.  W.  Roberts,  D.  D.,  a Benjamin  D.  Da- 
vies,  yn  eu  cyflwyno  i Gymanfa  New  York,  a’r  Parch.  Wil- 
liam  J.  Lewis  yn  ei  gyflwyno  i Gymanfa  Wisconsin.  Yn 
hon  hefyd  rhoddwyd  llythyr  i’r  Parch.  E.  J.  Hughes  i fyn- 
ed  ar  ymweliad  a Chymru. 


HANES  CTMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


142 


1878.  Yn  Pottsville,  rhoddwyd  llythyrau  cymeradwyol  i’r 
Parch.  R.  H.  Evans  er  ei  gyflwyno  i Gymanfa  Wisconsin, 
a'r  Parch.  W.  E.  Morgans,  er  ei  gyflwyno  i Gymanfa  New 
York. 

1880.  Yn  Minersville,  rhoddwyd  Uythyr  gollyngdod  i’r 
Parch.  E.  C.  Evans,  Shenandoah,  i Gymanfa  New  York. 

1881.  Yn  Nghymanfa  Hyde  Park,  mae  y Parch.  W.  D. 
Jenkins  yn  myned  i’r  West  er  mwyn  ei  iechyd,  a phender- 
fynwyd  ei  ollwng  gyda’n  dymuniadau  goreu,  yn  naturiol  ac 
ysbrydol. 

1883.  Yn  Slatington,  caniatawyd  llythyrau  i’r  . Parchn. 
James  Jarret  a Thos.  J.  Phillips  i fyned  ar  ymweliad  -a 
Chymru,  ac  awdurdodwyd  hwy  i’n  cynrychioli  yn  y Cym- 
anfaoedd  y caffont  gyfle  i fod  ynddynt.  Ni  ddychwelodd 
Mr.  Jarret  yn  ei  ol. 

1884.  Yn  Bellevue,  rhoddwyd  Uythyr  i’r  Parch.  John  R. 
Jones  yn  ed  gyflwyno  i Gymanfa  Ohio  fel  brawd  rheolaidd 
yn  y weinidogaeth.  Yr  un  amiser,  rhoddwyd  llythyr  cymer- 
adwyaeth  i’r  Parch.  Joseph  Rees  i fyned  i Gymru,  a’r 
Parch.  W.  E,  Morgans,  os  bydd  yn  penderfynu  myned,  yr 
un  modd. 

1886.  Yn  Wilkesbarre,  rhoddwyd  llythyr  cymeradwyaeth 
i’r  Parch.  J.  T.  Morris  i fyned  ar  ymweliad  a Chymru. 

1887.  Yn  Nghymanfa  Plymouth,  rhoddwyd  llythyrau  cy- 
meradwyaeth  i’r  Parchn.  J.  E.  Harris,  West  Bangor,  a W. 
R.  Matthews,  Olyphant,  i fyned  ar  ymweliad  a C'hymru,  y 
cyntaf  er  mwyn  ei  iechyd,  a datganwyd  cydymdeimlad  y 
Gymanfa  â Mr.  Matthews  wedi  colli  ei  briod. 

1888.  Yn  Hyde  Park,  rhoddwyd  llythyr  i’r  Parch.  John  I. 
Hughes,  yn  ei  gyflwyno  i Gymanfa  Minnesota. 

1889.  Yn  Ashley,  caniatawyd  llythyr  gollyngdod  i’r 
Parch.  Thomas  Roberts  pan  alwai  am  üano.  Hefyd.  i’r 
Parchn.  Tho-s.  J.  Phillips,  J.  E.  Harris  a W.  D.  Jenkins  i 
fyned  ar  ym-weliad  a Chymru. 

1889.  Yn  Slatington.  rhoddwyd  llythyr  cyflwyniad  i’r 
Parch.  J.  E.  Harris  i Gymanfa.  Deheudir  Cymru. 

1892.  Yn  Olyphant,  rhoddwyd  llythyrau  cyflwyniad  i’r 


Y GYMANFA  UALAETHOL. 


143 


Parchn.  R.  F.  Jones  i Gymanfa  Wisconsin;  R.  S.  Thomas  i 
Gymru;  E.  W.  Jones  i Gymanfa  New  York.  Hefyd,  i’r 
Parchn.  W.  H.  Williams,  Hugh  Hughes,  Abram  Edmunds 
a D.  C.  Phillips  i ymweled  a Chymru. 

1893.  Yn  Wilkesb-arre,  rhoddwyd  llythyr  cyflwynia.d  i’r 
Parch.  John  Hammond  i Gymanfa  Ohio. 

1895.  Rhoddwyd  llythyr  cyflwyniad  i’r  Parch.  J.  O.  Jones 
i ymweled  a Chymru.  Yn  Nghymanfa  Plymouth,  rhoddwyd 
gollyngdod  i’r  Parch.  W.  Jones  Edwards  at  y Presbyteriaid. 

1895.  Yn  Bangor,  cyflwynwyd  y Parch.  Ellis  Roberts, 
trwy  lythyr,  i Gymanfa  New  York. 

1896.  Yn  Wilkesbarre,  rhoddwyd  llythyr  cyflwyniad  i’r 
Parch.  R.  E.  Williams  i ymweled  a Chymru,  a’r  Parch.  J. 
W.  Morris,  os  bydd  yn  galw  am  dano. 

XVII. — Achosion  o Ymrafael  a Dysgyelaeth. 

Yn  Nghymanfa  Bellevue,  1859,  bu  sylw  ar  fater  o ang- 
hydfod  rhwng  y brawd  J.  R.  Williams  ac  egiwys  Scranton, 
ac  er  ei  derfynu  mabwysiadwyd  y penclerfyniad,  “Fod  i’r 
eglwys  roddi  llythyr  ymadawol  i Mr.  Williams  a’i  deulu, 
fel  aelodau  eglwysig.’’  Caniateid  hyn  dan  amgylchiadau 
neillduol,  ar  yr  un  pryd  datganwyd  nad  oedd  caniatad  i 
aelod  symud  o un  eglwys  i’r  llall,  oddieithr  ei  fod  yn  sy- 
mud  ei  drigfan,  heb  ganiatad  Cyfarfod  Dosoarth. 

Yn  Nghymanfa  Minersville,  1861,  bu  sylw  manwl  a 
phwyllog.  ar  achcs  y brawd  Thomas  Williams  o Slatington, 
a.  daethpwyd  i’r  penderfyniad  nas  gellid  ei  ystyried  ef  mwy- 
ach  yn  bregethwr  o gwbl:  (a)  Am  y caed  ef  yn  euog  o godi 
terfysg  yn  yr  eglwys  gartref;  (b)  Am  ei  fod  yn  ymyraeth 
a materion  ei  frodyr  yn  eu  hamgylchiadau;  (c)  Am  ei  fod 
yn  gomedd  ufuddhau  i’r  Cyfarfod  Dosbarth;  a diarddelwyd 
ef. 

Yn  Bellevue,  1862,  bu  sylw  ar  achos  o a-nghydfod  rhwng 
yr  eglwys_  hon  a’r  brawd  J.  R.  Williams — ei  fod  wedi  dweyd 
geiriau  na  ddylasai  dan  lywodraeth  cynyrfìad  y fynyd,  ac 
i’r  eg.lwys  dan  lywodraeth  cynyrfiad  cyffelyb  deimlo.  Y 
penderfynia.d  fabwysiadwyd  cedd,  fod  i’r  eglwys  a Mr.  Wil- 


144 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


liams  ystyried  y mater,  ac  ymgymodi,  ac  iddo  gael  rhydd- 
id  i bregethu,  a phenodwyd  dau  frawd  i gario  y genadwri 
hon  i’r  eglwys,  y Parchn.  E.  J.  Hughes  a W.  Roberts,  D. 
D.,  New  York. 

1866.  Yn  West  Bangor,  dygwyd  cwyn  yn  erbyn  brawd  yn 
y weinidogaeth  o’r  Dosbarth  Gogleddol,  ed  fod  yn  cael  ei 
gyhuddo  o dwyll  yn  gysylltiedig  a’i  fasnach.  Am  nad  oedd 
y brawd  yn  bresenol  ni  ellid  trin  yr  achcs.  Rhoddwyd 
awdurdod  i’r  Ysgrifenydd  ei  alw  yn  ol  i’r  wlad,  trwy  lyth- 
,yr,  os  byddai  raid,  fel  y gellid  sym.ud  y gwarth  oddiar  yr 
achos.  Am  fod  brys  yn  angenrheidiol,  ymddiriedwyd  i’r 
Cyfarfod  Dosbarth  drin  yr  achos,  ac  i fod  yn  gyfriföl  i’r 
Gymanfa  am  y modd  mae  yn  defnyddio  yr  hawl.  Tebygol 
fod  y cwynicn  wedi  eu  troi  yn  ol  ar  y cyhuddwr,  ac  i’r 
Cyfarfod  Dosbarth  derfynu  y mater. 

1870.  Yn  Nghymanfa  Plymouth,  cadarnhawyd  gweithred- 
iacìau  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  niarddeliad  y brawd  J.  R. 
Williams,  yr  hwn  oedd  erbyn  hyn  wedi  llithro  i ymarferiad 
a’r  gwlybyroedd  meddwol. 

1876.  Yn  Slatington,  ar  sail  llythyr  oddiwrth  swyddogion 
eglwys  Wilkesbarre,  yn  cyhuddo  y brawd  L.  S.  Jones  ei  fod 
wedi  gwyro  oddiwrth  yr  athrawiaeth  sydd  yn  ol  duwioldeb, 
a phenderfynwyd  yn  unfrydol  ein  bod  yn  ei  ddiarddel  o fod 
yn  bregethwr  i’r  Cyfundeb. 

1884.  Mae  Cymanfa  Slatington  yn  cymeradwyo  gwaith  y 
brawd  J.  R.  R.  Jones  yn  yma,tal  oddiwrth  waith  y weinid- 
ogaeth,  ac  yn  dymuno  arno  barhau  nes  gwneyd  ymchwil- 
iad  pellach  i’r  achos.  Nodwyd  pwyllgor  i wneyd  yr  ym- 
chwiliad — Parch.  E,.  W.  Jones,  W.  D.  Davies  a W.  T.  Owens. 
Yn  Nghymanfa  Hyde  Pa.rk,  1885,  penodwyd  y pwyllgor  î 
barhau,  ac  ychwanegwyd  Mr.  John  R.  Davies,  Minersville, 
atynt.  Dyfarniad  y pwyllgor  oedd:  (a)  Ei  fod  wedi  bod  yn 
euog  o esgeulusdra  ac  annhrefn  masnachol  yn  ei  ymdrafod- 
aeth  a’i  ofynwýr.  (b)  Nad  yw  yn  ymddwyn  yn  addas  o’i 
aelodaeth  eglwysig  yn  nydd  ei  brofedigaeth,  yn  ystod  y 
ddwy  flynedd  ddiweddaf.  (c)  Gobeithiwn  y gwna  adferu  ei 
hun  yn  fua.n,  fel  Cristion,  ac  i amodau  aelodaeth  eglwysigv 


Y GYMANFA  DALAETHOL. 


145 


ond  nis  barnwn  yn  iawn  ei  anog  fel  ymgeisydd  am  y wein- 
idogaeth  o hyn  allan.  Wedi  gwrando  yr  adroddiad,  pender- 
fynwyd  yn  unfrydol  ein  bod  fel  Cymanfa  yn  tori  pob  cys- 
ylLiad  ag  ef  fel  pregethwr;  a bod  yr  Ysgrifenydd  i anfon 
Uythyr  at  eglẅys  Slatington  i hysbysu  hyny. 


10 


PENOD  V. 


Cyfarfod  y Dosbarth  Gogleddol— Ei  Hanes  a’r  Mater- 

ION  Fü  DAN  SYLW  YnDDO— El  WEITHREDIADAÜ 

a’i  Benderfyniadah. 


CaWELSOM  fod  Cymanfa  Minersville,  1846,  wedi  rhanu  ei 
j chylcli  yn  ddau  ddosbarth:  (a)  0 Minersville  i Old 

Mines.  (h)  O Danville  i C'arbondale.  W-edi  hyn  mae'y 
Gymanfa  Gorfforedig  a gynaliwyd  yn  Lehigh  Gap  yn  rhanu 
y cylch  yn  dri  Dcsbarth.  1.  Minersville,  Pottsville  a St. 
Clair,  at  yr  hwn  yr  yehwanegwyd  eglwys  Philadelphia.  2. 
O Danville  i Carbondale.  3.  Summit  Hill.  Tamaqua  a Le- 
high  Gap.  Gwelir  nad  yw  y rhaniad  diweddaf  yn  newid 
dim  ar  derfynau  daearyddol  y Dcsbarth  Gogleddol.  O Dan- 
ville  i Carbondale  ydyw  Dan  a Beersheba  y Dosbarth  hwn 
wedi  bcd  o’r  dechreuad.  ac  felly  y mae  hyd  yr  awr  hon. 
Dyma  yw  y casgliad  oddiwrth  y ccfncdion  ysgrifenedig  yn 
y Uyfr,  ond  mae  yr  adrcddiad  argraffedig  o’r  Gymanfa 
hono  ychydig  yn  wahanol,  yr  hwn  sydd  fel  y ca.nlyn:  “Pen- 
derfynwyd  fod  yr  holl  eglwysi  yn  cael  eu  rhanu  yn  cldau 
Ddosbarth,  1.  Summit  Hill,  Beaver  Meadows,  Hazleton, 
Danville,  Mlnersville,  Pottsville  ac  Allentown  i fod  yn  un 
Dosbarth.  2.  Nanticoke,  Hanover,  Wilkesbarre,  Cymru 
Newydd,  Hyde  Park,  Blakely  a Carbondale  yr  ail  Ddos- 
barth.”  Tybiwn  mai  hwn  yw  yr  adrodiad  cywiraf  gyda 
golwg  ar  Danville,  canys  yn  1869  y derbyniwyd  yr  eglwys 
hono  i undeb  a’r  Dosbarth  hwn.  Eglur  yw  fcd  y Gymanfa 
yn  cadw  arolygiaeth  dros  y Ueoedd  uchod,  ac  mae  yn  arfer 
ei  hawdurdod,  megys  yr  oedd  ganddi  hawl  gyfreithlawn  i 
ranu  y cwbl  yn  ddau  ddosbarth,  er  mantais  i’r  arolygiaeth 
fod  yn  fwy  manwl  a thrwyadl.  Y Gymanfa,  gan  hyny, 
sydd  wedi  creu  a llunio  y Cyfarfcd  Dosbarth,  cnd  mae  yn 
angenrheidiol  mewn  trefn  i’w  gorchymyn  fod  yn  effeithiol. 


OYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


147 


ifod  i’r  eglwysi  o f'ewn  y cylch  gyfarfod  a’u  gilydd  ac  ym- 
gorffori  fel  Dosbarth,  ac  arolygu.  yr  eglwysi  o fewn  y cylch. 

Pa  bryd  y dygwyd  eglwysi  y Dosbarth  hwn  i ffurf  organ- 
yddol,  ac  y dechreuwyd  cynal  cyfarfcdydd  rheolaidd,  nid 
oes  dim  yn  y cofnodion  yn  ein  hysbysu.  G-ellid  casglu  oddi- 
wrth  y cofnodion  ma-i  yn  Carbondale,  Chwefror  9,  10,  1856, 
y cynaliwyd  y cyntaf,  am  yr  hysbysir  gan  y cofnodydd  y 
pen-derfynwyd  fod  llyfr  i gael  ei  brynu  at  was-anaeth  y Cyf- 
arfod,  a’r  brawd  Mr.  John  R.  Williams  i fod  yn  Ysgrifen- 
ydd.  Ond  ma-e  adroddiad  yn  y “Cyfaill”  yn  dangos  fod  Cyf- 
arfod  Dosba-rth  wedi  ei  gynal  yn  âoranton,  Chwefror  5,  6, 
1853;  ac  am  mai  hwn  ydyw  y cyntaf  mae  genym  hanes  am 
dano,  -dodwn  yma  grynodeb  o’i  weithrediadau. 

Nos  S-adwrn  pregethwyd  gan  y Parch.  John  Davies, 
Blakely.  B-oreu  Sabboth  pregethodd  y Parch.  John  Davies. 
Am-  ddau  o’r  gloch  cyfarfod  eglwysig.  Am  chwech  mae  y 
brawd-  Daniel  Scurry  yn  dechreu  yr  oedfa,  a’r  brodyr  John 
R.  Williams  a John  Davies  yn  preg-ethu. 

Penderfynwyd  fod  y Gymanfa  Gorfforedig  i fod  yn  mis 
Mai,  i ddechreu  yn  Dan-ville,  ac  i ddybenu  yn  Carbondale. 
Hefyd,  penderfynwyd  i’r  casgliad  at  ddwyn  traul  y Gyman- 
fa  ga-el  ei  anfon  i Carbondaie,  a dymunid  a.r  i’r  gweinidcg- 
ion  fod  yn  bresenol  yn  y Gymanfa. 

Penderfynwyd  fod  John  Davies  a David  Williams  i fyn- 
ed  i Carbondale  i ddewis  blaenoriaid.  Penderfynwyd  fod  y 
brawd  o Danville  i aros  fel  y m-ae  hyd  y Gymanfa. 

Hefyd,  fod  dymuniad  difrifol  ar  i’r  eglwysi  ofalu  am  y 
plant.  Os  hwn  oedd  y cyntaf,  mae  yn  egiur  m-ai  “dydd  y 
pethau  bychain”  ydoe.dd  yn  ei  bob  peth.  Pa  un  a gynal- 
iwyd  cyfarfodydd  dylynol  i hwn,  hyd  yr  un  y cyfeiriwyd 
ato  uchod,  yn  Carbondale,  1856,  nid  oes  genym  ddim  gwy- 
bodaeth;  ond  hwn  yw  y cyntaf  ar  y cofnodion;  ac  mae  yr 
ail  ar  ei  ol  yn  cael  ei  gynal  yn  Pittston  Ferry,  Medi  2,  1856. 
Yn  hwnw  penderfynwyd  fod  y cyfarfod  yn  rheolaidd  ac 
m-ewn  awdurdod. 

Gelwid  hwn  y pryd  hyny,  “Cyfarfod  Dosbarth  Scranton 
a’r  Cylchoedd,”  a uhair  eglwys — Carbondale,  Scranton  a 


148 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Pittston  Ferry — a ymffurflodd  yn  Gyfarfod  Dosbarth  i 
ddechreu.  Adnabyddir  ef  yn  awr  dan  yr  enw  “Cyfarfod 
Dosbarth  Gogledd  Ddwyrain  Pennsylvania,’’  yn  cyraedd  o 
Carbondale,  ar  hyd  ddyffrynoedd  Lackawanna  a Wyoming, 
gydag  afon  y Susquehanna,  i Danville. 

Dodwn  ger  bron  y darllenydd  yn  bresenol,  amser  corffor- 
iad  a derbyniad  y gwahanol  eglwysi  i undeb  â’r  Cyfarfod 
Dosbarth.  Buasem'  yn  hoffi  gwneyd  hyny  gyda  manyl- 
rwydd,  ond  ni  chaniata  ein  terfynau  i ni  wneyd  hyny. 
Heblaw  hyny,  mae  y cofnodion  yn  ddifîygiol  am  rai  hlyn- 
yddoedd,  a rhai  cyfarfodydd,  naill  ai  heb  eu  cynal,  neu  heb 
eu  cofncdi.  C'arhondale  ydyw  yr  eglwys  hynaf,  nid  yn  unig 
yn  y Dosbarth,  ond  yn  nghylch  y Gymanfa,  wedi  ei  chor- 
ffori  yn  1832;  Cymru  Newydd  yn  1839;  a Blake!y  yn  1848; 
ond  eglwysi  cym-ysg  neu  undebol  oedd  y ddwy  ddiweddaf  y 
pryd  hwnw.  Corfforwyd  eglwys  Harrison,  neu  Scranton, 
gan  Dr.  Rowlanas,  yn  cael  ei  gynorthwyo  gan  Daniel 
Scurry,  o Carbondale,  tua  diwedd  y fiwyddyn  1849.  Gan 
hyny,  Carbondale  a Harrison  oedd  y ddwy  eglwys  gynrych- 
iolid  yn  y cyfarfcd  gynaliwyd  yn  Carbondale  yn  mis  Chwef- 
ror,  1856.  Yn  y cyfarfod  hwnw  mae  un  o ddiaconiaid  Har- 
rison  yn  galw  sylw  at  y rhagolygon  am  achos  yn  Pittston 
Ferry,  a phenodwyd  y brawd  John  R.  Williams  (pregethwr) 
a.  Mri.  Walter  Phillips  ac  Evan  Evans  o Scranion,  a Daniel 
Seurry  o Carbondale  (diaconiaid)  i fyned  yno  i sefydlu  eg- 
lwys.  Gwnae-d  hyny  ar  y 15fed  o Chwefror,  1856.  Bi&llach, 
mae’r  undeh  yn  cynwys  tair  eglwys;  a,  dyma  y cnewyllyn 
dechreuol  o’r  Cyfarfcd  Dosbarth  Gogleddol.  Nid  yw  yn 
beth  tebyg,  fod  eglwysi  Methodistaidd  wedi  eu  corffori  yn 
Hanover,  Nanticoke,  Hazleton  na  Wilkesbarre;  ond  mai 
cynulleidfaoedd  heb  eu  corffori,  neu  eglwysi  undebol  yn 
cynal  cyfarfodydd  a phregethu  achlysurol,  yn  ol  cyfleusdra 
oeddynt.  Bellevue  ydyw  y nesaf  o ran  trefn.  Edrychid  ar 
yr  eglwys  hon  am  ryw  dymor,  fel  parhad  o eglwys  Scran- 
ton,  hyd  nes  ei  derbyn  i undeb  a’r  Dcsbarth  yn  Nghyfarfod 
Pittston,  Chwefror,  1858.  Felly  hefyd  edrychid  ar  yr  eg- 
lwys  yn  Hyde  Park  yn  gangen  o eglwys  Believue,  a bu  y 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


■ddwy  yn  bcdcli  dcn  yr  un  charter  aru  rai  blynyddoedd. 
Yn  Pittston,  Tachwedd,  1865,  penderfynwyd  fel  y canlyn: 
“Fod  ein  cyfeillicn  yn  Hyde  Fark,  cedd  yn  gangen  o eg- 
Iwys  Bellevue,  i gael  ei  hystyried  o hyn  allan  yn  eglwys  ar 
ei  phen  ei  hun,  fel  rhyw  eglwys  arall  yn  y Dosbarth. 

1864.  Yn  Nghyfarfcd  Medi  ncdwyd  y Parch.  Joseph  E. 
Davie,s.  a blaencr,  i fyned  i Wilkesbarre  i gcrffori  eglwys, 
a derbyniwyd  hi  i undeb  a'r  Dosbarth  yn  Nghyfarfcd  mis 
Rhagfyr  canlynol. 

Plym-outh. — Corffcrwyd  yr  eglwys  hon  gan  y Parch.  J. 
E.  Davies  a’r  Parch.  M.  A.  Ellis,  Mehefin  20,  1868,  a derbyn- 
iwyd  hi  i undeb  a’r  Dcsbarth  yn  Carbcndale  y mis  Medi 
canlynol. 

Danville. — Derbyniwyd  yr  eglwys  hcn  trwy  lythyr  o’r 
Cyfarfod  Dosbarth  Deheuol,  yn  Wilkesbarre,  Mehefin  20, 
1869. 

Olyphant. — O Gyfaríod  Mai,  1870,  yr  hwn  cedd  yn  Belle- 
vue,  anfcnwyd  y Parchn.  J.  E.  Davies,  W.  H.  W7illiams  a 
Baniel  Moses  i’r  lle  hwn  i gorffori  eglwys.  Gwnaethant 
hyny  Gorphenaf  3ydd,  a derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r 
Dcsbarth  yn  Carbondale,  mis  Medi  canlynoì. 

Prowidence. — 0 Pittston  Ferry,  Rhagfyr,  1870,  anfonwTd 
y Parch.  M.  A.  Ellis  a Mr.  John  M.  Jcnes  i’r  Ue  hwn.  Ccr- 
ffcrwyd  yr  eglwys  Ionawr  15,  1871,  a derbyniwyd  hi  i un- 
deb,  a’r  Dosbarth  yn  Wilkesbarre  yn  mis  Mawrth. 

Summit  Hill. — Ar  gais  Mr.  John  Beynon,  anfonwyd  y 
Parchn.  J.  E.  Davies  a W.  H.  Williams  o Gyfaríod  Provi- 
dence,  Mehefin.  1872,  i’r  lle  hwn  i sefydlu  eglwys.  Gwnaeth- 
ant  hyny  Gorphenaf  7,  1872,  a rhoddasant  adroddiad  o’u 
gwmith  yn  Nghyfarfod  Medi  yn  Hyde  Park. 

Rushdale. — (Gibsonburg  Jermyn).  Yn  Pittston,  1862,  mae 
y Parchn.  John  Moses  a John  Davies  ym'gwneyd  adroddiad 
eu  bcd,  yn  unol  a chais  blaencrol,  wedi  bcd  yn  y Ue  hwrn 
■yn  corffori  eglwyrs.  Ond  aeth  y cynyg  hwnw  yn  fethiant 
oblegid  amgylehiadau  gweithfaol.  Ond  yn  1872,  m-ae  y 
Parch.  B.  D.  Davies  yn  corffori  eglwys  yno,  a derbyniwyd 
hi  i undeb  a’r  Bcsbarth  yn  Hyde  Park,  Medi,  1872. 


150 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Grand  Tunnel. — Yn  yr  un  cyfarfod  mae  y Parch.  E.  J. 
Hughes  a Mr.  Richard  Roderick  yn  rhoi  adroddiad  eu  bod 
wedi  corffori  eglwys  yn  y Ue  hwn,  a derbyniwyd  yr  ad- 
roddiad,  a’r  eglwys  i undeb  a'r  Dosbarth. 

Blakely. — Yn  Rhagfyr,  1872,  penodwyd  Dr.  Davies  a Mr. 
Thos.  Jenkìns  i fyned  i’r  11©  hwn  i gorffori  yr  eglwys  gym- 
ysg  oedd  yno,  yn  Fethodistaidd.  Yn  Mawrth,  1873,  “Rhydd- 
hawyd  y pwyllgor  hwn,  a nodwyd  y Parch.  B.  D.  Davies  a 
Mr.  Thos.  L.  Jones  yn  eu  lle,  ond  aeth  yr  ymgais  hwn  yn 
fethiant  hefyd.  Wedi  hyny  penodwyd  y Parch.  William 
Matthews  a Mr.  William  Marsden,  ac  yn  Bellevue,  Rhagfyr 
21,  1877,  mae  y pwyllgor  hwn  yn  hysbysu  eu  bod  wedi  cwbl- 
hau  y gorchwyl,  a derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Dos- 
barth. 

Bangor,  Northampton. — Mawrth  22,  1873,  gan  y Parch.  .J. 
E.  Davies  a Mr.  David  Williams,  Plymouth,  a derbyniwyd 
hi  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Carbondale,  Mehefln  canlynol. 

Warrior  Run. — Cörfforwyd  yr  eglwys  hon  hefyd  gan  y 
Pareh.  J.  E.  Davies  a Mr.  Richa.rd  Roderick,  a derbyniwyd 
hi  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Plym.outh,  Hydref  12,  1873. 

Moosic. — Sefydlwyd  yr  eglwys  hon  gan  y Parch.  Thos.  J. 
Phillips,  Hydref  12,  1873,  a derbyniwyd  hi  i undeb  a’r  Dos- 
barth  yn  Plymouth  y Rhagfyr  canlynol. 

Nanticoke. — Gwnaed  ymg.ais  i gorffori  eglwys  yn  y lle 
hwn  i ddechreu,  mewn  undeb  â Grand  Tunnel,  gan  y Parch. 
William-  Matthews,  yn  1874,  ond  aeth  y cynyg  yn  fethiant. 
Yn  1875,  mae  y Parch.  W.  J.  Lewis  a Mr.  Jenkin  Lewis  yn 
corffori  eglwys  yno,  ac  a.eth  ho-no  i’r  dim  hefyd.  Yn  1883 
mae  y Pa.rc-h.  James  Jarret  a Mr.  James  Morgans,  Ply- 
mouth,  yn  ca.el  eui  hanion  yno  eto  i sefydlu  eglwys.  a der- 
hyniwyd  hi  i undeb  a’r  Dosbarth,  Medi,  1884. 

Tayloiwille. — Cbrfforwyd  yr  eglwys  yn  y lle  hwn  gan  y 
Parch.  R.  H.  Eivans  a Mr.  W.  D.  Davies,  Hyde  Park,  a der- 
byniwyd  hi  i undeb  a’r  Dosharth  yn  Moosic,  Mawrth,  1876. 

Ashley. — Gan  y Parch.  Thos.  J.  Phillips  a Mr.  Lewis  D. 
Williams,  Plymouth,  a derbyniwyd  hi  i undeb  a’r  Dosbarth 
yn  Rhagfyr,  1883. 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


151 


Miners  îdills. — Yn  Wilkesbarre,  Mehefin,  1886,  nodwyd 
Mri.  J.  T.  Grifflths,  David  Roberts,  a’r  Parch.  Thos.  J.  Phil- 
lips  yn  bwyllgor  i ystyried  amgylchiadau  y lle.  Yn  mis 
Rhagfyr  hysbyswyd  fod  eglwys  wedi  ei  sefydlu  yno,  a der- 
byniwyd  hi  i undeb  a’r  Dosbarth. 

Sugar  Notch. — Y Parch.  Hugh  Davies  a Mr.  John  T.  Grif- 
fiths  aníonwyd  i’r  lle  hwn,  a derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb 
a’r  Dosbarth,  Medi,  1886. 

Rolling  Mill  Hill. — Derbyniwyd  yr  eglwys  hon  i undeb 
a’r  Dosbarth  Mehefin,  1886,  yn  Wilkesbarre. 

Edwardsdale. — Yn  Sugar  Notch,  Rhagfyr,  1888,  penodwyd 
y Parch.  W.  H.  Williams  a Mr.  Lewis  S.  Jones  i sefydlu  eg- 
Iwys  yn  y Ue  hwn,  a derbyniwyd  hi  i undeb-  a’r  Dosbarth 
yn  Nanticoke,  Mawrth,  1889. 

Avoca. — Gan  y Parch.  Hugh  Hughes  a Mr.  Evan  L. 
E.vans,  Moosic,  derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Dosbarth, 
Medi,  1890. 

Buttonwood. — Gan  y Parch.  R.  E.  Williams  a Mr.  Thos. 
R.  Evans,  Plymouth,  a derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r 
Dosbarth,  Rhagfyr,  1894. 

!Cymru  Newydd. — Dylasai  sylw  ar  y lle  hwn  fod  yn  ei  le 
priodol  o ran  amser.  Eglwys  gymysg  oedd  yno  o’r  flwydd- 
yn  1839  hydl  1869,  pan  ymadawodd  yr  Annibynwyr  i fod  yn 
eglwys  ar  eu  penau  eu  hunain,  ac  arosodd  y Methodistiaid 
yn  eu  cartref,  fel  o’r  blaen.  Yn  Medi,  1869,  yr  oedd  y Cyf- 
arfod  Dosbarth  yno,  a dyna  y pryd,  mae  yn  debyg,  y der- 
byniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Dosbarth,  er  na  ddywedir 
hyny  mewn  geiriau  pendant. 

Dyma  yr  oll  o’r  eglwysi  sydd  wedi  eu  corffori  o dan 
nawdd  y Cyfarfod  Dosbarth  hwn,  o’r  dechreu  cyntaf  hyd  yn 
bresenol. 

Wedi  corffori  yr  eglwysi,  yr  ydym  mewn  ma.ntais  i ed- 
ryeh  ar  weithrediadau  y Cyfarfod  Dosbarth  fu  yn  rheol- 
eiddio  eu  bywyd,  yn  dufewnol  ac  allanol. 

I.— Achosioy  ein  Haddoldai. 

Yn  nglyn  a’r  mater  hwn,  mae  yn  eglur  fod  y Cyfarfod 
Dosbarth  Gogleddol,  o’r  cyntaf,  wedi  gweithredu  gyda 


152  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

ffyddlondeb  teyrngarol  i egwyddorion  ac  arferion  y Cyfun- 
deb.  Egwyddor  sylfaenol  Methodistiaeth  ydyw,  fod  y Gy- 
manfa  a’r  Cyfarfcd  Dcsbarth,  fel  ein  llysoedd  eglwysig,  yn 
meddu  awdurdod  i arolygu  holl  amgylchiadau  yr  eglwysi 
yn  dufewnol  ac  ailanol,  ac  eiddo  pob  eglwys  i fod  at  was- 
anaeth  y C’yfundeb.  Y dydd-yr  ymwrthodwn  a’r  egwyddcr 
hon,  peidiwn  a bod  yn  Fethodistiaid  yr  un  pryd.  Nid  oes 
un  egwyddor  ag  maie  y tadau  fu  yn  sylfaenu  yr  achos  ac  yn 
adeiladu  yr  eglwysi  yn  y wlad  hon,  wedi  gwneyd  mwy  dros- 
ti,  nac  un  mater  wedi  cael  mwy  o sylw  yn  ein  Cymanfa- 
oedd,  na  chael  rhyw  gynllun  i ddiogelu  meddianau  eglwys- 
ig  yn  eiddo  i’r  Cyfundeb.  Yr  hyn  sydd  yn  ddirgelwch  i ni 
ydyw  eu  bod  mor  aflwyddianus  yn  cyraedd  yr  amcan.  Am 
y deng  mlynedd  cyntaf  o hanes  yr  enwad  yn  y Dalaeth 
hon,  yr  cedd  y Gymanfa  yn  arolygu  pob  achcs  mewn  cys- 
ylltiad  ag  adeiladu  capelau,  ond  wedi  corffori  y Cyfarfod 
Dosbarth  mae  y gwaith  hwn  yn  disgyn  yn  naturiol  i’Mr 
o-fal;  a'i  fod  wedi  arolygu  pob  peth  sydd  yn  dal  cysylltiad 
â llwyddiant  yr  eglwysi  yn  y cyfeiriad  hwn,  mewn  ffydd- 
londeb  teyrngarol  i’r  Cÿfnndeb,  sydd  tu  hwnt  i ddadl,  fel 
y cawn  weled. 

Yn  Pittston,  Mai,  1&57,  yr  ail  flwyddyn  ar  ol  dechreu 
Cÿfarfod  Dosbarth,  mae  yn  ymgymeryd  a phenodi  ymddir- 
iedolwyr  (trustees)  ar  gapel  Bellevue — Mri.  Walter  Phil- 
lips.  Thos.  Jenkins,  John  Griflìths,  John  W.  Morris  a J.  R. 
Williams.  Yn  yr  un  cyfarfod  sylwyd  fod  yn  angenrheidiol 
cael  lle  i gadw  deeds  y capelau. 

Yn  y cyfarfcd  a gynaliwyd  yn  Bellevue.  1858,  penodwyd 
Mr.  John  R.  Williams  i wneyd  ymchwiliad  am  gynllun  i 
sicrhau  gweithredoedd  y capelau  yn  eiddo  i’r  Cyfundeb.  Yn 
Nghyfarfod  Pittston,  1859,  penodwyd  y Parch.  John  Moses 
a Mri.  EVan  Evans  a Thos.  Leyshon  yn  bwyllgor  i ymwel- 
ed  ag  eglwys  Scranton,  er  eu  cynorthwyo  yn  y drafferth 
maent  ynddi  gyda’r  capel.  Yn  y cyfarfod  a gynaliwyd  yno 
Ionawr,  1860.  barnwyd  y buasai  yn  well  er  lles  yr  achos  i 
symud  y capel  i’r  dref. 

Yn  Carbondale,  1860,  anogwyd  yr  eglwysi  i fynu  brein- 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  153 


leni  (charters)  a.r  eu  capeîydd  mor  fuan  ag  y medront.  Fod 
y brodyr  yn  ymdeimlo'  a’r  pwysigrwydd  c gael  ein  capelau 
yn  feddiant  cyfreithiol,  sydd  eglur  o-ddiwrth  a ganlyn:  Yn 
Nghyfarfcd  Cymru  Newydd,  Hydref,  1871,  bu  sylw  ar  yr 
angenrheidrwydd  am  gael  trefn,  yn  unol  a'r  gyfraith,  i 
sicrhau  ein.  ha.ddolda.i  yn  feddiant  i’r  Cyfundeb.  Diwedd  yr 
ymdriniaeth  y pryd  hwnw  cedd  cyflwyno-  y mater  i’r  eg- 
lwysi  i gymeryd  pleidlais  arno,  a,  gorchymyn  i’r  Ysgrifen- 
ydd  anfon  llythyr  i bob  eglwys  0 f'ewn  cylch  y Dcsbarth, 
fel  y galler  cael  eu  llais  yn  y Cyfarfcd  dylynol.  Yn  hwnw 
gadawyd  y ma.ter  ar  y bwrdd,  am  nad  cedd  pleldlais  yr  eg- 
lwysi  wedi  dyfod  i mewn;  ac  anogwyd  yr  Ysgrifenydd  i an- 
fon  atynt  drachefn. 

Yn  Danvilie,  1872,  galwyd  am  y pleidleisiau,  a chafwyd 
'fod  arnryw  yn  anaddfed  i hleidleisio,  o ddiffyg  goleuni 
mwy  ar  y rnater.  Ancgwyd  golygyddion  y “Cyfaill”  i roddi 
eglurhad  arno,  er  mantais  i’r  eglwysi  fod  yn  fwy  unfrydol. 
Yn  gymaint  ag  fod  y mater  eisoes  dan  sylw  y Gymanfa,  ni 
•wnaed  dim  yn  mhellach  o fewn  cylch  y Dcsbarth,  a gad- 
awyd  iddO'  sefyll  hyd  y fiwyddyn  1886. 

Yn  Nghyfarfod  Nanticohe,  1886,  galwyd  sylw  drachefn  at 
yr  angenrheidrwydd  o gael  breinlen  (charier)  i’r  Trefnydcl- 
ion  Calfinaidd  yn  Pennsylvaina.  Nodwyd  y Parchn.  Rich- 
ard  F.  Jones,  William  E.  Morgans,  Thomas  Roberts,  Mri. 
James  B.  Davies  a John  T.  Griífiths  yn  bwyllgor  ar  y mater. 

Yn  Providence,  1889,  penodwyd  ymwelwyr  i fyned  trwy 
yr  eglwysi  i egluro  natur  charter  cyflredinol  i’r  enwad — y 
Parch.  W.  H.  Williams  a Mr.  Ja.mes  B.  Davies  0 Miners 
Mills  i Da.nville;  a’r  Parch.  Thos.  Roberts  a Mr.  W.  D.  Da- 
vies  0 Moosic  i Carbondale.  Yn  Cymru  Newydd,  1889,  caf- 
wyd  fod  mwyafrif  pleidleisiau  yr  eglwysi  yn  y Dosbarth  yn 
ffafriol  i gael  breinlen  gyffreainol  i’r  enwad.  Penderfyn- 
wyd  fod  copi  o’r  freinlen  i gael  ei  hargraffu  a’i  dwyn  i sylw 
yr  eglwysi  cyn  gwneyd  dim  mewn  ffordd  o benderfyniad  yn 
mhellach  ar  y mater. 

Yn  1892,  yn  Nghyfarfod  Providence,  penderfynwyd  fod 
deed  capel  Cymru  Newydd  yn  cael  ei  throsglwyddo  i’r  eg- 


154 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


lwys,  a bod  yr  eglwys  i sicrhau  breinlen  yn  ddioed.  Ceir 
yr  un  anogaetb  yn  cael  ei  badnewyddu  yn  ddiweddaracb 
eto. 

Gwelir  oddiwrtb  byn  fod  y Cyfarfod  Dosbartb  wedi 
gweitbredu  gyda  ffyddlondeb  teyrngaroi  i egwyddorion  ac 
arferion  yr  enwad  o’r  cycbwyn  eyntaf.  Pa  betb  bynag  a 
ddywedir  am  ei  wedd  gyfreitbiol,  nid  oes  dadl  i fod  ar  ei 
wedd  foesol,  oblegid  fod  yr  eglwysi  wedi  eu  eorffori  dan 
nawdd  ac  awdurdod  y Cyfarfod.  Dodwn  ger  bron  y dar- 
llenydd  grynodeb  byr  o weitbrediadau  y Cyfarfod  gyda  gol- 
wg  ar  fuddianau  yr  enwad. 

1.  — Hyde  Park.  Amlygwyd  cydymdeimlad  y Cyfarfod  a'r 
brodyr  yn  y lle,  oblegid  y dinystr  a wnaed  i’r  adeilad,  a 
nodwyd  pwyllgor  o dri — y Parcbn.  Tbos.  J.  Phillips,  John 
R.  Williams,  a Mr.  L.  S.  Jones — i gynortbwyo'  yr  eglwys  i 
adferu  y golled  oddiar  law  y cwmni.  Hefyd,  i gasglu  trwy 
y Dosbartb  tuag  at  ddwyn  y draul. 

2.  — Blakely.  Yr  oedd  y Parch.  Jobn  Davies  wedi  rboddi 
tir  i adeiladu  y capel  ar  ei  fferm  ef,  ond  bu  farw  cyn 
rboddi  y deed.;  oblegid  byny  cafwyd  eryn  lawer  o draflertb 
cyn  eael  y weitbred  gan  ei  etifeddion.  Nodwyd  y Parcb.  J. 
Davies  a Mr.  Etìward  Jones,  Olypbant,  yn  bwyligor  'ar  yr 
achos  bwn.  Ond  fel  y sylwir  mewn  Ue  arall,  ni  chafwyd  y 
weitbred  nes  i’r  Çyfarfod  roi  careg  ar  fedd  Mr.  Davies. 

3.  — Gyda  golwg  ar  gapel  Scranton.  Cymerodd  y Cyíar- 
fod  Dosbarth  lawer  o drafferth  gyda’r  acbos  bwn  yn  allan- 
ol  cystal  ag  yn  du  fewnol.  O’r  flwydtìyn  1870-  yn  mlaen  bu 
y Parchn.  Dr.  Roberts,  M.  A.  Ellis,  Mri.  J.  T.  GriíBtbs.  Dan- 
iel  -Moses,  John  D.  Pbillips,  Lewis  S.  Jones  ac  eraill  yn 
bwyllgorau  ar  yr  achos,  nes  ei  wertbu  i’r  German  Baptist 
Society  yn  1874. 

4.  — Pittston.  Yr  oedd  rhagolygon  y lle  bwn  yn  addawol 
ar  y cyntaf,  ac  aed  i draul  fawr  i adeiladu  capel,  ac  mewn 
canlyniad,  i draffertbion  gofldus.  Yn  1871  yr  ydym  yn  cael 
fod  y brodyr  Jobn  Jones,  Daniel  Moses  a Lewis  S.  Jones  yn 
bwyllgor  i’w  cynortbwyo.  Yn  1876  cawn  fod  y Parcbn.  Jo- 
sepb  E.  Davies  a B.  D.  Davies,  a Mr.  J.  T.  Griffiths  yn 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


155 


bwyllgor  ar  yr  achos.  Yn  1879  mae  Mri.  J.  P.  Green  a 
Thomas  Davies,  Pittston,  a Joseph  Davies,  Moosic,  yn  cael 
eu  penodi  yn  bwyllgor,  gydag  awdurdod  i werthu  y capel. 

5.  Wilhesbarre. — Yn  Nghyíarfod  Carbondale,  Mehefin, 
1865,  penderfynwyd,  “I’r  eglwys  hon  gael  ei  rhyddid  i ddef- 
nyddio  pob  mantais  a allai  oddiwrth  y Presbyteriaid,  ond 
eu  bod  i ofalu  ami  y deeds  i’r  Trefnyddion  Callìnaidd,  ac 
heb  hyny  na  chaniateir  i bregethwyr  Methodistaidd  breg- 
ethu  iddynt. 

6.  Providence. — Yn  1872,  penodwyd  Dr.  Roberts,  Mri. 
John  M.  Jones  a James  R.  James  yn  bwyllgor  i gydweith- 
redu  â’r  eglwys  hon  i adeiladu  capel.  Sicrhawyd  iddynt 
hefyd  fenthyg  mil  o ddoleri  o arian  capel  Scranton. 

7.  Gibsonburgh. — Yn  1873,  caniatawyd  rhyddid  i’r  eglwys 
hon  adeiladu  capel,  ac  anogwyd  hwy  i gasglu  gartref  i 
ddechreu,  ao  wedi  hyny  cânt  ryddid  y Dosbarth  o Dan  i 
Beersheba. 

8.  Yn  1870,  “Rhoddwyd  anogaeth  i eglwys  Cymru  New- 
ydd  i adeiladu  capel  newydd,  a rhoddwyd  rhyddid  iddynt  i 
ddyfod  trwy  y Dosbarth  i gasglu  at  ddwyn  y draul. 

9.  Olyphant. — Capel  undebol  adeiladwyd  yma  i ddechreu, 
ond  ymadawodd  y Methodistiaid  yn  1870.  Ac,  os  cael  ach- 
os  Methodistaidd,  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  feddwl  am  adeil- 
adu  eto;  ac  mae  Cyfarfod  Dosbarth  Providence  yn  datgan 
cydymdeimlad  â hwynt,  ac  yn  addaw  eu  cynorthwyo.  Bu 
hefyd  yn  gefn  i’r  cyfeillion  mewn  adegau  trafferthus  eraill, 
yn  nglyn  a’r  ddyled. 

10.  Bangor. — Yn  Nghyfarfod  Wilkesbarre,  1873,  pender- 
fynwyd  fod  gweithrediada.u  eglwys  Bangor  gyda  golwg  ar 
adeiladu  capel  yn  cael  eu  cymeradwyo,  a'n  bod  yn  addaw 
rhyddid  iddynt  i gasgiu  trwy  y Dosbarth  pan  fydd  yr  adeg 
yn'  fanteisiol. 

11.  Grand  Tunnel. — Penodwyd  y Parch.  Thos.  J.  Phillips 
a Mr.  David  Williams,  Plymouth,  i gynorthwyo'  y cyfeill- 
ion  i gael  lle  cymwys  i adeiladu,  ac  arolygu  y gwaith. 

12.  Plymouth. — Yn  1873  rhoddwyd  ca.niatad  i’r  eglwys 
hon  i adeiladu  capel,  yr  hyn  a wnaed  y flwyddyn  hono. 


] 56 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Heb  fanylu  ar  yr  cll,  ncdwn  yn  mhellach  weithrediadau  y 
Cyfarfod  gyda  golwg  ar  eglwys  Nanticoke,  yr  hon  sydd  yn 
anfcn  cais  at  y Cyfarfcd  Dosbarth  gynaliwyd  yn  Plymouth, 
1893,  am  lythyr  ymadawiad  i ymuno  a’r  Presbyteriaid,  gan 
fyned  a’i  meddianau  gyda  hi.  Gwrthodwyd  y cais. 

‘ (a)  Yn  gymaint  ag  y byddai  gwaith  y Cyfarfod  yn  can- 
iatau  llythyr  i eglwys  Nanticcke  yn  gymeradwyaeth  i’r  sy- 
mudiad. 

(b)  Nad  ydyw  eglwys  Nanticoke  wedi  cyflwyno  ei  hach- 
os  i’r  Cyfarfod  Dcsbarth,  na.  gofyn  cyngor  na  chyfarwydd- 
yd  yn  ei  symudiadau. 

(c)  Yn  g.ymaint  a.g  nad  yw  yr  eglwys  wedi  ymddwyn  yn 
uno'l  â chyfanscddiad  a rheolau  y Corff,  nac  ychwaith  yn 
gydunol  ag  egwyddorion  a gofynion  breinlen  egiwys  Nanti- 
coke  ei  hun. 

(d)  Yn  gymaint  a bcd  llawer  o arian  y Methcdistiaid 
wedi  ca.el  eu  defnyddio  i adeiladu  dau  gapel  i’r  enwad  yn  y 
lle  hwn,  nis  gall  y Cyfarfcd  ganiatau  llythyr  iddi. 

Mae  y nodiadau  hyn  yn  dangos  fod  y Cyfarfod  Dosbarth 
hwn,  yn  gystal  a’r  Gymanfa,  wedi  gweithredu  yn  unol  a 
chynllun  ac  egwyddor  sylfaenol  Methodistiaeth.  yn  ei  ar- 
olygiaeth  dros  achosion  y capelau. 

Yr  Enwad  sydd  wedi  sefydlu  yr  eglwysi  ac  arolygu  eu  sy- 
mudiadau  a’u  meddianau;  oblegid  hyn.  nid  eiddo  lleol  neu 
bersono'l  ydyw  ein  capelau,  ond  eiddo  yr  enwad.  Mae  hawl 
yr  enwad,  mewn  ystyr  foesol,  i’r  eiddo,  yn  gwaelodi  ar  un- 
deb  yr  eglwysi,  ac  arolygiaeth  y Cyfarfod  Dosbarth  a’r  Gy- 
manfa. 

II. — Rheolau  a PHENDERFYNI.ADAU. 

Mae  pob  corff  cymdeìthasol  yn  ei  gychwyniad  yn  dibynu 
ar  ychydig  reolau  syml,  ac  yn  ychwangeu  atynt  yn  ol  fel  y 
byddo  amgylchiadau  yn  dysgu  a’r  angen  yn  galw.  Ncd- 
weddir  gwareiddiad  uchel  gan  nifer,  manylrwydd,  a llym- 
der  ei  ddeddfau;  ac  mae  cymdeithas  ar  ei  chychwyniad  yn 
amddifaid  o honynt.  Mae  gwaith  y Cyfarfod  Dosbarth  yn 


CYFARFÜD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


157 


gyffelyb  i waith  y Gymanfa,  ond  ei  fod  o íewn  cylch  llai. 
Y brodyr  yn  y weinidcgaeth,  o fewn  y cylch  ar  y pryd, 
cedd  y Parchn.  John  Davies,  Blakely;  Joseph  Rees,  Car- 
bondale;  W.  R.  Matthews,  Olyphant;  W.  Rowlands,  D.  D. ; 
a J.  R.  Willia.ms,  Scranton;  Thos.  J.  Phillips,  Bellevue;  a 
John  Moses,  Olyphant. 

Cychwynodd  y Cyfarfod  hwn,  fel  yr  ymddengys  i ni,  heb 
un  cynllun  blaenorol  p-a  fodd  i weithredu.  Nid  ydym  yn 
gwybod  beth  a’u  cymellodd  i alw  Cyfarfod  yn  awr,  yn  mhen 
10  mlynedd  ar  ol  i’r  Gymanfa  awdurdodi  a nodi  terfyn- 
'nju  y Dcsbarth.  Yn  yr  ail  Gyfarfod,  Awst  2,  3 (yn  ol  y 
“Cyfa.ill”),  yn  Carbondale,  maent  yn  penderfynu  fod  y 
Cyfarfod  yn  rheolaidd  ae  mewn  awdurdod.  Ar  yr  un  pryd 
nad  oedd  g.an  un  Cyfarfcd  hawl  i basio.  dim  oedd  yn  mil- 
wrio  yn  erbyn  llwyddiant  y C'orff  yn  gyffredinol. 

Yn  Scran.ton,  Tachweda  22,  23  (yn  ol  y “Cyfaill”),  pen- 
derfynwyd  i’r  Cyfarfod  gael  ei  gynal  bob  tri  rniis  yn  ddi- 
eithriad. 

Yn  Carbandale,  1857,  penderfynwyd  fod  yr  eglwysi  i 
wneyd  casgLiad  at  gyna.1  Cyfarfod,  trwy  alw  enwau  yr  ael- 
odau,  a.  chasgliad  pob  lle  yn  cael  ei  gofnodi  ar  lyfr  y Dos- 
barth,  yn  nghyd  a.’r  taliadau  auan. 

Gyda’r  ychydig  reolau  cyffredinol  hyn,  mae  y brodyr  yn 
symud  yn  mlaen,  gan  gynal  pedwar  Cyfarfod  yn  y flwydd- 
yn  i arolygu  yr  a.chos  yn  ei  bobpeth,  o fewn  y cylch,  hyd 
fis  Medi,  1866.  Y pryd  hwnw,  yn  Nghyíarfod  Carbondale, 
penderfynwyd  fod  pedwar  Cyfarfod  yn  y flwyddyn  yn  or- 
mod,  ac  ma.i  bob  pedwar  miis  y cymelid  Cyfarfodydd  y Dos- 
barth  o hyny  allan,  ac  i’r  Ysgrifenydd  anfon  llythyr  i bob 
egiwys,  pa  le,  a pha  bryd  y cynelid.  y Cyfarfod,  a bod  yr 
eglwysi  hyny  i a.nfon  yn  brydlon  y mater  a ddewisid  i fod 
dan  sylw  yn  y gyfeillach.  Pelly  o hyn  allan  mae  i fyned  ar 
gylch  ac  yn  ei  dro  i bob  eglwys.  Yn  yr  un  Cyfarfod  pen- 
derfynwyd  mai  y Cyfarfod  Dosbarth  sydd  o hyn  allan  i 
benderfynu  lle  y Gymanfa  yn  y Dosbarth,  ac  na.d  ydyw  i 
fyned  i bob  lle  yn  ei  chylch  fel  o’r  blaen.  Yn  Wilkesbarre, 
1867,  penderfynwyd  diddymu  y rheol  hon,  gan  fod  ang.en 


158 


HANES  CTMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


am  y Cyfarfod  yn  amlach — bob  tri  mis,  a phcb  trydydd 
Sabboth  o bob  trydydd  mis. 

Yn  Nghyfarfod  Plymouth,  Mehefin,  1871,  penodwyd 
pwyllgor  o dri — y Parchn.  W.  J.  Lewis,  Thcs.  .T.  Phillips  a 
Lewis  S.  Jones — i dynu  allan  reolau  i’r  Cyfarfcd  Dosbarth 
i weithredu  wrthynt. 

Yn  Providence,  1874,  darllenwyd  y Llaw-Reolau,  ond: 
dychwelwyd  hwynt  yn  ol  i’r  pwyllgcr  er  eu  diwygio  a’u 
perffeithio,  ac  ychwanegwyd  dau  at  y pwyllgor,  Mr.  John 
T.  Griffiths  a’r  Parch.  Thcs.  J.  Phillips.  Mae  yn  debyg  nad 
oedd  Mr.  Phillips  wedi  gweithredu  gyda’r  pwyllgcr  cyntaf. 
Yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Gibsonburg,  Hydref,  1875, 
derbyniwyd  a mabwysiadwyd  y Llaw-reolau  hyn  ond  un, 
sef,  “Nad  ces  gan  neb  hawl  cddieithr  un  ar  yr  ochr  gad- 
arnhacl  i ail  godi  mater  i sylw  y C'yfarfod,  ac  mewn  trefn  i 
wneyd  hyny  rhaid  iddo  ei  anfon  mewn  ysgrif  i’r  Ysgrifen- 
ydd,  a’i  ddarllen  mewn  tri  o Gyfarfodydd  yn  olynol  cyn  ei 
roddi  i bleidlais.” 

Wrth  y rheolau  hyn  mae  y Cyfarfcd  wedi  gweithredu  ar 
y cyfan  o hyny  hyd  yn  awr.  Cyhceddwyd  hwynt  yn  y 
“Cyfaill”  am  Mawrth,  1875.  Ni  roddwyd  un  cofnodiad  o 
honynt  ar  y llyfr,  ac  maent  yn  rhy  faith  i ninau  eu  dyfynu 
yma. 

Ychwanegir  penderfyniadau  o bryd  i bryd  i gyfarfod  ag 
amgylchiadau  neillduol;  ond  mae  y Llaw-reolau  yn  or- 
ganic  law  y Cyfarfod.  Dodwn  ger  bron  y darllenydd  gryn- 
odeb  o’r  penderfyniadau  hyn  ar  wahanol  faterion: 

(a)  Yn  Bellevue,  Rhagfyr,  1872,  penderfynwyd  fod  i’r 
diaconiaid  perthynol  i’r  Dosbarth  gadw  eyfrifon  cywir  o’r 
holl  arian  a dderbynir  oddiwrth  yr  eglwysi,  yn  nghyd  a’r 
taliadau  allan,  a bcd  trysorfa  ( fumì ) i gael  ei  ffurfio  er 

dwyn  traul  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  ei  holl  ranau,  fel  na 
byddo  pob  traul  bychan  yn  cael  ei  ddwyn  ger  bron  yr  eg- 
lwysi. 

(b)  Cyfarfod  Wilhesbarre,  1873,  fel  penderfyniad  oedd 
wedi  ei  adael  allan  o gofnodion  y Cyfarfod  blaenorol,  “Fod 
gan  swyddogion  eglwysig  hawl  i weinyddu  dysgyblaeth  ar 


CYPARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


159 


unrhyw  aelod  pan  fyddo  wedi  troseddu  yn  amlwg,  yn 
ngwyneb  ‘cyffes  ein  ffydd,’  heb  ofyn  pleidlais  yr  eglwys.” 

(c)  Yn  Plymouth,  Medi,  1877,  penderfynwyd  “Y  priodol- 
deb  o ddileu  y rheol  sydd  yn  gwrthod  hawl  i’r  eglwysi  alw 
rhai  oedd  yn  íìaenoriaid  mewn  eglwysi  yn  flaenorol  heb 
genadau  o'r  Cyfarfod  Dosbarth. 

(d)  Yn  Bellevue,  Rhagfyr,  1897,  penderfynwyd  “Fod 
treuliau  brawd  neu  frodyr  a anfonir  gan  y Cyfarfod  Dos- 
barth  ar  gais  unrhyw  eglwys,  person  neu  bersonau,  i gael 
eu  talu  gan  y person  neu  bersonau  fyddo  yn  galw  am  dan- 
ynt. 

(e)  Yn  Nghyfarfod  Gibsonburg,  Hydref,  1875,  mewn  ateb- 
iad  i ymofyniad,  “Pa  nifer  sydd  yn  angenrheidiol  i wneyd 
gweithrediadau  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  rheolaidd?”  Ateb- 
wyd,  “Nad  oedd  y Cyfarfcd  yn  dibynu  ar  nifer  neillduol 
ond  ar  drefniant  rheolaidd. 

(f)  Yn  1876,  yn  Warrior  Run,  penodwyd  pwyllgor  o bump 

— Mri.  E.  D.  E,vans,  J.  T.  Griffiths,  W.  D.  Davies,  D.  Nich- 
olas  a D.  Thomas  i drefnu  cynllun  pa  fodd  i ranu  arian  y 
Dosbarth,  a dyma  eu  hadroddiad:  “Fod  treuliau  pregeth- 

wyr  a chenadon  i gael  eu  talu  o'r  casgliad,  a'r  eglwys  yn  y 
lle  y cynelir  y Cyfarfcd  i gydnahod  y rhai  a elwir  i breg- 
ethu.”  Mabwysiadwyd  y penderfyniad  yn  Moosic,  1881, 
gyda  hyn  o wahaniaeth,  “Fod  y gweddill  dros  ben  y treul- 
iau  i’w  rhanu  yn  gyfartal  rhwng  y rhai  a elwir  i wasan- 
aethu.” 

Bu  yr  un  mater  o dan  sylw  drachefn  amryw  droion.  Yn 
Nghyfarfod  Hyde  Park,  1878,  mae  pwyllgor  trefniadol  yn 
gwneyd  adroddiad  fel  y canlyn: 

1.  “Pan  fyddo  y Trysorydd  penodedig  yn  absenol,  pen- 
oder  Trysorydd  achlysurol  yn  ei  le>  am  y Cyfarfod  hwnw, 
ac  iddo  ef  gyflwyno'  yr  arian  a ddelo  i law  dros  ben  talu  y 
treuliau  i’r  Trysorydd  Cyffredinol. 

2.  Fod  y Llywydd  i benodi  Ysgrifenydd  Arianol  yn 
mhob  cyfarfcd,  i gydweithredu  a’r  Trysorydd  rheolaidd  neu 
achlysurol,  yn  ol  fel  y byddo  amgylchiadau  yn  galw,  a bod 
Iddynt  gadw  cyfrifon  manwl  o bob  arian  a dderbynir  ac  a 

. . . _ 3^  *En 


160 


HANES  CTMANFA  DWYREINEARTH  PA. 


delir  allan,  a’u  cyflwyno  drosodd  i Ysgrifenydd  y Cyfarfod 
Dosbarth  i’w  rhoddi  ar  lyfr  y Dosbarth. 

3.  Fod  pum’  dolar  i-  gael  eu  cadw  ar  ol  talu  treuliau 
cyffre-dinol  a rheolaidd,  at  ei  dreuiiau  achlysurol.” 

Yn  Nghyfarfodi  Carbondale,  1881,  penderfyn'wyd,  '“Fod 
yr  Ysgiúfenydd  i ymdrechu  cael  gafael  yn  y rheol  yn  nglyn 
a threfnu  arian  y Çyfarfod  Dosbarth,  ac  os  ceir  gafael  yn- 
ddi  ei  bod  i gael  ei  darllen  yn  y Cyfarfod  dylynol.  Wedi  i 
hyn  gael  ei  wneyd,  cyflwynwyd  y mater  i sylw  y blaenor- 
iaid,  i lunio  cynllun  i weithredu  wrtho  yn  y dyfodol,  yr 
hwn  sydd  fel  y canlyn:  “Fod  y gweinidogion  a’T  pregeth- 
wyr  fydd  yn  bresenol,  yn  nghyd  a chenadon  yr  eglwysi,  i 
gael  eu  treuliau,  a’r  gweddill  a ddaw  i law  i gaei  eu  rhanu 
yn  gyfartal  rhwng  y rhai  fydd  yn  cael  eu  galw  i wasan- 
aethu  yn  y moddion  cyhoeddus.” 

Pa  faint  bynag  o drafod  fu  ar  y mater  hwn  wedi  hyn,  hon 
yw  y rheol  ag  mae  swyddogion  y Dosbarth  yn  gweithredu 
wrthi  yn  bresenol. 

(g)  Rheol  gydä  golwg  ar  Adystyriaeth. — Yn  Scranton, 
1868.  wedi  siarad  ar  y mater,  penderfynwyd  “Fod  hawl  gan 
unrhyw  aelod  neu  eglwys  i gödi  mater  ag  fydd  wedi  ei  ben- 
derfynu,  i sylw  yr  ail  waith,  yn  y Cyfarfod  cyntaí'  ar  ol  ei 
benderfynu;  ond  fod  angen  i bawb  arfer  do-ethineb  yn  y 
cysylltiad  hwn,  rhag  fod  y naill  gyfarfod  yn  cael  ei  dreulio 
i ddadwneyd  yr  hyn  a wnaeth  Cyfarfod  blaenorol.”  Ond  yr 
adeg  y mabwysiadwyd  y Llaw-reolau  yn  Gibsonburg,  1875, 
gwneir  y sylw  eu  bod  wedi  eu  mabwysiadu  fel  yr  oedd  y 
pwyllgor  wedi  eu  llunio,  ond  un,  “Yr  hon  sydd  i ddarllen 
fel  y canlyn:  Ar  ol  penderfynu  unrhyw  fater  nad  oes  gan 
neb  hawl,  oddieithr  rhyw  un  ar  yr  ochr  gadarnhaol,  ei  ail 
godi  i sylw  y Cyfarfod;  ac  mewn  trefn  i wneyd  felly  rhaid 
-iddo  ei  anfon  i mewn  trwy  ysgrifen,  ac  mae  yn  rhaid  ei 
ddarllen  dair  gwaith,  sef  unwaith  yn  mhob  Cyfarfod  Dos- 
barth,  eyn  y rhodder  ef  i bleidlais.” 

(h)  Dyma  reol  arall  a basiwy'd  yn  Nghyfarfod  Scranton, 

1866:  “Os  byddai  dau  swyddog  neu  chwaneg  yn  cael  eu 

hanfon  gan  y Dosbarth  at  unrhyw  eglwys,  ac  un  o’r  ddau 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


161 


yn  methu  myned,  nad  ces  gan  y lla.ll  hawl  i alw  neb  i’w 
gynorthwyo  yn  absenoldeb  y llall,  nac  i wneyd  dim  a’r  peth 
y cawsent  eu  hanfon  o’i  blaid,  hyd  nes  byddai  iddynt  íod 
gyda’u  gilydd.” 

I. — Rheolau  Gyda  Golwg  ar  Flaenoria'.d: 

(a)  Gyda  golwg  ar  y drefn  o ddewis  blaenoriaid,  yn  1861, 
yn  Scranton,  galwyd  sylw  at  y mater  fod  afreoleidd-dra  yn 
cymeryd  lle  gyda  golwg  ar  ddewisiad  blaenoriaid,  sef 
gwneyd  mwy  nag  un  cynyg  ar  y tro  wrth  neillduo  rhai  i’r 
swydd  ddiaconaidd;  a phenderfynwyd  “Fod  yn  rhaid  cael 
dwyl  ran  o dair  o bleidleisiau  yr  egiwys  cyn  y gellir  codi 
neb  i'r  swydcl  ddiaconaidd.” 

Yn  Bellevue,  y flwyddyn  ganlynol,  eglurwyd  y penderfyn- 
iad  uchod,  mai  dwy  ran  o dair  o’r  rhai  oedd  yn  bresenol  i 
bleidleisio  a olygid,  ac  nid  dwy  ran  o dair  o’r  eglwys  pan 
nad  oeddynt  o 11  yn  bresenol. 

(b)  Nad  ces  i’r  neb  a fyno  roddi  ei  swydd  i fyny  fel 
diacon  yn  yr  eglwys  i focl  yn  aelod  o’r  Cyfarfod  Dosbarth. 

(c)  Fod  hawl  gan  bob  eglwys  i anfon  y neb  a fyn  i gyn- 
rychioli  yr  eglwys  yn  y Cyfarfod  Dosbarth,  un  heb  fod  yn 
swyddog  fel  swyddog,  a bod  hawl  gan  bawb  i bleidleisìo  ar 
faterion  y Dosbarth;  h.  y.,  pob  swyddog  a chynrychiolyad 
heb  fod  yn  swyddog. — Cyfarfod  Belleweue,  1S62. 

(d) .  Yn  Willíesbarre,  1867,  bu  ymdriniaeth  ar  y dull  pres- 
enol  O'  ddewis  blasnoriaid,  ond  gadawyd  y mater  ar  y 
bwrdd  hyd  1869,  pan  aníonwyd  ca.is  at  yr  eglwysi  i gymer- 
yd  pleidlais,  “Pa  un  ai  am  dymor,  neu  ynte  yn  ol  y dull 
presenol,  y byddai  goreu  dewis  blaenoriaid.”  Ond  mae  yn 
debyg  nacl  oedd  y ddiaconiaeth  gyfnocìol  mewn  bri,  ac  ni 
ddaeth  dim  o’r  cynyg  i newid  yr  hen  drefn. 

Yn  Nghyfarfod  Hyde  Park,  1874,  ca.fwyd  jrmdriniaeth 
drachefn  ar  y cynllun  o ddewis  blaenoriaid,  a “dangoswyd 
yr  anfantais  o’r  cyfyngder  presenol,  sef  nad  oes  hawl  gan  y 
cenadau  i wneyd  ond  un  cynygiad,  hyd  nes  gwneyd  eu 
hadroddiad  yn  y Cyfarfod  Dosbarth.”  Ac  wedi  ymdriniaeth 
ar  y mater,  penderfynwyd  “Ein  bcd  yn  rhoddi  awdurdod 


162 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


i’r  cenadau  a anfonir  gan  y Cyfarfod  Dosbarth  er  cynorth- 
wyo  eglwys  i ddewis  blaenoriaid,  i wneyd  dau  neu  dri  o 
etholiadau  os  methir  ar  y tro  cyntaf,  ac  arfer  eu  doethineb 
yn  y mater,  rhag  fod  yr  eglwys  yn  gorfcd  goddef  yn  aeh- 
os  methiant,  ond  fod  hyn  i gael  ei  wneyd  ar  y noswaith  neu 
y diwrncd  a benodir  ganddynt.” 

(e)  Yn  Nghyfarfod  Wilkesbarre,  1877,  bu  sylw  ar  y dull 
oedd  mewn  arferiad  o ddewis  blaenoriaid,  a phenderfyn- 
wyd  ei  fod  i gael  ei  gyflwyno  i sylw  y Gymanfa,  “Sef  fcd 
dwy  ran  o dair  yn  angenrheidiol  i wneyd  dewisiad.  Ai  nid 
gwell  fyddai  cael  y mwyafrif?”  Ond  nid  ydym  yn  cael  fod 
y Gymanfa  wedi  gwneyd  un  sylw  o’r  mater,  ond  yn  unig 
gydnabod  ei  bod  wedi  ei  dderbyn. 

(f)  Yn  Olyphant,  mae  pwyllgor  penodedig,  sef  y Parchn. 
R.  H.  Evans,  Joseph  E.  Davies  a Mr.  W.  D.  Davies  yn 
gwneyd  adroddiad  ar  gynllun  “i’r  eglwysi  i gael  cyfleusdra, 
ar  adegau,  i ddatgan  eu  barn  am  deilyngdod  eu  swyddog,- 
ion.”  Dyma  yr  adroddiad: 

1.  “Fod  ymweliad  cyffredinol  yn  cael  ei  wneyd  trwy  y 
Dosbarth  (a  dylai  fcd  trwy  gyìch  y Gymanfa)  bob  dwy  neu 
dair  blynedd. 

2.  Fod  yr  eglwysi  oll  ar  yr  adeg  hono  i gael  y cyfleusdra 
i ail  ddewis  neu  wrthod  eu  diaconiaid  trwy  gel-bleidlais 
docynaidd.”  Nid  oes  genym  un  fantais  i wybod  pa  fodd  y 
gweithicdd  y cynllun  hwn,  neu  pa  un  a ddygwyd  ef  i ym- 
arferiad  a’i  peidio  o fewn  cylch  y Dosbarth. 

Mae  iddo  ei  fanteision  a’i  anfanteision.  Mae  sylw  a 
phrofiad  wedi  ein  harwain  i’r  casgliad  fod  yn  ein  heglwysi 
lawer  a ddynion  yn  sychedu  yn  angerddol  am  y swydd  ag 
sydd  yn  dra  amddifad  o’r  cymwysderau  angenrheidiol  i’w 
Uenwi.  Nid  y gwaith,  ond  yr  enw  maent  yn  ymofyn  am 
dano.  Mae  eraill  yn  cael  eu  dewis  trwy  ddylanwad  am- 
gylchiadau,  swydd  weithfaol,  cyfeillgarwch  pobl  o’r  un  ar- 
dal  o’r  Hen  Wlad,  dylanwad  cyfoeth,  &c.,  heb  olwg  yn  y 
byd  ar  gymwysderau  ysbrydol,  nac  yn  wir  eu  gwerth  moes- 
ol  fel  dynion.  ac  wedi  ei  chael,  maent  yn  ymchwyddo  gan 
falchder,  yn  drahaus,  un-ochrog,  a thra-arglwyddaidd;  a 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  20y 


gwaredigaeth  fawr  i lawer  eglwys  fyddai  cael  cyfleusdra  i 
ddangos  ei  barn  am  y cyfryw.  Ar  yr  un  pryd,  mae  pob  ym- 
gais  a welsom  i gario  allan  y cynllun  hwn  wedi  troi  allan 
yn  fwy  profedigaethus  i’r  eglwysi. 

(g)  Yn  Nghymru  Newydd,  1879,  galwyd  sylw  y Cyfarfod 
at  y brodyr  sydd  wedi  bod  yn  gwasanaethu  fel  diaconiaid 
mewn  eglwysi,  ond  heb  fod  yn  bresenol;  a phenderfynwyd, 
“Nad  ydym  yn  ystyried'y  cyfryw  yn  aeloaau  o’r  Cyfarfod 
Dcsbarth,  gan  fcd  y Cyffes  Ffydd  yn  dweyd  yn  bendant 
mai  y cyfryw  bersonau  sydd  yn  dal  swyddi  eglwysig  sydd  i 
fod  yn  aelodau  o’r  Cyfarfod  Dosbarth.” 

(h)  Yn  Warrior  Run,  1891,  daeth  y mater  ger  bron  y Cyf- 
arfod  mewn  ffordd  o ymofyniad,  “Pa  un  ai  yr  eglwys,  ynte 
ei  swyddogion,  ynte  pob  un  o’r  ddau,  sydcì  i weinyddu  cer- 
ydd  eglwysig,  neu  ddiarddeliad  am  drosedd?”  Atebwyd 
mai  yr  eglwys,  yn  ei  swyddogion  ac  aelodau,  sydd  i wein- 
yddu  pob  graddau  o gerydd;  a phenderfynwyd  fod  yr  ateb 
yn  gywir  yn  ol  y Beibl,  Cyffes  Ffydd,  ac  arferion  (usages). 
y Corff  yn  gyffredinol. 

(i)  Yn  nghylch  cymeryd  pleidlais  ar  lythyrau  aelodaeth 
eglwysig. — “Yn  gymaint  a bod  llythyr  rheolaidd  yn  rhoddi 
hawl  i aelodaeth  lle  bynag  y cyflwynir  ef.  fcd  hyny  yn 
gwneyd  ymaith  a’r  angenrheidrwydd  am  bleidlais  yr  eg- 
iwys”  er  derbyn  y person. 

(j)  Yn  Nghyfarfod  Danville,  1875,  bu  sylw  mewn  cysyllt- 
iad  a pha  fodd  i weithredu  pan  fydd  eglwys  yn  dewis  un  i 
fod  yn  flaenor  ag  sydd  wedi  bod  yn  y swydd  gydag  enwad 
arall,  a phenderfynwyd  “Fod  y cyfryw  i gael  ymddwyn  tu- 
ag  ato  yn  yr  un  modd  ag  yr  ymddygir  at  bob  un  a ddewisir 
o newydd,  sef  eu  harholi  yn  fa.nwl  yn  y Cyfarfod,  cyn  eu 
derbyn  yn  aelodau  o hono.” 

(lc)  Yn  Plymouth,  1877,  bu  sylw  ar  y priodoldeb  o ddileu 
y rheol  “Sydd  yn  gwrthod  hawl  i’r  eglwysi  i alw  rhai  oedd 
yn  flaenoriaid  mewn  eglwysi  yn  flaenorol,  heb  genadau  o’r 
Cyfarfod  Dosbarth  i wneyd  hyny.”  Cyflwynwyd  y mater  i 
sylw  y Gymanfa,  ond  gadawyd  y mater  ar  y bwrdd  heb  un 
sylw  arno  gan  y Gymanfa;  ac  nid  ydym  yn  cael  iddo  fod  o 
dan  sylw  y Dosbarth  ar  ol  hyn. 


1G4 


HANES  CYllANFA  DWYREINBARTH  PA. 


(1)  Gyda  golwg  ar  ddewis  blae.noriaid  eto. — Ya  Warrior 
Run,  1894,  penderfynwyd,  “Pan  fethir  ethol  blaenoriaid  ar 
y bleidlais  gyntaf,  fod  caniatad  yn  eael  ei  roddi  i’r  cenadon 
gyda  chydsyniad  yr  eglwys,  i ail  bleidleisio  ar  y tri  a gaw- 
sant  y nifer  uwchaf  o bleidleísiau  ar  y bleidlais  gyntaf,  os 
byddai  y cenadau  a’r  eglwys  yn  gweled  hyny  yn  ddoeth  ar 
y pryd.’’ 

2. — Rheolau  Gyda  Golwg  ar  Bregethwyr: 

Tebygol  mai  y drefn  gyntaf  o dderbyn  brodyr  i undeb  a’r 
Dcsbarth,  cedd  trwy  arholiad  cyffredinol  ar  y pryd,  yn  ol 
trefn  y Cyffes  Pfydd.  Ond  yn  raddol  deuwyd  i deimlo  yr 
angen  am  reolau  neillduol  a phendant,  nid  yn  unig  i godi, 
ond  i reoleiddio  ymddygiadau  pregethwyr  o fewn  cylch  y 
Dosbarth  hwn.  Yr  ymgais  cyntaf  i’r  perwyl  hwn  sydd 
wedi  ei  gofnodi  ydyw  y penderfyniad  canlynol: 

1.  Yn  Scranton,  1861,  pan  fu  y drefn  o ddewis  blaenor- 
iaid:  dan  sylw,  penderfynwyd  fod  yr  un  rheoi  yn  gymwys- 
iadol  at  bregethwyr  hefyd,  a bod  yn  rhaid  iddynt  gael  dwy 
ran  o dair  O'  aelodau  yr  eglwys  a fyddai  yn  bresenol  i bleid- 
leisio  drostynt.  Felly  hefyd  gyda  golwg  ar  eu  symud  yn 
mlaen  i’r  Dosba.rth  a’r  Gymanfa. 

Ymddengys  fod  y rheol  hon  yn  seiliedig  ar  benderfyniad 
y Gymanfa  yn  1854,  yr  hwn  syd’d  fel  y canlyn:  “Fod  yn 

rha-id  i bob  pregethwr  gael  cymeradwyaeth  yr  eglwys  y 
bydd  yn  aelod  o honi;  yna  dyger  ei  achos  i Gyfarfod  y Dos- 
barth,  ac  os  derbyn  gymeradwyaeth  y Cyfarfod  hwn,  yna 
cyüwyner  ei  achos  i’r  Gymanfa,  ac  os  cymei'adwyir  ef  yno, 
caiff  ei  ordeinio  yn  y Gÿmanfa  drachefn.”  Ymddengys  fod 
mwy  o fanylwch  a difrifoldeb  yn  cael  ei  arfer  ar  ol  hyn 
nag  a arferid  yn  flaenorol.  Anfonid  cenadon  o’r  Dosbarth 
i’w  arholi,  ac  i dderbyn  llais  yr  eglwys  gartref  am  dano. 
Wedi  ciywed  hyny  byddai  y cyfarfod  yn  nodi  maes  ei  lafur, 
o fewn  yr  hwn  yr  oedd  yn  cael  caniatad  i arfer  ei  ddawn  ì 
ddechreu.  Fan  ddygid  ef  i sylw  y Cyfarfod,  yr  oedd  yn 
rhaid  iddo  sefyll  arholiad  yn  y Cyfarfod,  ac  os  deuai  trwy 
hwnw  yn  llwyddianus,  yr  oedd  yn  cael  y Dosbarth  yn  faes 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  2 65 

llafur  am  clri  neu  chwe’  mis,  yn  cl  barn  a tìieimlad  y Cyf- 
arfcd,  fel  prawf  arno  cyn  ei  dderbyn  yn  aelod  o’r  Dos- 
barth. 

2.  Mewn  cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Bellevue,  1862,  dar- 
llenwyd  cyfres  0 reolau  at  godi  pregethwyr,  oedd  wedi  eu 
parotoi  gan  y Parch.  Thos.  R.  Jones.  Gallem'  feddwl  idd- 
ynt  gael  eu  mabwysiadu  oblegid  eu  bod  yn  cael  eu  cyhwyno 
î sylw  y Gymanfa;  cnd  yn  Ca.rbondale  penderfynwyd  dra- 
chefn  syrthio  yn  ol  ar  yr  hen  drefn  o godi  pregethwyr,  sef 
rheoìau  neillduol  y Cyffes  Ffydd. 

3.  Yn  Plymouth,  1873,  nodwyd  y Parchn.  William  Rob- 
erts,  D.  D.,  J.  E.  Davies,  D.  D.,  M.  A.  E'llis,  M.  A.,  Mri.  John 
T.  Griffiths  a Thcs.  J.  Davies,  i lunio  Llaw-reolau  cyffred- 
inol  i dderbyn,  parotoi  a chynyg  pregethwyr  i’w  hordein- 
io.  Yn  Olyphant,  1874,  mae  y pwyllgor  yn  gwneyd  adrodd- 
iad,  ac  yn  gosod  y cynllun  a’r  rheolau  ger  bron  y Cyfarfod; 
Derbyniwyd  yr  adrcddiad,  a mabwysiadwyd  y cynllun. 

4.  Yn  Hyde  Park,  1874,  penderfyn wyd  ein  bcd  am  i 
bawb  gadw  at  y rheol  mewn  cysylltiad  â threfnu  cyhoedd- 
iadau  dyeithriaid,  sef  nad  ydym  yn  caniatau  i neb  anfon  ei 
gyhoeddiad  trwy  y naill  eglwys  a’r  llall,  heb  fod  yr  eglwys 
y bydd  yn  myned  iddi  yn  ceisio  ganddo,  a heb  ga.el  caniatad 
y Cyfarfcd  Dosbarth,  a'r  Ysgrifenydd  i drefnu  y cyhoedd- 
iad  hwnw  iddo.” 

5.  Yn  Wilhesbarre,  1877,  pasiwyd  y penderfyniad  can- 
lyncl:  “Fod  y Cyfarfcd  yn  gwrthdystio  yn  bendant  yn  er- 
byn  i ddynion  anuniawngred  gael  caniatad  i bregethu  yn 
ein  haddoldai.” 

6.  Yn  Danville,  1880,  penderfynwyd,  “Fod  yr  Ysgriíen- 
ydd  i ofalu  am  gcdi  penderfyniad  y Gymanfa  i sylw  parth 
ymweliad  brodyr  o Gymru,  a’i  fod  i osod  y penderfyniad  yn 
llyfr  y Dosbarth,  a’i  gyhoeddi,  “Sef  nad  ydym  yn  derbyn  un 
pregethwr,  na  gweinidog,  os  na  bydd  ganddo  lythyr  swydd- 
ogol  o gymeradwyaeth  oddiwrth  Gyfarfod  Misol  neu  Gym- 
anfa.” 

7.  Yn  Providence.  1880,  cyfìwynwyd  dau  fater  i sylw  y 
Cyfarfod  o eglwys  Bellevue.  1.  “Eu  bod  yn  dymuno  ar  i’r 


166 


HANES  CYMANFA  DWIREINBARTH  PA. 


pregethwyr  dalu  mwy  o sylw  i bethau  ysbrydol  yr  eglwys,” 
ac  anogwyd  y pregethwyr  i ddangos  pob  parodrwydd  i gyn- 
orthwyo  yr  eglwysi  pan  y gelwir  am  eu  gwasanaeth.  2.  Ar 
yr  un  pryd  mae  eglwys  Bellevue  yn  cyfìwyno'  i sylw  y 
gweinidogion  a’r  pregethwyr,  ”yr  angenrheidrwydd  i’r 
weinidogaeth  fod  yn  fwy  cyfeiriol  at  y byd.” 

8.  Yn  Nghyfarfod  Bellevue,  1862,  “Sylwyd  na  ddylaí  neb  fod 
yn  faith  wrth  bregethu  yn  y cyíaríodydd.  Dim  uwchlaw 
tri  chwarter  awr  yr  un,  a’r  neb  a fyddo  yn  dechreu  i ofalu 
am  fod  yn  fyr.  Eto  ein  bod  yn  ystyried  y 'ìyiai  dau  fod  yn 
pregethu  yn  mhob  oedfa,  yn  unol  a’r  rheol  wreiddiol.” 

(9)  Yn  Pittstcn,  1870,  penderfynwyd  "Ein  bod  ni  fel  Tref- 
nyddion  Calfinaidd  yn  cau  ein  pwlpudau  oddiwrth  ferched 
fpl  pregethwresau..” 

Gyda  golwg  ar  y mater  hwn,  mae  llawer  o gyfnewidiad 
wedi  cymeryd  lle  yn  marn  cymdeithas  er  pan  oedd  y tad- 
au  yn  pasio  y penderfyniad  uchod,  a diameu  yr  edrychir 
arno  gan  lawer  fel  gweddillion  culni  a rhagfarn.  Ond  hyd 
y gwelsom,  nid  yw  y dosbarth  sydd  yn  dadleu  felly,  fel 
rbeol,  yn  gofyn  beth  a ddywed  y gwirionedd  ar  y mater. 
Yn  y dyddiau  hyn,  pan  mae  masnach  a llenyddiaeth,  medd- 
yginiaeth  a’r  gyfraith,  yn  agor  eu  dorau  o flaen  y wraig  i 
fcd  yn  gyfartal  â gwr  yn  mhob  modd  ag  mae  buddiant  a 
llenyddiaeth  yn  gyraeddadwy  iddo,  oni  ddylai  eglwys 
Dduw  agor  ei  drws  o’i  blaen,  i weinyddu  yn  ei  swycldau  cys- 
cgredig?  Mae  edmygedd  a pharch  yn  ddyledus  oddiwrth 
ddyn  tuag  a.t  y rhyw,  yn  annibynol  ar  amgylchiadau,  ac  ni 
fynem  fod  yu  ol  i neb  uewn  pircclrwydd  i ddangos  y 
parch  priodol  iddi.  Ond  mae  y pethau  canlynol  yn  sicr  o 
fod  yn  deilwng  o sylw  yn  eu  cysylltiad  â’r  cwestiwn  hwn; 

(a)  Ei  fod  yncyfcdi  o drefn  natur  ac  ordeiniad  y Creawd- 
wr,  “mai  y gwr  yw  pen  y wraig.”  Nid  cwestiwn  o allu, 
uwchafiaeth  natur,  talent,  na  chyraeddiadau,  ydyw  hwn; 
ond  mater  o drefn.  Cydnabyddwn  yn  rhwydd  y gallai  y 
wraig,  nid  yn  unig  fod  yn  gydradd  yn  mhob  ystyr  a’r  gwr, 
ond  rhagori  arno;  etO'  fel  mater  o drefn,  “efe  yw  y pen.” 


OYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  2 67 

Nid  oedd  dim'  a wnelem  ni  a sefydlu  y drefn,  ac  nis  gall- 
wn  ei  newid  ped  ewyllysiem,  na  sefydlu  dim  a allai  fod  yn 
welliant.  Os  dym.a  drefn  natur,  a ydyw1  yn  beth  tebyg  y 
buasai  Duw  yn  òrdeinio  yn  wahanol  yn  ei  eglwys? 

(h)  Mai  Crist  ydyw  pen  yr  egiwys;  mae  yr  Arglwydd  yn  ei 
dy,  ac  fel  y cyíryw  mae  ganddo  hawl  i alw  y neb  a fyno  i 
lenwi  swyddau  ei  eglwys.  Nid  oes  dim  i gael  ei  arfer  fel 
addoliad,  na  neb  i weinyddu  y swyddau  ond  sydd  yn  ol  ei 
ewyllys  a’i  apwyntiad  ef  fel  Brenin.  A’r  cwestiwu  yn  bres- 
enol  yw,  a ydyw  efe  wedi  cau  y wraig  o’r  swydd  weinidog- 
aethol  ai  peidiO'.  Ymddengys  i ni  fod  geiriau  yr  Apostol,  1 
Tim.  2:  12-15,  yn  derfynol  ar  y mater,  a’i  fod  yn  rhoddi 
rheswm  digonol  dros  hyny.  Nid  nad  allai  y wraig  fod  yr 
un  mor  dalentog  a hyawdl,  a medrus,  neu  yn  fwy  felly,  ond 
fel  mater  o drefn,  “Nid  wyf  yn  eenadu  i wraig  athraw- 
iaethu.”  Mae  yr  ensyniadau  a defìir  yn  erbyn  Paul  yn  ber- 
sonol  ar  y mater  yn  annheilwng  osylw  un  meddyliwr  ystyr- 
iol.  Yr  oedd  yr  Apostol  yn  llefaru  dan  ddwyfol  ysbrydol- 
iaeth,  neu  mewn  geiriau  eraill,  Crist  yn  llefaru  wrthym  ni 
trwy  yr  Apostolion  yw  yr  Eípistolau,  ac  felly  mae  yr  un 
awdurdod  yn  llefaru  ynddynt  ag  a deimlir  yn  y bregeth  ar 
y mynydd.  Os  ydyw  geiria.u  yr  Apostol  0 awdurdod  ar  un- 
rhyw  fater  arall,  maent  yn  ogyfuwch  mewn  awdurdod  ar  y 
mater  hwn. 

(c).  Mae  yn  aagenrheidiol  er  diogelwch  a llwyddiant  yr  eg- 
lwys  yn  ei  holl  gangenau,  fod  ganddi  reol  a threfn  sefyd- 
log  i weithredu  wrthi.  Gyda  golwg  ar  ddynion,  ma.e  pob 
enwad  Cristionogol  wedi  mabwysiadu  cynllun  a rheolau  i’w 
derbyn  fel  ymgeiswyr  am  y weinidogaeth.  Ymofynir  yn 
nghylch  eu  cymwysderau  naturiol  a moesol,  ac  yn  enwedig 
eu  cyraeddiadau  mewn  dysgeidiaeth.  Arholir  yr  ymgeisydd 
a.mi  ei  wybodaeth,  a'i  farn,  ac  ar  sail  ei  gyraeddiada.u  a’i 
gi’edo  mae  yn  cael  ei  ordeinio.  Os  bydd  yn  myned  i le 
dyeithr,  ymofynir  am  ei  gred-lythyrau,  ar  sail  pa  rai  y 
rhoddir  derbyniad  iddo;  ac  mae  hyn  oll  yn  angenrheidiol 
er  diogelu  yr  eglwysi  rhag  cymeriadau  ameus.  Eto  mae  yr 
un  bobl  yn  der’oyn  merch,  ac  yn  agor  eu  pwlpuda.u  iddi  heb 


16S 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBAETH  PA. 


arhcliad,  ordeiniad  na  chred-lythyr  (credentials)  chwaith. 
Nid  o-es  neh  yn  gyfrifoi  am  dani,  na  hithau  yn  gyfrifcl  i neb 
am  ddim-  a ddywed  nac  a wna.  Mae  yr  ysfawyllt  hon  yn  ym- 
ddangcs  i ni  nid  yn  unig  yn  ymadawiad,  ond  yn  ddadym- 
chweliad  ar  bob  trefn  sydd  yn  anhebgorcl  er  amddiffyniad 
i’r  eglwysi  rhag  twyllwyr. 

10  Yn  Nghyfarfod  Carbondale,  Medi.  1895,  gyda  golwg 
ar  ymweliadau  pregethwjm  dyeithr  â’n  Dosbarth,  “Pender- 
fynwyd  fod  yn  rhaid  i bob  gweinidog  a phregethwr  dyeithr 
gario  Uythyr  Cyfarfod  Misol,  neu  lythyr  Cyfarfcd  Dc-sbarth, 
gydag  ef,  a’u  bcd'i  ddangos  y cyfryw  lythyr  i flaencriaid  yr 
eglwjrs  yr  ymwel  a hwynt.”  Yn  y Cyfarfod  dylynol,.  yn 
Plymouth.  cywirwyd  y penderfyniad  uchcd  i ddarllen  fel  y 
eanlyn:  “Fcd  yn  rhaid  i bcb  gweinidog,  a phob  pregethwr 
dyeithr,  o'r  wlad  hcn  neu  o Gymru,  ddangcs  llythyr  Cyfar- 
fccl  Dosbarth  neu  lythyr  Cyfarfcd  Misol  i swyddcgion  y 
Cyfarfcd  Dcsbarth,  cyn  y caniateir  iddo  bregethu  yn 
nghylch  y Dcsbarth  hwn,  a chyfìwyno  neu  ddangcs  ei  lyth- 
yr  i’r  Cyfarfod  Dosbarth  cyntaf  ar  ol  ei  ddyfcdiad  i gylch  y 
Dosbarth.” 


III. — Y Weinidogaetb. 

O dan  y penawd  hwn  mae  amryw  bethau  yn  dyfod  dan 
sylw  y Cyfarfod  yn  naturiol:  cyflenwi  yr  eglwysi  â gwrein- 
idogaeth,  arolygiaeth,  er  gwmled  fod  yr  eglw'ysi  yn  gwneyd 
eu  rhan  er  cynal  y weinidogaeth;  codi  rhai  i bregethu;  or- 
deinio:  bugeiliaeth,  &c. 

1.  Cyflenwú  yr  eglwysi  â gweinidogaeth. 

Fel  y gwelsom,  yr  oedd  nifer  lled  lucsog  o eglwrysi  wedi 
eu  corffori  o fe-wrn  cylch  y Dosbarth  yn  yr  un  cyfnod,  ond 
yr  ceddynt  gan  mwyaf  yn  weiniaid,  ac  nid  allent  gael  na 
chynal  gweìnidcgaeth  gyson  eu  hunain;  ac  o’r  tu  arail,  nid 
oedd  digon  o bregethwryr  o fewn  y cylch  i gyflenwri  angen 
3rr  eglwysi.  na  modd  i’wr  cynal  grrda’r  gwaith,  heb  ymdra- 
fferthu  gyda  negeseuau  y bywryd  hwn,  pe  buasent  i’w  cael. 

(a)  Mewn  atebiad  i ymofynìad  blaenorol,  mae  llais  yr 
eglwysi  yn  dyfcd  i Gyfarfod  Scranton,  1S58,  fod  angen  am 


:yfarfod  y dosbarth  gogleddol. 


109 


ragcr  o weinicogicn.  Oncl  n:ae  Cyfarfcd  Bellevue,  1850,  yn 
penderfynu  “Fod  gormcd  o anaddfedrwydd  yn  ngwyneb 
mwyafrif  yr  eglwysi  a mwyaírif  yr  aelodau  i wneyd  un  sy- 
mudiad  ar  y pryd.” 

(b)  Codi  yr  egjwysi  i fwy  o weithgarwcb  a haelfrydedd 
yn  eu  cyfraniadau.  O Gyfarfod  Pittstcn,  Gorphenaf,  1859, 
anfonwyd  anogaeth  i’r  holl  eglwysi  i fod  yn  ffyddlon  yn  eu 
cyfraniadau  at  y weinidogaeth.  Yn  Nghyfarfcd  Bellevue, 
Hydref,  1859,  penderfynwyd  anfon  ymwelwyr  trwy  yr  eg- 
Iwysi  er  gwneyd  prawf  ar  eu  cydweithrediad.  Gwneid  yr 
ymweiiadau  hyn  yn  flynj'ddol  hyd  y gellid,  er  cael  gweled 
ansawdd  yr  achos  yn  gyffredinol;  cnd  yn  Nghyfarfod 
Scranton,  1868.  pencdwyd  y Parch.  M.  A.  Ellis  a Mr.  E. 
Evans,  Cymru  Newydd,  i fyned  trwy  yr  eg.lwysi  er  cael 
gweled  pa  beth  oedd  yn  cael  ei  wneyd  at  gynal  yr  achos 
mewn  ystyr  arianol,  fel  y gellid  mabwysiadu  rhyw  gynllun 
i gyflenwi  y diffyg.  Nis  gallodd  Mr.  Evans  fyned  gyda’i 
gydymaith,  yn  cl  y trefniant;  ond  dygodd  Mr.  Ellis  ei  ad- 
rcddiad  i Gyfarfod  Pittston,  a swm  yr  adroddiad  oedd, 
“Mai  ychydig  o wahaniaeth  sydd  rhwng  yr  eglwysi  o ran 
eu  cyfraniadau,  oddieithr  Scranton.  a'u  uod  ar  gyfartaledd 
yn  cyfranu  $10  yr  un.”  Penderfynodd  y Cyfarfod  fod  yr 
eglwysi  yn  gwneyd  yn  ardderchog,  gan  eu  hanog  i barhau 
yn  eu  ffyddlondeb  yn  y dyfodol.  - 

(c)  Trefnu  pwyllgcrau  i ddarparu  ar  gyfer  yr  eglwysi 
gweiniaid.  Y cyntaf  a nodwyd  yn  Nghyfarfod  Pittston, 
1869,  oedd  y Parchn.  M.  A.  Ellis,  W.  E.  Morgan,  a L.  S. 
Jones.  Rhyddhawyd  y pwyllgor  hwn  yn  Wilhesbarre,  Me- 
hefin,  1869,  a nodwyd  pwyllgor  o flaenoriaid  yn  ei  le — Mri. 
J.  T.  Grifflths,  Wilhesbarre;  Jonah  Morgan,  Bellevue;  Dan- 
iel  Moses,  Hyde  Park;  David  EYans,  Plymouth;  Thos.  Da- 
vies-,  Pittston;  ac  Eva,n  Evans-,  Cymru  Newydd.  Gweithiodd 
y pwyllgor  hwn,  yn  nghyd  ag  eraill,  trwy  wneyd  cais  at  yr 
eglwysi  cryfaf  i ollwng  eu  gweinidogion  am  Sabboth  ar 
gylch  i’r  gwahanol  fanau,  trwy  ddefnyddio  yr  arian  cen- 
adol  a gesglid,  mewn  rhan  i’r  perwyl  yma;  trwy  fabwys- 
iaclu  y cynllun  a gyflwynwyd  i sylw  Cymanfa  Shenandoah, 


]7íj  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

yn  1877,  i ddwyn  yr  holl  leoedd  dan  ofal  bugeiliol.  Bu 
pwyllgorau  neillduol  yn  trefnu  ar  gyfer  Danwille,  Grand 
Tunnel,  Pittston,  Scranton,  Olyphant,  Blakely  a Carbon- 
dale.  Mae  y crynodeb  hwn  yn  dangos  fod  gwaith  mawr 
wedi  ei  wneyd  o fewn  cylch  y Dosbarth  yn  y cyfeiriad  hwn. 
Ar  ol  y flwyddyn  1870,  mae  y Dosbarth  wedi  derbyn  cyf- 
ran  o gyllid  y Gymdeithas  Genadol  yn  gyson  ar  g.yfer  y lle- 
oedd  gweiniaid  hyn  yn  bresenol. 

2.  Mesurau  i godi  brodyr  i’r  weinidogaeth. 

Bellach  mae  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  ymgymeryd  á 
gwaith  o fewn  ei  gylch  ei  hun  a ymddiriedid  i’r  Gymanía 
yn  flaenorol  i hyn.  Yn  Nghyfarfod  Rhagfyr,  1869,  penod- 
wyd  pwyllgor  o dri — y Parchn.  W.  Roberts,  D.  D.,  E'.  J. 
Hughes,  a Mr.  W.  D.  Davies,  Hyde  Park,  i dynu  cynllun 
gyda  golwg  ai-  ymgeiswyr  am  y weinìdogaeth,  fel  y gallo  yr 
eglwysi  ffurfio  barn  bwyllus  am  eu  cymwysderau,  a’i  gyf- 
Iwyno  i’r  Gymanfa  i daerbyn  cymeradwyaeth.  Yn  Nghyf- 
arfod  Hyde  Park,  1870,  gosodwyd  hwn  o’r  neilldu,  am  fod  y 
Gymanfa  Gyffredinol  wedi  nodi  pwyllgor  at  y gwaith  hwn. 
Felly  safodd  y mater  hyd  Gyfarfod  Plymouth,  1873,  pryd  y 
penodwyd  y Parchn.  Dr.  Roberts,  M.  A.  Ellis,  J.  E.  Davies, 
Mri.  J.  T.  Griffiths,  a T'hos.  J.  Davies  i dynu  allan  gynllun 
cyffredinol  i’r  amcan  uchod,  ac  mae  Cyíarfod  Olyphant, 
Mawrth,  1874,  yn  derbyn  ac  yn  cadarnhau  y cynliun  a gyf- 
Iwynwyd  i sylw  gan  y pwyligor.  Oblegid  fod  rhai  yn  gwrth- 
dystio  yn  erbyn  y rheolau,  fel  rhai  anghyfansoddiadol,  cyf- 
lwynwyd  hwynt  i sylw  y Gymanía  a gynelid  yn  Bangor, 
Mai,  1875,  ac  mae  y Gymanfa  yn  eu  cadarnhau  fel  y canlyn: 
“Wedi  eu  darllen  a’u  hadolygu  yn  fanwl,  a’u  cysoni  a’r 
cyfansoddiad,  penderfynwyd  eu  bod  yn  hollol  gydweddol 
a’r  cyfansoddiad.”  Mae  y rheolau  hyn  i’w  gweled  yn  y 
“Cyfaill,”  1874,  tu  dal.  236.  Yn  ol  y drefn  hon  yr  oedd  cen- 
adon  i ymweled  ac  i holi  yr  ymgeisydd  yn  ei  eglwys  gar- 
trefol.  Os  byddai  yr  eglwys  yno  yn  ffafriol  iddo  fyned  yn 
mlaen,  yr  oedd  i sefyll  arholiad  yn  y Cyfarfod  Dosbarth 
gan  bwyllgor  penodedig  ar  faterion  neillduol.  Wedi  bod 
yn  y cylch  hwn  bum’  mlynedd,  os  cymeraawyid  ef  i’w  or- 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


171 


deinio,  yr  oedd  pwyllgor  o bump — tri  o weinidogion  a dau 
flaenor — i’w  arholi  mewn  gwahanol  gangenau,  &c. 

O dan  y rheolau  hyn  y codwyd  nifer  luosog  o írodyr  yn 
y Dosbarth  hwn  i’r  weinidogaeth.  Er  fod  anfoddlonrwydd 
iddynt  mewn  rhai  pethau,  gan  rai,  a galwad  at  ddychwel- 
yd  yn  ol  at  yr  hen  drefn,  fel  y da.eth  y mater  i sylw  dra- 
chefn  yn  Hyde  Park,  1878;  eto  gohiriwyd,  gan  ei  adael  ar 
y bwrdd.  Yn  Warrior  Run,  1882,  mae  y gweinidogion  a’r 
blaenoriaid  yn  eistedd  ar  y mater,  ac  yn  penderfynu  fod 
rhai  pethau  ynddynt  ag  angen  eu  diwygìo  a’u  perffeithio. 
Yn  Nghyfarfod  Bellevue,  nodwyd  pwyllgor  o bump — y 
Parchn.  James  Jarret,  W.  E.  Morgans,  R.  S.  Thomas,  Mri. 
David  Moses  a John  D.  Phillips  at  y gwaith.  Hwn  yw  y 
pwyllgor  a luniodd  y rheolau  sydd  mewn  arferiad  yn  a.wr, 
ac  a gymeradwywyd  yn  Nghymanfa  Slatington,  1884. 

3.  Trefnu  ffordd  i ddwyn  yr  ymigeiswyr  i sylw  yr  egiwysi. 

Gwna  y sylw  a wnaed  ar  achos  y brawd  W.  D.  Jenkins 

yn  Hyde  Park,  1868,  wasa.naethu  fel  engraifft.  Yr  oedd  Mr. 
Jenkins  wedi  ei  gymell  i fyned  trwy  yr  eglwysi  er  mantais 
iddynt  roddi  barn  arno  fel  pregethwr,  ac  anfon  eu  llais  i’r 
Cyfarfod  uchod.  Ond  nid  oedd  yr  eglwysi  wedi  anfon  eu 
pleidlais,  ac  felly  penderfynwyd  i’r  Ysgrifenydd  anfon  at 
boh  lle,  ar  iddynt  brysuro  i anfon  eu  llais  i’r  Ysgrifenydd, 
fel  os  byddai.  y mwyafrif  yn  ffafriol  iddo  gael  ei  dderbyn 
yn  aelod  o’r  Dosbarth,  y gellid  hysbysu  y brawd  i barotoi 
ar  gyfer  ei  arholiad. 

Felly  yn  Providence,  1872,  oblegid  fod  yr  eglwysi  yn  -an- 
addfed  i roddi  barn  ar  y brodyr  oedd  ger  bron  y Cyfarfod, 
oblegid  eu  dyeithrwch  iddynt,  o ran  eu  doniau  gweinidog- 
aethol,  penderfynwyd  “Rhoddi  anogaeth  iddynt  alw  y brod- 
yr  hyn  a.tynt  mor  aml  ag  y byddai  modd  iddynt  yn  y tri  mis 
dyfodol,  ac  anfon  eu  llais  i’r  Cyfarfod  nesaf.” 

4.  Eu  cyflwyno  i sylw  y Bwrdd  Addysg  i dderbyn  cym- 
orth  arianol,  fel  y gwnaed  a Mr.  D.  D.  Jenkins  yn  Wilkes- 
barre,  1875.  Nodwyd  pwyllgor  neillduol  ar  y pryd,  ac  yr 
oedd  eu  hadroddiad  yn  ffafriol  iddo.  Gwnaed  yn  gyffelyb  a 
Mr.  Rich.  T.  Jones  yn  Nghyfarfod  Plymouth,  1877,  ac  os 


172 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


torid  y cysylltiad  a’r  Fresbyteriaid  eu  bod  yn  ymrwymo  i 
ddwyn  ei  draul  yn  ol  y swm  arîerol,  ac  a Mr.  R.  S.  Thomas 
yn  1879. 

Gellir  dweyd  yn  ddibetrus  fod  y Cyfarfod  Dosbartb  wedi 
gwneyd  ymdrecb.  deg  yn  mhob  mcdd  gyda  golwg  ar  baro- 
toi  y ffordd  i’r  brodyr  yn  y weinidcgaeth. 

Gosodwn  ger  bron  dafien  yn  dangos  pwy  a phryd  y dech- 
reuasant  bregethu  o fewn  cylch  y Dosbarth  hwn. 

IY.— Y BRODYR  DDECHRErODD  Bregethu  o fewn  Cylch  y 
Dosbarth  Hwn. 

Tebygol  mai  y drefn  gyntaf  o dderbyn  brcdyr  i undeb 
á’r  Dosbarth  oedd  trwy  arhcliad  cyffredinol  ar  y pryd,  gan 
nad  oedd  un  cynllun  cyffredinol  wedi  ei  fabwysiadu  y pryd 
hwnw. 

1.  Y Parch.  John  Moses. — Derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dos- 
barth  yn  y cyfarfod  cyntaf  a gynaliwyd  yn  Carbcndaìe.  yn 
1856;  felly  mae  ei  enw  ef  ar  ben  y rhescr  yn  y Dcsbarth. 
Yn  1859  bu  sylw  ar  a.chcs  y brawd  David  Jones  o egiwys 
Bellevue.  Rhoddwyd  aelodaeth  eglwysig  iddo  i arcs  cael 
llythyr  oddiwrth  y Presbyteriaid,  a nodwyd  y Parch.  J.  R. 
Willìams  a Mr.  Walter  Phillips  i wneyd  ymchwiliad  i’w 
gysylltiad  a’r  enwad  hwnw.  Yn  Wilkesbarre,  1869,  helaeth- 
wyd  ei  gylch  fel  pregethwr,  a rhoddwyd  y Dosbarth  yn  faes 
llafur  iddo,  ar  sail  llythyr,  a thystiolaeth  y Parch.  Thos. 
Levi.  Dyma  yr  hanes  diweddaf  gawn  am  y brawd  hwn. 

2.  Parch.  Daniei  Jones. — Ar  sail  llythyr  o Slateford  yn 
gofyn  am  ryddid  helaethach  iddo  fel  pregethwr,  derbyn- 
iwyd  ef  yn  aelod  o’r  Dcsbarth,  yn  Pittston,  1860.  Ond  ym- 
adawodd  ef  yn  fuan  i Wisconsin,  ac  oddiyno  yn  cl  i Gym- 
ru.  Collodd  ei  gorcn  o herwydd  yfed. 

3.  Mr.  Thomas  Elias. — Yn  Pittston,  1860.  bu  sylw  ar  ei 
achos,  fel  ymgeisydd  am  y weinidogaeth  o eglwys  Belle- 
vue.  Caniatawyd  ìddo  arfer  ei  ddawn  yn  yr  eglwys  gar- 
tref,  ac  yn  mhen  tri  mis  ychwanegwyd  Pittston  at  ei  faes 
llafur.  Yn  1861  mae  Mr.  Elias  yn  amlygu  el  fwriad  i fyned 
at  y Saeson.  a rhoddwyd  anogaeth  iddo  fyned  “ac  aros  gyda 
hwynt.”  • 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GÖGLEDDOL. 


173 


4.  Parch.  W.  R.  Matthews. — Yn  Nghyíarfod  Scranton, 
1861,  ymddyddanwycl  â’r  brawd,  a rhoddwyd  iddo  ryddid  i 
bregethu  yn  mhob  man  y caffai  wahoddiad  o fewn  cylch  y 
Dosbarth.  Yn  yr  adeg  hon  ymddengys  fod  y Cyfarfod  Dos- 
barth  yn  ymarfer  mwy  o fanylwch  gyda  golwg  ar  ymgeis- 
wyr  am  y weinidogaeth.  Anfonid  cenadon  i’w  arholi,  ac  i 
dderbyn  llais  yr  eglwys  gartref  gyda  golwg  ar  yr  ymgeis- 
ydd,  yna  byddai  y cyfarfod  yn  trefnu  maes  llafur  iddo  am 
dymor.  Os  byddai  yn  llwyddianus,  cyflwynid  ef  i sylw  y 
Cyfarfod  trwy  arholiad,  ac  os  deuai  yn  llwyddianus  yn 
hwnw  rhoddid  y Dcsbarth  yn  faes  llafur  iddo  am  dri  neu 
chwe’  mis  ar  brawf,  yn  ol  barn  a theimlad  y C'yfarfod,  cyn 
ei  dderbyn  i undeb  a’r  Cyfarfod  fel  aelod. 

5.  Parch.  W.  J.  Lewis.— 0 Gyfarfod  Pittston,  1862,  anfon- 
wycl  y Parch.  Thos.  R.  Jcnes  a Mr.  W.  Davies,  Hyde  Park, 
i Bellevue'  ì’ví  holi,  ac  i dderbyn  llais  yr  eglwys  ar  ei  fater. 
Yn  y Cyfarfocl  dylynol  rhoddwyd  yr  eglwys  hono  yn  faes 
llafur  idclo.  Yn  Nghyfa.rfod  Scranton,  1862,  rhoddwyd  iddo 
gylch  y Dosbarth  i lafurio  ynddo  er  mantais  i’r  eglwysi  ei 
glywed  a rhoi  barn  arno  cyn  ei  dderbyn  i undeb  a’r  Dos- 
barth. 

6.  Mr.  Lewis  S.  Jones. — Yn  Nghyfarfocl  Pittston/  1863, 
penodwyd  y Parch.  J.  R.  Williams  a Mr.  William  Davies  i 
fyned  i Bellevue  i’w  arholi.  Yn  Carbondale,  1865,  rhodd- 
wycl  rhyddid  iddo-  fyned  trwy  y Dosbarth  ar  brawf,  a der- 
byniwyd  ef  i uncleb  a’r  Dosbarth  yn  Willresbarre,  1869. 

7.  Mr.  Isaac  Blackwell. — Yn  Hyde  Fark,  1869,  nodwyd  y 
Parchn.  J.  E.  Davies,  E.  J.  Hughes  a Mr.  J Williams,  Belle- 
vue,  i fyned  i Pittston  i’w  holi  fel  ymgeisydd  am:  y weinid- 
'Ogaeth.  Yn  y Cyfarfod  dylynol,  yr  hwn  a gynetid  yn 
Wilkesbarre,  rhoddwyd  y Dosbarth  yn  faes  llafur  ar  brawf 
iddç. 

8.  Mr.  W.  D.  Jenldns. — Yn  Nghyfarfod  Wilkesbarre,  1867, 
nodwyd  y Parchn.  J.  E’.  Davies  ac  E.  J.  Hughes  i fyned  i 
Pittston  i,  ymddyddan  ag  ef.  Gwnaeth  yr  ymwelwyr  ad- 
roddiadi  ffafriol  am  dano,  a rhoddwyd  yr  eglwys  yn  faes 
Uafur  iddo  am  dri  mis.  YnyCyfarfod  dyiynol  rhoddwyd  y 


174 


HANES  CTMANFA  DWTEEINBARTH  PA. 


Dosbarth  yn  faes  llafur  iddo,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’i 
Dosbarth  yn  Plymouth,  Medi,  1868.  0 hyn  allan,  hyd  nes 
mabwysiadu  y rheolau  yn  1884,  mae  yr  arholiad  yn  cael  ei 
wneyd  ar  faterion  penodedig,  a’r  arholwyr  wedi  eu  nodi  yn 
flaenorol.  Arholwyr  Mr.  Jenkins  oedd  y Parchn.  E.  J. 
Hughes  ac  M.  A.  Ellis. 

9.  Mr.  W.  E.  Morgans. — Yn  Nghyfarfod  Scranton,  1868, 
mae  y Parch.  E.  J.  Hughes  a Mr.  D'avid  Evans,  Plymouth, 
yn  rhoi  adroddiad  o’u  hymweliad  ag  eglwys  Bellevue,  er  eu 
cynorthwyo  i arholi  a barnu  cymwysderau  W.  E.  Morgans 
fel  ymgeisydd  am>  y weinidogaeth.  Yr  oedd  yr  adroddiad 
yn  ffafriod.  Symudwyd  ef  yn  mlaen,  yn  ol  y drefn  arfe.rol, 
a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Pittston,  Mawrth, 
1869. 

10.  Mr.  J.  Irlwyn  Hughes. — Yn  Nghyfarfod  Danville.  1869, 
mae  y Parch.  B.  J.  Hughes  a Mr.  J.  M.  Jones,  Bellevue,  yn 
cael  eu  hanfon  i Hyde  Park  i’w  arholi,  ond  ni  chafcdd  y 
cenadon  foddlonrwydd  yn  yr  ymgeisydd.  Yn  1872  mae  Dr. 
Roberts  a Mr.  E,  Eva.ns,  Cym.ru  Newydd,  yn  ei  arholi,  ac 
yn  rhoddi  adroddiad  ffafriol.  Nodwyd  eglwys  Hyde  Park 
ac  ysgoldy  Pine  Shaft  yn  faes  llafur  iddo.  Derbyniwyd  Mr. 
Hughes  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  ol  y drefn  arferol,  yn  Hyde 
Fark,  1872.  Cyflwynwyd  ef  trwy  lythyr  i Gyfarfod  Dos- 
barth  Pittsburg,  yn  Olyphant,  1874. 

11.  Mr.  D.  Dyffrynog  Jenkins. — Yn  Olyphant,  Rhagfyr, 

1871,  penodwyd  y Parch.  M.  A.  E'llis  i fyned  i Wilkesbarre 
i’w  arholi.  Gwnaeth  y cenadau  adroddiad  ffafriol  yn  y Cyf- 
arfod  dylynol.  Nodwyd  yr  eglwys  gartrefol  yn  faes  llafur 
iddo,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Hyde  Park, 

1872. 

12.  Mr.  John  Evans.— 0 herwydd  pellder  ffordd,  ac  ang- 
hyfleusderau,  arholwyd  a derbyniwyd  y brawd  hwn  i undeb 
a’r  Dosbarth  yn  Nghyfarfod  Rhagfyr,  yr  hwn  oedd  yn  Dan- 
ville,  1869. 

13.  Mr.  Samuel  Williams. — Yn  Hyde  Park.  Medi,  1872, 
derbyniwyd  Mr.  Wiiliams  trwy  lythyr  oddiwrth  yr  Anni- 
bynwyr.  RhoddwjM  ei  eglwys  gartrefol  (Hyde  Park)  yn 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


3 75 


faes  llafur  iddo,  ac  yn  Bellevue,  1872,  derbyniwyd  ef  yn  ael- 
od  o’r  Dosbarth. 

14.  Mr.  Riehard  T.  Jones. — Yn  1874,  anfonwyù  y Parch. 
B.  Hu-ghes  a Mr.  Thos.  W.  Morg'an  i fyned  i Warrior  Run 
i’w  arholi.  Cafwyd  ynddo  foddlonrwydd  digonol  i’w  gym- 
ell  i ddechreu  ar  y gwaith  gartref.  Yn  1875  methodd  sefyll 
yr  arholiad  Dosbarthiadol,  a phenodwyd  y pwyllgor  i bar- 
hau  am  chwe’  mis.  Derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth, 
Mawrth,  1877.  Cyflwynwyd  ef  trwy  lythyr  at  y Presbyter- 
iaid,  Mawrth,  1882. 

15.  Mr.  Rowland  S.  Thomas. — Yn  Carbondale,  Mehefin, 
1878,  mae  y cenadon  yn  gwneyd  adroddiad  iddynt  fod  yn 

Plymouth  yn  arholi  Mr.  Thomas,  a’u  bod  wedi  cael  bodd- 
lonrwydd  ynddo.  Penodwyd  y Parchn.  J.  E.  Davies,  W.  R. 
Matthews  a Mr.  J.  D.  Phillips  i wneyd  yr  arholiad  Dos- 
barthiadol,  a derbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Dosbarth  yn  Tay- 
lor,  Medi.  1878. 

16.  Mr.  W.  D.  Williams. — Medi,  1878,  anfonwyd  y Parch. 
Thos.  J.  Phillíps  i Danville  i’w  arholi,  mewn  undeb  a Mr. 
David  Thomas,  diacon  o’r  lle.  Wedi  cael  adroddiad  y 
pwyllgor  yn  Moosic,  1879,  penderfynwyd  anog  y brawd  i 
lafurio  yn  y cylch  yr  oedd  ynddo  am  y presenol.  Mae  eg- 
,lwyä  Danville  yn  anfon  cais  i’r  Cyfarfod  dylynol  i gael  ei 
symud  yn  mlaen,  a phenderfynwyd  yn  hwnw  focl  y Parch. 
W.  H.  Williams  a chynrychiolwyr  Wilkesbarre  a Plymouth 
yn  ei  arholi,  ond  aeth  y symudiad  yn  fethiant. 

17.  Mr.  John  J.  Hughes. — Y Parch.  J.  E.  Davies  a Mr. 
Thos.  J.  Davies  anfonwyd  i Wilkesbarre  i arholi  Mr. 
Hughes  a derbyn  pleidlais  yr  eglwys.  Gwnaeth  y pwyllgor 
eu  hadroddiacl  yn  Nghyfarfod  Cymru  Newydd,  a thorwyd 
maes  llafur  o’i  flaen  fel  arfer.  Nodwyd  y Parchn.  J.  E.  Da- 
vies;  W.  J.  Lewis  a Mr.  W.  D.  Davies  i wneyd  yr  arholiad, 
a chymeradwywyd  ef  i’r  Dosbarth  i wneyd  ag  ef  yn  ol  y 
rheolau,  yn  Olyphant,  Medi,  1879,  a derbyniwyd  ef  yn  aelod 
yn  Hyde  Park,  Medi,  1880. 

Hyde  Park,  1882,  anfonwyd  y Parch.  W.  H.  Williams  a 
Mr.  John  Evans,  Hyde  Park,  i Bellevue,  i ymddyddan  a 


176 


HANES  CYMANPA  DWYHEINBARTH  PA. 


brawd  oedd  yn  ymgeisydd  am  y weinidogaetli;  ond  mae  y 
pwyllgor  yn  gwneyd  adroddiad  nad  oedd  ei  feddwl  jn  glir 
ar  rai  pethau,  na  phleidlais  yr  eglwys  cnd  prin,  a phender- 
fynwyd  iddo  aros  lle  mae  am  chwe’  mis.  Dyma  heíyd  y 
gair  diweddaf  arn  dano  yntau,  ac  ymadawodd  at  yr  Anni- 
bynwyr.  Ei  enw  oedd  Thos.  Cynfeiyn  Benjamin. 

18.  Mr.  Morgan  J.  Morgans. — I Gyfaríod  Wilkesbarre, 

1886,  anfonwyd  cais  o Sugar  Notch  am  bwyllgor  i’w  arholi 
fel  ymgeisydd  am  y weinidogaeth.  Nodwyö  y Parch.  W. 
H.  Williams  a Mr.  Robert  Lloyd  i fyned  yn.o.  Gwnaeth  y 
pwyllgor  adroddiad  ffafriol  am  dano  yn  y Cyfarfod  dylyn- 
ol,  a’i  fod  yn  bwriadu  myned  i Princeton  i efrydu.  Yn  Ply- 
mouth  galwyd  am  bleidleisiau  yr  eglwysi,  ac  yr  oeddynt  yn 
ffafriol  iddo.  Nodwyd  y Parchn.  R.  S.  Thomas  a Hugh  Da- 
vies  a Mr.  James  Davies  i'w  arholi.  Gwnaeth  y pwyilgor 
adroddiad  anffafriol,  a phenodwyd  iddynt  wneyd  arholiad 
arall.  Derbyniwyd  ef  i undeb  y Dosbarth  yn  Olyphant, 

1887. 

19.  Mr.  Owen  L.  Evans. — Ymgeisydd  am.  y weinidogaeíh 
yn  eglwys  Wilkesbarre  oedd  Mr.  EVans.  Y Parch.  R.  3. 
Thomas  a Mr.  Lewis  Williams  a anfonwyd  i’w  arholi,  ac  i 
dderbyn  pleidlais  yr  eglwys  ar  ei  achos.  Nododd  y Cyfarfod 
Wükesbarre,  Rolling  Mill  Hill,  Ashley,  Plymouth,  yn  faes 
llafur  iddo  am  chwe’  mis.  Ni  bu  symuûiad  ychwanegol 
arno  i gylch  helaethach. 

20.  Mr.  John  Roberts. — Yr  oedd  y brawd  hwn  yn  ymgeis- 
ydd  yn  Ashley,  ond  ni  ddaeth  pleidleisiau  yr  eglwysi  yn 
ffafriol  iddo  gael  ei  symud  i gylch  helaethach. 

21.  Hugh  Owens. — Yn  Nghyfarfod  Blakely,  1891,  derbyn- 
iwyd  adroddiad  ffafriol  O'  eglwys  Wilkesbarre  ar  achos  y 
brawd  hwn  fel  ymgeisydd  am  y weinidogaeth,  a nodwyd  y 
Parch.  R.  S.  Thomas  a Mr.  EVans  L.  Evans,  Moosic,  i íyn- 
ed  yno  i’w  arholi.  Ond  ataliwyd  y gweithrediadau  hyn, 
trwy  i’r  brawd  gyfaríod  a damwain  yn  y gwaith,  yr  hyn  a 
deriynodd  yn  angeuol  iddo.  Ac  mae  y Cyfaríod  dylynol,  yn 
Warrior  Run,  yn  datgan  teimiad  galarus  gyda  golwg  ar  ei 
farwolaeth,  ac  yn  anfon  llythyr  o gydymdeimlad  at  ei  fam 
yn  Nghymru. 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


177 


22.  Samuel  Grifflths. — Yn  yr  un  Cyíarfod  derbyniwyd  cais 

0 eglwys  Bellevue  gyda  golwg  arno  yntau.  Nodwyd  ar  y 
Earch.  W.  B.  Morgans  a Mr.  R.  C.  Powell  i fyned  yno  i’w 
arholi.  Yn  Ashley  mae  y pwyllgor  yn  gwneyd  adroddiad 
ffafriO'l,  yr  hwn  a gymeradwywyd  gan  y Cyfarfod,  a phen- 
derfynwyd  sym,ud  yn  miaen  yn  ol  Rheol  5,  a’r  Ysgrifenydd 

1 drefnu  cyhoeddiad  iddo  trwy  eglwysi  y Dosbarth  am 
flwyddyn,  ac  anogwyd  yr  eglwysi  i wneyd  casgliad  sylwedd- 
ol  er  ei  gynorthwyo  i gael  addysg.  Derbyniwyd  ef  i undeb 
a’r  Dosbarth  yn  Nanticohe,  Rhagfyr,  1892. 

23.  Mr.  John  R.  Williams. — Yn  1892,  yn  Carbondale,  daeth 
cais  o eglwys  Bellevue  am  adferiad  Mr.  Williams  i’r  wein- 
idogaeth.  Penodwyd  y Parch.  W.  E.  Morgans  a Mr.  D.  H. 
Ervans,  Hyde  Park,  i fyned  yno  i’w  arholì.  Dygcdd  yr  ar- 
holwyr  eu  hadroddiad  i Gyfarfod  Providence  yn  mis  Mai,  a 
phenderfynwyd  ymddwyti  tuag  at  yr  achos  yn  ol  rheolau 
Cymanfaoedd  Cymru  mewn  achos  o’r  fath.  Yn  Plymouth, 
1893,  penderfynwyd  ei  fod  yn  cael  ei  dderbyn  yn  aelod  o’r 
Dosbarth  fel  pregethwr,  gyda  rhyddid  i bregethu  gair  y 
bywyd  yn  mhoh  eglwys  a’i  cymella,  i hyny  o fewn  cylch  y 
Dosbarth. 

24.  John  Elias  Jones. — Yn  1895,  yn  Plymouth,  derbyniwyd 
ef  ar  sail  llythyr  ar  yr  un  tir  ag  yr  oedd  arno  yn  Nghyíar- 
fod  Misol  Morganwg.  Yn  ngwyneb  cais  am  ei  ordeiniad  o 
Nanticoke,  mae  Cyfarfod  Sugar  Notch  yn  penderíynu  iddo 
aroe  ar  yr  un  tir  am  ddwy  flynedd  eto. 

Y. — Y Brodyr  Gyflwynwyd  i’r  Gyhanfa. 

Yn  Nghyfarfod  Bellevue,  1858,  penderfynwyd  cyflwyno  y 
brodyr  John  Moses  a Thos.  J.  Phillips  i sylw,  er  eu  derbyn 
i undeb  y Gymanfa  nesaf.  Yn  1865,  cyflwynwyd  y brawd 
William  J.  Lewis,  Wilkesbarre,  i’w  dderbyn  yn  aelod  o'r 
Gyìnanfa.  Yn  1868,  mae  y brawd  Lewis  S.  Jones  yn  cael  ei 
gyflwyno  i’w  dderbyn  yn  aelod  o’r  Gymanfa.  Yn  1873,  mae 
Cyfarfod  Carbondale  yn  penderfynu  fod  y brodyr  William 
H.  WilliamSí  Wilkesbarre;  W.  D.  Jenkins,  Pittston;  a W. 
E.  Morgans,  Gibsonburg,  i gael  eu  cyflwyno  i sylw  er  eu 
1 3 


17S 


HANES  CYMANFA  DWYP.EINBARTH  PA. 


derbyn  yn  aelodau  o’r  Gymanfa.  Dyma  y rhai  olaf  y dar- 
llenwn  am  danynt  i gael  eu  cyflwyno  i’r  Gymanfa  yn  ol  yr 
hen  ddull.  Yn  Cymru  Newydd,  1879,  penderfynwyd  ‘'Cyf- 
Iwyno  y mater  o dderbyn  pregethwyr  heb  eu  hordeinio  i 
sylw  y Gymanfa  nesaf.”  Ond  mae  C'ymanfa  Tayicr,  1889, 
yn  p-enderfynu,  “Na  dderbynid  neb  o hyny  allan  yn  ae’.od 
o’r  Gymanfa  ond  trwy  ei  ordeinio.” 

YI. — Y Brodye  Gyflwynavyd  i’w  Hordeinio. 

Un  o reolau  sefydlog  y Cyfarfod  Dosbarth  ydyw,  ei  fod  yn 
eistedd  ar  y mater  hwn  yn  y Cyfarfod  a gynelir  yn  mis  Me- 
henn  bob  blwyddyn.  Wedi  mabwysiadu  “Rheolau  Ordein- 
io,”  yn  1874,  mae  yr  arholiad  ordeiniadol  a wneid  gan  y 
Gymanfa  gynt,  yn  cael  ei  wneyd  yn  y Do-sbarth  ar  ol  hyn, 
hyd  nes  mabwysiadu  y rheolau  sydd  mewn  grym  yn  awr. 
Yr  o<edd  yr  ymgeisydd  i gael  ei  arholi  mewn  Gramadeg, 
Hanesiaeth  Eglwysig,  Duwinyddiaeth,  Hanes  Methodist- 
ilaeth,  &c.  Tra  yr  oedd  y Rheolau  hyn  yn  cael  eu  llunio 
a’u  mabwysiadu,  gohiriwyd  gwneyd  sylw  ar  âcho-s  brodyr  o 
fewn  cylch  y Dosbarth  o-edd  heb  eu  hordeinio.  Y brawd 
cyntaf  a.  gyfiwynwyd  i sylw  y Gymanfa  dan  yr  o-ruchwyl- 
iaeth  hon,  tebygol,  ydyw — 

1.  Y Parch.  Lewis  S.  Jones. — Yn  Nghyfarfod  Mehefln, 
1873,  yr  hwn  a gynaliwyd  yn  Carbondale,  wedi  sylwi  ar  y 
pwnc  0-  ordeinio,  penderfynwyd  “Fod  mater  ordeiniad 
Lewis  S.  Jones  yn  cael  ei  ohirio  am-  dymor.”  Yr  hyn  oedd 
yn  cael  ei  roddi  fel  rheswm  ydoedd  anaddieárwydd  yr  eg- 
lwysi  i gymeryd  pleidlais  ddeallus  ar  ei  achos  ef  ac  eraill, 
oblegid  anwybodaeth  am  danynt.  Felly  yn  Nghyfarfcd 
Wilhesbarre,  1873.  penderfynwyd  “Fod  achos  y brawd  L.  S. 
Jon-es  i’w  anfon  i’r  gwahanol  eglwysi  er  cael  pleidlais  i’w 
ordeinio  erbyn  y Cyfarfod  nesaf.”  Ond  yn  Nghyfarfod  mis 
Rhagfyr,  “Gohiriwyd  ordeinio  Mr.  Jones  a’r  brawd  W.  E. 
Morgans  am-  amser  anmhenodol,  am  fod  pwyllgor  wedi  ei 
neillduo  i dynu  cynllun  cjrffredinol  o ordeinio.”  Yn  Nghyf- 
arfod  ProYidence,  1874,  gwnaed  yn  hysbys  “Fod  pleidlais 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


179 


yr  eglwysi  wedi  dyfod  allan  yn  ffafriol  i ordeiniad  y brawd 
Lewis  S.  Jones,  a phenderfynwyd  ei  gyflwyno  i sylw  swydd- 
ogion  y Dosbarth  i'w  arholi  yn  ol  rheolau  y Cyfarfod  Dos- 
barth.  Pwy  oedd  yr  arholwyr  ni  wneir  un  hysbysiad  yn  y 
cofnodion. 

2.  Y Parch.  W.  D.  Jenkins. — Mae  Cyfarfcd  Carbonda'.e, 
Mehefln,  1878,  yn  pasio  gydag  unfrydedd  fcd  y brawd  yn 
cael  ei  gyflwyno  i bleidlais  yr  egiwysi  er  ei  ordeinio.  Yn 
Taylorville,  mis  Medi,  daeth  pleidlais  yr  e-glwysi  yn  ffafriol 
iddo,  a nodwyd  y Parchn.  J.  E.  Bavies,  Thos.  J.  Phillips, 
Thomas  B.  Thomas,  a Mri.  Thomas  Davies  a James  Thom- 
as  i’w  arholi.  Cyflwjmwyd  ef  i gael  ei  ordeinio  i’r  Gyman- 
fa  ddylynol. 

3.  Y Parch.  W.  H.  Williams. — Yn  Warrior  Run,  Medi, 
1876,  yr  oedd  pleidlais  y Cyfarfod  yn  unírydol  dros  ei  gyf- 
lwyno  i sylw  yr  eglwysi  er  ei  ordeinio.  Y Parchn.  Dr. 
Roberts,  E.  J.  Hughes,  a Mr.  Thos.  W.  Morgans  oedd  y 
pwyllgor  i’w  arholi,  a gwnaeth  y pwyllgcr  eu  hadroddiad 
yn  Nanticohe,  yn  mis  Rhagfyr,  a chymeradwywy  d ei  gyf- 
iwyno  i’r  Gymanfa  ddylynol  i’w  ordeinio. 

4.  Y Parch.  W.  E.  Morgans. — Yn  Olyphant,  1877,  mae  y 
Cyfarfod  yn.  pleidleisio  yn  ffafriol  i’w  gyflwyno  i gael  llais 
yr  eglwysi  ar  ei  achos.  Yr  oedd  y bleidlais  yn  ffafriol.  Y 
pwyllgor  arholiadol  oedd  y Parchn.  J.  E.  Davies,  R.  H. 
Evans,  W.  Matthews,  W.  H.  Wiliiams  a Mr.  J.  T.  Griffiths. 
Yn  Plymouth,  1877,  gwnaeth  y pwyllgor  eu  hadroddiad,  a 
chyflwynwyd  ef  i’r  Gymanfa  nesaf  i’w  ordeinio. 

5.  Y Parch.  D.  D.  Jenkins. — Yn  Wilkesbarre,  1880,  mae 
swyddogion  y Dosbarth  yn  pleidleisio  yn  unfrydol  dro-s  gyf- 
lwyno  Mr.  Jenkins  i sylw  yr  eglwysi  gyda  golwg  ar  ei  or- 
deinio.  Brbyn  Cyfarfod  Medi,  yn  Hyde  Park,  yr  oedd  pieid- 
lais  yr  eglwysi  yn  unírydol  dros  ei  ordeinio-.  Y pwyllgor 
arholiadol  oedd  y Parchn.  Thos.  J.  Phillips,  W.  H.  Wil- 
liams,  a Mri.  Thos.  Davies  a W.  D.  Davies.  Yn  yr  un  Cyf- 
arfod,  cyflwynwyd  y brawd  J.  R.  Jones,  Taylor,  i sylw  yr 
eglwysi,  ac  yn  Nghyfarfod  Rhagfyr,  yr  hwn  oedd  yn  Provi- 
dence,  galwyd  am  bleidlais  yr  eglwysi,  ond  chwech  oedd 


ÌSO 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


wedi  anfon  eu  llais.  Archwyd  i’r  gweddill  anfon  eu  Uais 
i’r  Ysgrifenydd,  fel  o-s  byddai  y bleidlais  yn  ffafriol,  y gell- 
id  arholi  y ddau  frawd  erbyn  Cyfarfod  Mawrth.  Cyfarfu 
y pwyllgor,  gyda’r  Parch.  Thomas  B.  Thomas  yn  Llywydd, 
oblegid  gwaeledd  Dr.  Dayies.  Nid  ymddangosodd  Mr.  Jen- 
kins,  oblegid  rhyw  resymau,  a methodd  Mr.  Jones  a dyfod 
trwy  yr  arholiad.  Penderfynwyd  i’r  pwyllgor  barhau,  ac  i 
arholi  Mr.  Jenkins,  a rhoddwyd  iddynt  awdurdod  y Cyfar- 
fod  i’w  gyflwyno  i Gymanfa  Mehefin,  os  barnant  hyny  yn 
briodol.  Wedi  arholiad  ychwanegol,  cymeradwyodd  y 
pwyllgor  y brawd  J.  R.  Jones  yn  Hyde  Park,  1882,  a chy- 
meradwyodd  y Cyfarfod  ef  i sylw  y Gymanfa  i’w  ordeinio. 

6.  Y Parchn.  R.  S.  Thomas.  7.  Ellis  ~W.  Jones. — Yn  Belle- 
vue,  1882,  daeth  cais  o Taylor  am  ordeinio  Mr.  Thomas,  ac 
0'  Bangor  am  ordeinio  Mr.  Jones.  Penderfynwyd  gwneyd 
eithriad  yn  y ddau  amgylchiad  er  cyfarfod  â dymuniadau  y 
brodyr  yn  y ddau  le,  a chyflwynwyd  hwynt  i sylw  y Gym- 
anfa.  Y pwyllgor  i arholi  Mr.  Thomas  oedd  y Parchn. 
James  Jarret,  Tho-s.  J.  Phillips,  W.  D.  Jenkins  a Mr.  W.  D. 
Davies.  Cyflwynwyd  Mr.  Jones  ar  sail  certiflcate  o Gymru. 

8.  Y Parch.  Hugh  Hughes. — Yn  Nghyfarfod  Moosic,  1886, 
daeth  cais  o Ashley  a Warrior  Run  am  ordeinio  Mr. 
Hughes.  Teimlid  anhawsder  i symud  yn  mlaen,  am  fod  y 
brawd  yn  ddyeithr  yn  y Dosbarth,  ond  penúeríynwyd  iddo 
fyned  trwy  yr  eglwysi  mor  fuan  ag  y gallai;  a daeth  y 
pleidleisiau  i fewn  yn  ffafriol  i Gyfarfod  Wa.rrior  Run,  a 
chyflwynwyd  ef  i sylw  y Gymanfa  i’w  ordeinio. 

9.  Parchn.  R.  E.  Williams.  10.  John  Isaac  Hughes.— Yn 
Bellevue,  1887,  bu  sylw  ar  ordeiniad  Mr.  Williams  o Ban- 
gor,  a Mr.  Hughes  o Olyphant,  ac  fod  yr  eglwysi  yn  galw 
am  eu  hordeiniad,  a phenderfynwyd  i’r  Ysgrifenydd  drefnu 
itìdynt  fyned  trwy  yr  eglwysi  o fewn  y tri  mis  canlynol. 
Yn  y Cyfarfod  dylynol  cafwyd  fod  pleidleisiau  yr  eglwysi 
yn  ffafriol  i’r  ddau  frawd,  a chyflwynwyd  hwynt  i sylw  y 
Gymanfa  yn  mis  Hydref.  Ordeiniwyd  hwynt  yn  Bellevue, 
1889. 

11.  Y Parch.  John  J.  Hughes. — Yn  Warrior  Run,  1888,  gan 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


fod  cais  wedi  dyfod  o Miners  Mills  am  ordeiniad  Mr. 
Hughes,  penderfynwyd  fod  yr  eglwysi  i gymeryd  pleidlais 
ar  ei  fater,  a dwyn  eu  llais  i’r  Cyfarfod  nesaf.  Yn  Nghyf- 
arfod  Cymru  Newydd,  derbyniwyd  pleidlais  ffafriol  iddo 
oddiwrth  yr  eglwysi,  a phenderfynwyd  ei  gyflwyno  i sylw  y 
Gymanfa  i’w  ordeinio.  Cymerodd  hyny  le  yn  Ashley,  1889. 

12.  Parch.  Morgan  J.  Morgans. — Yn  ngwyneb  cais  o Car- 
bondale  i Gyfarfod  Rolling  Mill  Hill,  1889,  penderfynwyd 
anfon  cais  at  yr  eglwysi  am  ei  ordeiniad.  Yn  C'arbondale, 
mis  Medi,  hysbyswyd  fod  pleidlais  yr  eglwysi  yn  ffafriol,  os 
daw  ef  trwy  ei  arholiad  yn  llwyddianus,  a phenderfynwyd 
ei  gyflwyno'  i sylw  y Gymanfa  i’w  ordeinio.  Cymerodd  hyny 
le  yn  Plymouth,  1890. 

13.  Parch.  W.  Jones  Edwards. — Yn  1893,  yn  ngwyneb  cais 
o eglwys  Providence,  penderfynwyd  yn  Plymouth,  mis  Me- 
hefìn,  fod  Mr.  Edwards  i’w  ordeinio  i gyflawn  waith  y wein- 
idogaeth.  Penodwyd  y Parch.  W.  H.  Williams  a Mr.  Lewis 
S.  Jones  i edrych  dros  ei  certificate,  a hysbyswyd  i’r  Cyfar- 
fod  ei  bod  yn  rheolaidd.  Yna  trefnwyd  iddo  fyned  o flaen 
yr  eglwysi  i gymeryd  pleidlais  ar  ei  achos.  Yn  Blahely 
daeth  pleidlais  16  o eglwysi  yn  ffafriol  iddo,  a chyfìwynwyd 
ef  i sylw  y Gymanfa. 

14.  Parch.  Samuel  Williams. — Gwnaeth  y Cyfarfod  yn 
Plymouth  yr  un  trefniadau  ar  gyfer  Mr.  Williams  a Mr. 
Edwards,  ac  yr  oedd  pleidlais  yr  eglwysi  yr  un  mor  ffafriol 
iddo  yntau,  a chyflwynwyd  ef  i sylw  y Gymanfa  yn  Wind 
Gap. 

15.  Parch.  John  J.  Williams. — Yn  Rolling  Mill  Hill,  1895, 
derbyniwyd  cais  am  ordeiniad  Mr.  Williams,  o egiwys  Oly- 
phant,  a phenderfynwyd  symud  yn  mlaen  gyda’i  fater,  a’i 
gyflwyno  i sylw  yr  eglwysi  i gymeryd  pleidlais  erbyn  y Cyf- 
arfod  dylÿnol.  Yn  Nghyfarfod  Mehefin,  yn  Wilkesbarre, 
cafwyd  nad  oedd  ond  pedair  o’r  eglwysi  wedi  cymeryd 
pleidlais  ar  y mater.  Yn  ngwyneb  hyny  penderfynwyd  i’r 
Ysgrifenydd  drefnu  cyhoeddiad  iddo  yn  yr  eglwysi  na  bu 
ynddynt,  a chymeryd  llais  ar  ei  achos  yn  ddioed.  Erbyn 


182 


HANES  CYIIANFA  DWTREINBARTH  PA. 


Cyfarfod  Mecli  cafwyd  fod  pleidlais  yr  eglwysi  yn  ffafriol, 

a chyflwynwyd  ef  i sylw  y Gymanfa  ganlynol.  Ordeiniwyd 

ef  yn  Nghymanfa  Slatington,  1896. 

VII. — Y Brodyr  a Ddeebyniwyd  ye  Flaenoriaid. 

Bellevue,  Mai,  1858,  y brawd  Thos.  Jenkins,  Olyphant. 

Scranton,  1885,  y brodyr  W.  Cartridge  a W.  Davies,  Scran- 
ton. 

Bellevue,  1858,  derbyniwyd  y brawd  John  T'.  GrifBths. 

Scranton,  1861,  y brodyr  W.  Davies  a Jeremiah  Williams  oT 
lle. 

Olyphant,  1861,  y brawd  Watkin  Powell,  Bellevue. 

Pittston,  1862,  y brawd  Jonah  Morgan,  Rushdale. 

Bellevue,  1863,  y brawd  Walter  Phillips,  Bellevue.  Ail 
dderbyniad  oedd  hwn.  1866,  Mr.  David  E,vans,  Ports- 
mouth,  O.,  ar  sail  llythyr  o Gyfarfod  Dosbarth  Pitts- 
burg. 

Wilkesbarre,  1869,  y brodyr  Stephen  Jones.  Richard  Roder- 
ick  o’r  lle  uchod,  a W.  Ei.  Morgans  o Bellevue. 

Bellevue,  1869,  y brodyr  Jonah  Morgans,  Bellevue;  Daniel 
Moses  a James  R.  James,  Hyde  Park. 

Plymouth,  1868,  David  Evans  heb  arholiad,  a Mr.  Jonah 
Eewis,  trwy  arholiad,  fel  blaenoria.id  ^ca  eglwys  Ply- 
mouth. 

Wilkesbarre,  1869,  Mr.  John  D.  Phillips,  Bellevue. 

Danville,  1869,  y brcdyr  W.  Davies,  Beilevus;  David  H Da- 
vies  a David  J.  Thomas,  Danville. 

Carbondale,  1870,  Mr.  David  Nicholas,  Cymru  Newydd;  Mri. 
Rees  Williams  a Thos.  L.  Jones,  Carbondale. 

Wilkesbarre,  1871,  Mri.  D'avid  Williams  a Thcs.  Davies, 
Plymouth;  Mri.  John  Matthews  a Richard  Roberts, 
Providence. 

Plymouth,  1871,  Mr.  John  S.  Davies,  Bellevue. 

Cymru  Newydd,  1871,  Thomas  Lloyd,  Proyidence. 

Olyphant,  1871,  Mri.  Llywelyn  Jones,  Olyphant;  W.  Da- 
vies,  Hyde  Park;  a.  John  D.  Walters,  Wilkesbarre. 

Providence,  1872,  Mr.  David  Moses,  Wilkesbarre. 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOD.  ^83 


Danville,  1872,  Mr.  David  D.  Williams,  Danville. 

Hyde  Park,  1872,  Mr.  Jam.es  Griffiths,  Gibsonburg,  a Mr. 
John  R.  Matthews,  Grand  Tunnel. 

Bellevue,  1872,  Mr.  Jeremiah  Williams,  Gibsonburgh. 

Wilkesbarre,  1873,  Mri.  Henry  Harris  a J.  P.  Green,  Pitts- 
ton. 

Wilkesbarre,  Medi,  1873,  Mri.  EVan  Roberts,  Bangor;  a 
Jenkin  Lewis,  Grand  Tunnel. 

Plymouth,  1873,  Mri.  Isaac  Morgans,  Bellevue;  Robert 
Lloyd  ac  Edward  Edwards,  Warrior  Run. 

Olyphant,  1874,  Mri.  James  Thomas,  William  Lewis,  R.  S. 
Thomas,  Bellevue;  W.  A.  Price,  Providence;  a Moses 
B.  Moses,  Bangor. 

Cymru  Newydd,  1874,  Mri.  Thos.  W.  Morgan,  W.  H.  Thom- 
as,  Wilkesbarre;  John  R.  Matthews  a Richard  Mason, 
Moosic. 

Hyde  Park,  1874,  hysbyswyd  fod  Mr.  D.  Nicholas  a William 
J.  Davies  wedi  eu  dewis  o-  newydd  yn  Gibso'nburg. 

Wilkesbarre,  1875,  derbyniwyd  Mr.  Isaac  Rees,  Nanticoke. 

Moosic,  1876,  Mri.  Thos.  L.  Jones  a Morgan  Rees,  Carbon- 
da.le;  David  J.  Etìwards,  James  Howard  a William  P. 
James,  Taylorville;  James  Morgans  a Hugh  Griffiths,  • 
Plymouth. 

Nanticoke,  1876,  derbymiwyd  Mri.  Rees  Morgan,  Hyde 
Park;  Mo-rgan  Lewis  ac  Isaac  Rees,  Nantico-ke. 

Wilkesbarre,  1877,  Mr.  James  R.  James,  Hyde  Park,  eto. 

Olyphant,  1877,  Mri.  Thos.  Lloyd,  Providence;  W.  Marsden, 
Olyphant;  a Morgan  Rees,  Carbondale. 

Taylorville,  1878,  Mri.  David  Williams,  Carbondale;  a Wil- 
liami  Da.vies,  J-ermyn. 

Mo-osic,  1878,  Mri.  Jeremiah  Williams  a,  J.  R.  Mathews  o’r 
• lle. 

Olyphant,  1879,  derbyniwyd  pump  yn  aelodau  o’r  Cyfarfod 
Dosbarth,  ond  ni  ddywedir  pwy  ydynt. 

Plymouth,  1879,  Mri.  D.  T.  Roderick,  Wilke-sbarre;  Lewis 
D.  Williams,  Plymouth. 

Danville,  1880,  Mr.  Lewis  Thomas  o’r  lle. 


184 


HANES  CÎMANFA  DWYREINBAETH  PA. 


Providence,  1880,  Mri.  Evan  L.  Evans,  Mcosic;  Rees  C. 
Powell,  John  Evans  a David  Thomas,  Hyde  Park. 

Wilkesbarre,  1882,  Mr.  Henry  Lewis,  Moosic. 

Bellevue,  1882,  Mri.  Edward  Foulkes,  Bangor;  Thomas 
Morgan,  Providence;  a Mr.  John  R.  Matthews,  Carbon- 
dale. 

Bangor,  1883,  Mr.  Moses  Williams  o’r  lle  hwnw. 

Ashley,  1883,  derhyniwyd  tri  o fiaenoriaid  Ashley,  ac  un  o 
Nanticoke,  yn  aelodau  o’r  Dosbarth. 

Nanticoke,  1883,  Mri.  Richard  Roderick,  Plymouth;  Ehen- 
ezer  Bvans  a D.  H.  Davies,  Nanticoke;  a John  Grifflths, 
Danville. 

Plymouth,  1884,  Mr.  William  Thomas,  Taylorville. 

Wilkesbarre,  1884,  Mr.  David  Roberts,  Ashley. 

Bellevue,  1884,  Mr.  Ellis  Williams,  Ashley. 

Warrior  Run,  1885  Mr.  John  Peel,  Nanticoke;  a Mr.  James 
H.  Williams.  Plymouth. 

Miners  Mills,  1885,  Mri.  Daniel  Moses  a Daniel  Gregory, 
Hyde  Park;  D.  D.  Williams,  Danville;  D.  James,  Miners 
Mills;  Jonathan  EVans,  Sugar  Notch. 

Plymouth,  1886,  D.  Lloyd,  Miners  Mills;  Evan  W’ìlliams, 
Ashley. 

Wilkesbarre,  1886,  Mri.  David  Griffiths,  Jenkin  Lewis  a 
Lewis  Jones,  Rolling  Mill  Hill;  James  B.  Davies  a 
Morgan  R.  Morgans,  Plymouth. 

Sugar  Noteh,  1887,  Mr.  Ellis  Williams,  Ashley. 

Olyp-hant,  1887,  Mri.  Thos.  J.  James,  D.  J.  Harris  a David 
Lloyd,  Taylor  (Feltsville). 

Jermyn,  1887,  Mri.  William  R.  Jones,  Wilkesbarre;  Thos. 
Hopkins,  Jermyn;  a Rees  Morgan,  Plymouth. 

Providence,  1888,  Mri.  Lewis  S.  Jones  a Morgan  D.  Wil- 
liams,  Wilkesbarre;  Leyshon  Davies,  Miners  Mills;  a 
Walter  Rees,  Providënce. 

Nanticoke,  1889,  derhyniwyd  Mri.  D.  W.  Evans,  Nanticoke; 
D.  J.  Evans  ac  Isaac  Jones,  Edwardsdale. 

Carbondale,  1889,  Mr.  John  R.  Thomas  o’r  lle  hwn. 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


185 


Clyphc.nt,  1890,  Mri.  W.  R.  Williams,  D.  Herbert  Evans, 
Henry  S.  Davies  a D.  J.  Williamis,  oll  o Hyde  Park. 
Hefyd,  adferwyd  y brodyr  Mr.  Daniel  Moses  a William 
Davies  o’r  un  lle  i’w  swyddau  ar  saíl  tystiolaetb  y 
brodyr  fu  yno. 

Hyde  Park,  1890,  Mri.  Evan  R.  Wiiliams  ac  Edward  Da- 
vies,  Avoca;  E.  Williams  a.  Henry  G.  Williams,  Ply- 
mouth. 

Sugar  Notch,  1891,  Mri.  Robert  J.  Prichard,  Ashley;  a J.  E. 
Williams,  Avoca. 

Blakely,  1891,  Mrí.  W’illiam:  Prosser,  Blakely;  a Thos.  H. 
Howells,  Mooisic. 

Miners  Mills,  1892,  Mri.  Evan  C.  Jones,  Warrior  Run; 
Owen  C.  Evans  a Hugh  R.  Jones,  Ashley. 

Carbondale,  1892,  Mri.  John  G.  Evans  a William  D.  Wat- 
kiris,  Carbondale. 

Nanticoke,  1892,  Mri.  Daniel  Ihomas,  Providence;  Robert 
C.  Lloyd  ac  Ed.  Davies,  Ashley;  a Robert  Prichard, 
Nanticoke. 

Hyde  Park,  1893,  Mr.  Thos.  L.  Jones,  Olyphant. 

Blakely,  1893,  Mr.  William  Prosser,  Blakely. 

Olyphant,  1893,  Mr.  Robert  Jones,  Avoca. 

Edwardsdale,  1894,  Mri.  Robert  Jones,  Isaac  Jones,  Ed- 
wardsdale;  William  T.  Roberts  a David  C.  Powell, 
Hyde  Park;  Evan  Price,  Edwardsdale;  a W.  Owen, 
Avoca. 

Warrior  Run,  1894,  Mri.  Thomas  Morgan  Providence;  Dan- 
iel  D.  Williams  a William  T.  Evans,  Rolling  Mill  Hill; 
John  H.  Jones,  Edward  Harris  a George  Hampton, 
Nanticoke;  Thomas  M.  Lewis,  Sugar  Notch;  a Hugh 
Rowlands,  Olyphant. 

Ashley,  1894,  Mri.  Thos.  D.  Llewelyn,  Sugar  Notch;  Rob- 
ert  Richards,  Edwardsdale;  David  W.  Davies,  Oly- 
phant;  Rees  W.  Morgan,  Wilfcesbarre;  Robert  Prich- 
ard,  Ashley. 

Rolling  Mill  Hill,  1895,  Mri.  John  Pugh  a John  O.  Jones, 
Edwardsdale. 


186 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Plymouth,  1895,  Mr.  Thos.  M.  E.vans,  Miners  Mills. 

Sngar  Notch,  1896,  Mri.  William  S.  Davies  a W.  H.  Jones, 
Edwardsdale;  William  S.  Morgans,  Miners  Mills;  a 
John  0.  Jones,  Carbondale. 

Bellevue,  1896,  Mr.  Hugh  R.  Jones,  Ashley. 

VIII. — Rhyddhawyd  o’r  Swydd  Ddiaconaidd. 

Scranton,  1861,  Mr.  Richard  Rees  o eglwys  Scranton. 

Hyde  Park,  1866,  rhoddwyd  llythyr  i Robert  Wright,  am 
fod  eglwys  Wilkesbarre  yn  gomedd  un  iddo. 

Hyde  Park,  1870,  anîonwyd  anog.aeth  garedig  at  un  o aelod- 
au  y Cyfarfod  iddo  roddi  ei  swydd  i fyny,  am  ei  fod  yn 
gorfod  gweithio  ar  y Sabboth. 

Wilkesbarre,  1873,  derbyniwyd  ymddiswyddiad  Mr.  Richard 
Roberts  o eglwys  Providence. 

Danville,  1875,  derbyniwyd  ymddiswyddiad  D.  Evans,  Ply- 
mouth. 

Bellevue,  1876,  diswyddwyd  a dia.rddelwyd  Mr.  Thos.  L. 
Jones,  Carbondale,  am  feddwdod. 

Taylorville,  1878,  mae  dau  o flaenoriaid  y lle  yn  dymuuo 
rhoddi  eu  swydd  i fyny.  Caniatawyd  eu  cais. 

Bellevue,  1885,  rhyddhawyd  D.  Williams  o fod  yn  swyddog 
yn  Danville,  a Mr.  Thos.  Morgan,  Providence,  yr  un 
modd. 

Carbondale,  1886,  caniatawyd  cais  Thos.  R.  Evans  i ym- 
ryddhau  o'i  swydd  yn  Plymouth. 

Rolling  Mill  Hill,  derbyniwyd  ymddiswyddiad  Mr.  John  R. 
Thomas,  Carbondale,  gan  ei  fod  wedi  ymuno  a’r  Pres- 
byteriaid. 

IX. — Derbyniwyd  trwy  Lythyrau  ac  ar  Wahoddiad. 

1860 — Parch.  Thos.  R.  Jones,  o Ohio. 

1867 —  Parch.  E.  J.  Hughes,  o’r  Dosbarth  Deheuol. 

1868 —  Parch.  M.  A.  Ellis,  o’r  Dosbarth  Deheuol. 

1869 —  Parch.  W.  Roberts,  D.  D.,  o Ddosbarth  New  York 

1870 —  Parch.  W J.  Lewis,  o’r  Dosbarth  Deheuol. 

1872 — Parch.  D.  Hargest,  aelod  ar  y tro. 


OYFABFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  2.87 


1874 — Parch.  R.  H.  Eva.ns,  o Gyfarfod  Dosbarth  Ohio. 

1874 — Yn  Providence,  darllenwyd  llythyr  D.  Phillips  o 
Gymru. 

1874 — Parch.  E.  J.  Hughes,  o Gyfarfod  Dosbarth  New  York. 
1874 — Parch.  D.  C.  Phillips,  aelod  ar  y tro. 

1874 — Parch.  Thos.  B.  Thomas,  o Ddosbarth  Pittsburg. 

1878 — Parch.  W.  J.  Lewis,  o Kansas. 

1880 — Parch.  Joseph  Rees,  o Gyfarfod  Dosbarth  Ohio. 

1880 — Parch.  J.  R.  Jones,  o’r  D'osbarth  Deheuol. 

1880 — Parch.  John  Moses,  aelod  ar  y tro. 

1880 —  Parch.  J.  W.  Morgans,  aelod  ar  y tro. 

1881 —  Parch.  G.  H.  Humphrey,  aelod  ar  y tro. 

1881 — Parch.  James  Jarret,  o Gyfarfod  Dosbarth  Oneida. 
1881 — -Parch.  M.  A.  Ellis,  i gydeisteddiad. 

1881 — Parch.  W.  J.  Lewis,  i gydeisteddiad. 

1884 — Parch.  R.  F.  Jones,  o Gyfarfod  Dosbarth  Minnesota. 
1884 — Parch.  Hugh  Davies,  o Gyfarfod  Dosbarth  New  York 
a Vermont. 

1884 — Parch.  J.  T.  Morris,  o Gyfarfod  Dosba:th  Wauhesha, 
Wis. 

1886 — Parch.  Hugh  Hughes,  o Henaduriaeth  New  York. 

1886 — Parch.  Hugh  Davies,  o Gyfarfod  Dosbarth  Ohio. 

1886 — Parch.  R.  E.  Williams,  o Gyfarfod  Misol  Lleyn, 
Cymru. 

1886 —  Parch.  Thos.  Robsrts,  o Gyfarfod  Dosbarth  Jackson, 

Ohio. 

1887 —  Pa,rch.  John  Isaac  Hughes,  o Gyfarfod  Dosbarth 

Oneida. 

1887 —  Parch.  Abraham  Edmunds,  o Gyfarfod  Dosbarth 

Pittsburg,  i eisteddiad. 

1888 —  Parch.  John  W.  Morgans,  o Daltota. 

1888— Parch.  William  J.  Lewis,  o Kansas. 

1890 — Parch.  D.  C.  Phillips,  o Ddosbarth  Pittsburg. 

1890 — Parch.  Abraham  Edmunds,  o Ddosbarth  Pittsburg. 
1892 — Parch.  Hugh  Davies,  o Gyfarfod  Dosbarth  New  York. 
1892 — Parch.  William  Jones  Edwards,  o Gyfarfod  Dosbarth 
Oneida. 


188 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


1893 — Parch.  John  0.  Jones,  o Gyfarfod  Dosbarth  Wau- 
kesha. 

1893 —  Parch.  R.  E.  illiams,  o’r  Dosbarth  Deheuol. 

1894 —  Parch.  R.  R.  Jones,  o’r  üosbarth  Deheuol. 

1894 —  Parch.  Ellis  Roberts,  o Sir  Oneida. 

1895 —  Parch.  John  J.  Williams,  o’r  Dosbarth  Deheuol. 

X. — Ymaoawodd  trwy  Lythyrau. 

1858 — -Parch.  W.  Rowlands,  D.  D.,  i Oneida. 

1867 —  Parchn.  Isaac  Blackwell  a David  Jones,  er  dangos  eu 

safle  gyda  ni. 

1868 —  Parch.  W.  J.  Lewis,  i’r  Dosbarth  Deheuol. 

1873 —  Pareh.  E'.  J.  Hughes,  i Oneida. 

1874 —  Parch.  J.  Irlwyn  Hughes,  i Ddosbarth  Pittsburg. 

1877— 1  eglwys  Bangor,  i Gymru  i gasglu  at  y capel. 

1878 —  Parch.  R.  H.  Evans  i Wisconsin. 

1878 — Parch.  E'.  J.  Hughes,  i’r  Dosbarth  Deheuol. 

1878 — Parch.  R.  T.  Jones,  i ymweled  a’r  Gorllewin. 

1876 —  Parch.  W.  J.  Lewis,  i Kansas. 

1877 —  Parch.  Thos.  B.  Thomas,  i Gymru. 

1877 — Parch.  E,  J.  Hughes,  i Gymru. 

1883 —  Pa.rch.  J.  R.  Jones,  i Ddosbarth  Pittsburg. 

1884 —  Parch.  Ellis  W.  Jones,  i’r  Dosbarth  Deheuol. 

1887 —  Yn  Jermyn,  i eglwys  Bangor  i ymuno  a’r  Dosbarth 

Deheuol. 

1888 —  Parch.  John  Isaac  Hughes,  i’r  Gorllewin. 

1889 —  Parch.  Thos.  Roberts,  i Ohio. 

1889 —  Parch.  Thos.  J.  Phillips,  i Gymru. 

1890 —  Parch.  Hugh  Davies,  i New  York. 

1890 —  Parch.  R.  S.  Thomas,  i ymweled  a Chymru. 

1891 —  Parch.  R.  F.  Jones,  i Wisconsin. 

1892 —  Parch.  R.  S.  Thomas,  i Gymru  i aros. 

1892 — Parchn.  W.  H.  Williams  a Hugh  Hughes,  i ymweled 
a Chymru. 

1892 — Parch.  Abram  Edmunds,  i Gymru. 

1895 — Parch.  Ellis  Roberts,  i Yermont. 

Ol-ysgrif — Yn  Nghyfarfod  Wilkesbarre,  1882,  rhoddwyd 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


180 


llythyrau  ymadawiacl  i’r  Parchn.  Thomas  B.  Thomas  a 
Richard  T.  Jones  i fyned  at  y Presbyteriaid,  y cyntaf  i 
Dalaeth  New  York,  a’r  ail  i ddinas  Philadelphia. 

XI.  — Addysg. 

Mae  y Cyfarfod  Dosbarth  wedi  rhoddi  sylw  arbenig  i’r 
mater  hwn,  o bryd  i bryd,  yn  gystal  a’r  Gymanfa.  Yn  Oly- 
phant,  1871,  gwnaed  sylwadau  fel  y canlyn:  “Fod  yr  eg- 
lwysi  yn  annyben  yn  casglu  at  yr  achos,  a bod  ein  pobl 
ieuainc  yn  derbyn  ar  yr  adeg  bresenol  o’r  Bwrdci  $200  yn 
fwy  nag  a gesglir  yn  yr  holl  wlad;  ac  oddieithr  i ryw  gyf- 
newidiad  gymeryd  lle,  y bydd  y drws  yn  cael  ei  gau  arnom 
eto,  a'n.  pobl  ieuainc  yn  marw  O'  eisieu  gwybodaeth.’’  Pen- 
derfynwyd  fod  pregeth  yn  cael  ei  thraddodi  yn  mhob  capel 
,y  S’abboth  cyntaf  yn  Mawrth,  a bod  ymdrech  yn  cael  ei 
wneycl  i sicrhau  casgliad  da. 

Yn  Hyde  Park,  1872,  penodwyd  fod  y Parch.  M.  A.  Ellis  i 
fyned  trwy  yr  holl  eglwysi  gyda  golwg  ar  y casgliad,  a’u 
bod  i gyfranu  yn  ol  deg  cent  yr  aelod.  Yn  Nghymru  New- 
ydd,  1874,  mae  Mr.  Ellis  yn  dynnuno  am  ryv/  gynllun  i godi 
arian  at  addysg,  ac  unwaith  eto  mae  yn  cael  ei  anfon  trwy 
holl  eglwysi  y Dosbarth  i osod  yr  achos  ger  bron. 

Yn  Danyille,  1875,  cwynid,  nad  oedd  dim  yn  cael  ei 
wneyd,  a phenderfynwyd  fod  swyddogion  yr  eglwysi  i ym- 
drechu  cael  casgliad  da  at  yr  achoe  hwn. 

Yn  Nanticoke,  1876,  mae  y Cyfarfod  yn  cydnabod  yn  ddi- 
olchgar  a gwresog  yr  eglwysi  a gyfranasant  at  yr  ac'hos 
hwn,  a’u  bod  yn  taer  erfyn  ar  y gweddill  i gwblhau.  Yn  yr 
un  Cyfarfod,  mae  Mr.  J.  T.  Griffiths,  ar  ran  y pwyllgor  add- 
ysg,  yn  hysbysu  eu  bod  hwy  wedi  ymohebu  à r brawd  ieu- 
anc  D.  D.  Jenkins  mewn  perthynas  i'w  fwriad  i lynu  wrth 
y Cyfundeb  ar  ol  gorphen  ei  addysg,  a chafwyd  boddlon- 
rwydd  yn  ei  atebion.  Penderfynwyd  hefyd,  “Oddiar  deim- 
lad  o werth  ein  pregethwyr  ieuainc,  a gofal  am  anrhydedd 
a llwyddiant  ein  Cyfundeb,  ein  bod  yn  barnu  na  ddylem 
gymeradwyo  yr  un  o honynt  i Fwrdd  Addysg  y Presbyter- 
iaid  am  gymorth  arianol  mewn  cysylltiad  ag  efrydiaeth 


190 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


mewn  unrhyw  athrofa,  heb  gael  sierwydd  boddhaol  o’i  fwr- 
iad  i aros  yn  y Cyfundeb  wedi  gorphen  ei  addysg  athro- 
faol.” 

Yn  Wilkesbarre,  1877,  hysbysodd  Mr.  Grifhths  dros  y 
pwyllgor,  fo4  Mr.  Jenkins  wedi  arwyddo  ei  fwriad  mewn 
ysgrifen,  i ymlynu  wrth  y Cyfundeb  ar  ol  gorphen  ei  add- 
ysg,  ac  yn,  Olyphant  rhoddwyd  cymeradwyaeth  brydlon 
iddo  i ofal  y “Bwrdd”  yn  mhellach. 

Yn  Warrior  Run,  1876,  mae  y pwyllgor  yn  datgan  nad 
oeddynt  yn  teimlo  cymeradwyo  y person  oedd  yn  derbyn 
addysg  o’r  Dosbarth  hwn  yn  Princeton,  os  na.  fuasai  yr  eg- 
lwysi  yn  symud  y ddyled  maent  wedi  myned  iddo  yn  barod 
mewn  perthynas  iddo.  Felly  penderfynwyd  fod  yr  Ysgrif- 
enydd  i anfon  i’r  holl  eglwysi  ddymuniad  caredig  a thaer 
ar  iddynt  anfon  yn  ol  deg  cent  yr  aelod,  i’r  Cyfarfod  Dos- 
barth  nesaf,  er  cyfarfod  ein  dyled  i’r  “Bwrdd”  yn  Philadel- 
phia  dros  yr  efrydydd  a arganmolwyd  genym  flwyddyn  yn 
ol.  Dymunir  na  byddo  i un  eglwys  esgeuluso  hyn. 

XII,— Yr  Achos  Cenadol. 

Y wedd  gyntat’  ydym  yn  ei  weled  ar  y mater  hwn  o fewn 
cylch  y Dosbarth  dyw,  mewn  cysylltiad  a’r  “Gymdeithas 
Genadol  Americanaidd.”  Yn  Carbondale,  1859,  barnwyd  nad 
oedd  budd  na  mantais  i ni  o ymuno  a hi,  a phencdwyd  y 
Parch.  John  Moses  a Mr.  Walter  Phillips  yn  bwyllgor  i 
wneyd  ymchwiliad  i gyfansoddiad  “Cymdeithas  Genadol  y 
Presbyteriaid.” 

Yn  Bellevue,  1859,  penderfynwyd  fod  pob  eglwys  at  eu 
rhyddid  i ymuno  â’r  Gymdeithas  Americanaidd,  os  barn- 
ant  fod  rhyw  fudd  yn  hyny  iddyut  hwy. 

Yn  Carbondale,  1864,  penodwyd  pwyllgor  o dri,  y Parch. 
J.  R.  Williams,  Scranton;  John  G.  Davies,  Hyde  Park;  a 
Walter  Phillips,  Bellevue,  i dynu  allan  reolau  Cymdeithas 
Genadol  Gartrefol. 

Yn  Bellevue,  1870,  penderfynwyd  fod  arian  y casgliad 
cenadol  i gael  ei  ddefnyddio  mewn  rhan  i gynorthwyo  lle- 
oedd  gweiniaid,  a nodwyd  Mri.  Daniel  Moses,  J.  M.  Jones  a 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  ] Qj 

J.  T.  Grifflths  yn  fwrdd  cenadol.  O Carbondale,  1870,  an- 
fonwyd  anogaeth  daer  at  yr  eglwysi  ar  iddynt  wneyd  casgl- 
iad  cenadol  er  cynorthwyo  yr  eglwysi  gweiniaid  a’r  Genad- 
aeth  Dramor. 

Erbyn  hyn  mae  Cymdeithas  Genadol  yr  enwad  yn  casglu 
nerth  a gallu  i gynorthwyo  yr  eglwysi  gweiniaid.  Ond  yr 
oedd  yn  gwestiwn  pa.  fodd  i godi  casgliad,  fel  na  byddai  y 
Dosbarth  yn  tynu  mwy  oddiar  y G^mdeithas  nag  m.ae  yn 
gyfranu  iddi. 

Yn  Olyphant,  1871,  penderfynwyd  fod  pregeth  a chasgliad 
at  yr  achos  yn  cael  ei  wneyd  bob  Sabboth  cyntaf  yn  y 
flwyddyn. 

Yn  Wilkesbarre,  1875,  rhoddodd  Dr.  Roberts  adroddiad 
am  y Genadaeth  a’i  gwaith,  ac  yn  ngwyneb  ei  sylwadau, 
penderfynwyd,  “Ein  bod  yn  rhoddi  derbyniad  i’r  Parch. 
T'hos.  C.  Davies,  Pittsburg,  i ddyfod  i ymweied  a'n  heg- 
Iwysi  yn  Mai  a Mehefin,  a’n  bod  mewn  modd  neillduol  yn 
taer  anog  ein  heglwysi  i wneyd  casg.liad  at  yr  achos  hwn. 

Yn  Taylor,  1878,  lluniwyd  y penderfyniadau  canlynol:  (a) 
Fod  casgliad  cyhoeddus  i gael  ei  wneyd  at  y Genadaeth  y 
Sabboth  cyntaf  o bob  mis.  (b)  Fod  y Trysorydd  eglwysig  i 
anfon  cyfa-nswm  y cyfryw  gasgliad  i Drysorydd  awdurdod- 
edig  y Dosbarth,  ar  ol  gwneyd  casgliad  yn  mis  Rhagfyr. 
(c)  Fod  Trysorydd  y Dosbarth  i roi  adroddiad  cyflawn  a 
manwl  am-  y derbyniadau  oddiwrth  bob  eglwys  ar  ei  phen 
ei  hun  yn.  Nghyfarfod  Dosbarth  Rhagfyr.  (d)  Fod  iddo 
anfon  yr  arian  a dderbynia  i’r  Trysorydd  Cyffredinol  mor 
fuan  ag  y gallo,  fel  y caffont  ymddangos  yn  yr  Adroddiad 
Blynyddol  y flwyddyn  ganlynol.  (e)  Fod  Ysgrifenydd  y 
Dosbarth  i adgofio  y rheolau  hyn  yn  flynyddol  yn  y “Cyf- 
aill”  am  Hydref  neu  Tachwedd.  Wrth  y rheolau  hjm  y 
gweithreda  yr  eglwysi  o hyny  hyd  yn  awr. 

Mae  gan  y Gymanfa  Gyffredinol  ei  goruchwyliwr  dros  y 
Dalaeth,  ac  mae  gan  y Dosbarth  ei  bwyllgor,  eystal  a’r  Gy- 
manfa,  at  yr  hwn  mae  pob  lle  mewn  angen  cymorth  i 
wneyd  apel.  Mae  y Dosbarth  hwn  wedi  derbyn  er’s  blyn- 
yddoedd  o 3150  i $200  yn  flynyddol.  Rhoddir  anogaethau, 


192 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


traddodir  pregethau,  a tlirefnir  mesurau  i gasgiu  at  yr 
achos  yn  barhaus.  Er  cymaint  mae  pob  cymdeithas  yn 
gwyno  o herwydd  dyled  y blynyddoedd  hyn,  mae  y Gym- 
deithas  hon  yn  gallu  gwneyd  ei  gwaith  yn  ddibrofedigaeth 
hyd  yma.  Ond  Ohio  a Wisconsin  sydd  yn  cyfranu  i’w  thrys- 
orfa  gan  mwyaf. 


XIII. — Dirwest. 

Mae  gweithrediadau  y Cyfarfod  Dosbarth  gyda  golwg  ar 
y mater  pwysig  hwn  i lwyddiant  yr  eglwysi,  yn  deilwng  o 
sylw.  Mae  llais  y Cyfarfod  wedi  bod  yn  glir  a diamwys  yn 
yr  achos.  Yn  Nghyfarfod  Hyde  Park,  1870,  ymdriniwyd  a'r 
mater,  a dangoswyd  ý pwys  a’r  priodoldeb  i holl  aelodau  yr 
eglwys  i fod  yn  ddirwestwyr,  ac  yn  arbenigol  y swyddog- 
ion,  a phenderfynwyd,  “Fod  y Parch.  J.  E.  Davies  a Mr. 
Rich.  Roderick  i fyned  trwy  yr  holl  egiwysi  er  gweled  sef- 
yllfa  yr  achos.”  O Gyfarfod  Bellevue,  anfonwyd  Uythyr  at 
eglwys  Wilhesbarre  i ofyn  iddi  ollwng  ei  gweinidog  i or- 
phen  yr  ymweliad  dirwestol  yn  lle  y Parch.  J.  E..  Davies. 
Gwnaeth  Mr.  Hughes  a’i  gydymaith  adroddiad  fod  y swydd- 
ogion  oll  yn  ddirwestwyr.  Yn  Wilkesbarre,  1876,  cafwyd 
cyfeillach  ddirwestol  yn  y Cÿfarfod  hwn.  Anogwyd  hefyd 
fod  yr  eglwysi  i gynal  cyfarfod  gweddi  am  lwyddiant  yr 
achos  dirwestol. 

Yn  Wilkesbarre,  1873,  penodwyd  pwyllgor— Parehn.  L.  S. 
Jones,  M.  A.  Edlis  a W.  E.  Morgan  i dderbyn  pleidleisiau 
yr  eglwysi  ar  ddirwest  fel  amod  eglwysig.  Dros  y mesur 
yr  oedd  Gibsonburg,  Wilkesbarre  a Danville;  Olyphant  yn 
gyfartal,  a’r  gweddill  heb  anfon  eu  pleidleisiau.  Yr  un 
pryd  rhyddhawyd  y pwyllgor  a benodwyd  i dynu  ffurf  o 
ymrwymiad  dirwestol  i aelodau  y Cyfarfod  Dosbarth;  ond 
penderfynwyd  eilwaith  cael  adystyriaeth  ar  y mater,  a go- 
hiriwyd  cyn  dwyn  dim  i derfyniad. 

Yn  Carbondale,  1873,  nodwyd  y Parchn.  W.  E,  Morgan  a 
B.  D.  Davies  yn  bwyllgor  i dynu  allan  ymrwymiad  dirwest- 
ol  i aelodau  y Cyfarfod  Dosbarth,  a’u  bod  yn  caniatau 
rhyddid  i ddangos  fod  y diodydd  meddwol  i gael  eu  def- 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOD.  193 


□yddio  ar  archiad  meddyg  profladol.  Dyma  yr  ardystiad: 

“Yr  ydym  ni  sydd  a’n  henwau  isod  yn  ymrwymo'  yn  ddif- 
rifol  ger  hron  Du'vv  a phawb  sydd  yn  bresenol,  i beidio  yíed 
dim  diodydd  meddwol,  oddieithr  yn  sacramentaidd  nea  fel 
meddyginiaeth,  ar  archiad  meddyg  profiadol;  ac  i beidio  eu 
gwneuthur  na’u  rhoddi,  na’u  cynyg  i neb  o'n  cyd-ddynion, 
a hefyd  yn  mhcb  modd  gweddaidd  i wrthsefyil  pob  rhyw 
achosion  ac  achlysuron  0 anghymedroldeb.” 

Yn  y Cyfarfod  dylynol  yn  Plymouth  penderfynwyd  “Fod 
yr  ardystiad  yn  cael  ei  lawnodi  yn  y Cyfarfod  nesaf.” 
Felly  yn  Providence,  1874,  ardystiodd  yr  holì  aelodau  oedd 
yn  bresenol  yr  ardystiad  dirwestol  trwy  osod  eu  henwau 
ar  y llyfr. 

Yn  Providence,  1880,  hysbyswyd  fod  y Gymanía  yn  cym- 
eil  y Cyfaríod  Dosbarth  i nodi  ymwelwyr  dirwestol,  i ed- 
rych  i íewn  i ansawdd  dirwest  yn  yr  eglwysi.  Yn  Ply- 
mcuth  penodwyd'  fod  y Llywydd  a’r  Ysgrifenydd  i nodi  y 
pwyllgor  i ymweled  a’r  eglwysi,  a derbyniwyd  eu  hadrodd- 
iad  yn  Bellevue,  1881:  “Fod  yr  eglwysi  wedi  bcd  yn  ddi- 
fater,  ond  bernid  fod  yr  ymweliad  wedi  bod  yn  fuddiol, 
gan  fod  ymdrech  arbenig  yn  cael  ei  wneyd  mewn  rhai  eg- 
lwysi  i gael  yr  holl  aelodau  yn  ddirwestwyr.  Nid  oes  ond 
un  eglwys  ag  mas  dirwest  yn  amod  eglwysig,  ond  mae  am- 
ryw  yn  amcanu  at  hyn.  Eraill,  yn  lled  beíl  yn  ol,  ac  yn 
synied  fod  yn  rhaid  cael  rhyw  gymaint  0 r psthau  medd- 
wol.” 

Anogwyd  yr  eglwysi  i sefydlu  Bands  of  Hope,  ac  i arfer 
gwin  anfeddwol  yn  y cymundeb. 

Yn  Carbondale,  1881,  galwyd  sylw.  eto  at  y mate-r,  ac  nad 
oedd  y gwaith  wedi  ei  orphen,  gan  anog  y cenadon  diwedd- 
af  i orphen  yr  ymweliad  yn  ddilai  erbyn  y Cyfarfod  nesaf. 

Pan  ddaeth  y Gwelliant  Cyfansoddiadof  ger  bron  y Dal- 
aeth,  penderfynwyd  yn  Nghyfarfod  Nanticolte,  1889,  (a) 
“Ein  bod  fel  Cyfarfod  yn  hollol  gymeradwyo  y gwelliant, 
fel  mae  yn  casl  ei  osod  allan  gan  ein  Seneddwyr,  ac  yn  ym- 
rwymo  i wneyd  yr  oll  a.  allwn  ar  dir  teg  er  awyn  y farn  i 
fuddugcliaeth.  (h)  Ein  bod  trwy  ein  cenadon  yn  anog  yr 
13 


194 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


holl  eglwysi  i ymgymeryâ  yn  ddifrifol  a’r  gwaith,  trwy 
gael  ein  cynulleidfaoedd  i gydweithredu  er  cynal  cyfarfod- 
ydd  a gwneyd  y symudiad  yn  effeithiol  o fewn  ein  terfynau. 
(c)  Ein  bod  yn  anog  ein  pobl  i dderbyn  a darllen  y papyr- 
au  hyny  sydd  yn  egluro  y fasnach  yn  ei  holl  echryslon- 
rwydd,  ac  hefyd  yn  dadleu  o blaid  y gwelliant.” 

Yn  Hyde  Park,  1893,  galwyd  sylw  at  ardystíad  dirwestol 
y Cyfarfod  gan  yr  Ysgrifenydd,  er  mwyn  gwybod  beth  i 
wneyd  ag  enwau  y rhai  a dorant  yr  ardystiad.  Dyfarniad 
y gadair  oedd,  “Yn  gymaint  a bod  yr  ardystiad  yn  amod 
aelodaeth  o’r  Cyfarfod  Dosbarth,  mae  yn  canlyn  fod  un- 
rhyw  aelod  yn  gwrthod  ac  yn  peidio  ei  gadw,  ar  yr  un  pryd 
yn  gwrthod  ac  yn  peidio  bod  yn  aelod  o’r  Cyfarfod.”  Cad- 
arnhaodd  y Cyfarfod  gywirdeb  y dyfarniad  hwn. 

Yn  Plymouth,  1893,  penderfynwyd  nad  oes  gan  un  eg- 
lwys  hawl  i redeg  neb  yn  flaenor  heb  fod  y cyfryw  yn  llwyr 
ymwrthodwr  oddiwrth  bob  math  o ddiodydd  meddwol.  Yn 
y Cyfarfod  gan  yr  Ysgrifenydd,  er  mwyn  gwybod  beth  i 
dalu  sylw  i’r  rheol  na  dderbynir  neb  yn  aelod  o’r  Cyfarfod 
Dosbarth  os  na  fydd  yn  ddirwestwr,  ac  yn  barod  i roi  ei 
enw  wrth  yr  ardystiad  dirwestol  ar  lyfr  y Dosbarth.  Mae 
yn  dda  genym'  allu  rhoddi  y dyfarniadau  uchod  ger  bron  y 
darllenydd,  fel  y gallo  weled  fod  y Cyfarfod  Dosbarth  wedi 
bod  yn  ffyddlawn  i’r  ymrwymiad  dirwestol.  Y penderfyn- 
iad  cyntaf  wnaed  ar  y mater  oedd  yn  Carbondale,  1860,  yr 
hwn  sydd  fel  y canlyn: 

“Penderfynwyd  nad  ydym  ni,  fel  Methodistiaid  yn  y 
Dosbarth  hwn,  yn.derbyn  neb  yn  gyflawn  aelodau  heb  idd- 
ynt  fod  yn  ddirwestwyr;  hefyd,  na  symudir  un  pregethwr 
i gyflawn  waith  y weinidogaeth,  ac  na  chyfodir  un  aelod  i 
fod  yn  flaenor  ychwaith,  heb  ei  fod  yn  ddirwestwr.”  Pa 
faint  bynag  mae  yr  eglwysi  yn  y blynyddoedd  diweddaf 
wedi  ymlygru  yn  y drwg  hwn,  mae  y Cyfarfod  Dosbarth 
wedi  amcanu  bod  yn  bur. 

XIV. — Yr  Ysôol  Sabbothol. 

Mae  y Cyfarfod  Dosbarth  wedi  talu  llawer  o sylw  i’j  rhan 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


195 


hon  o waith  yr  Arglwydd  fel  pob  rhan  arall.  Yn  Bellevue, 
1859,  “Galwyd  sylw  at  yr  angen.  am,  lyfr  neu  lyfrau  mwy 
cyfaddas  i’r  plant,  nag  sydd  genym.’’  Yn  Hyde  Park,  18S8, 
galwyd  sylw  at  “Hyfforddwr”  Mr.  C'harles  fel  llyfr  pwrpas- 
ol  i ddysgu  yr  ieuenctyd  yn  egwyddorion  crefydd.  Pender- 
fynwyd  fod  dymuniad  taer  yn  cael  ei  a.nfon  at  bob  eglwys 
ac  ysgol  i ymaflyd  yn  y gwaith.  Yn  Bellevue,  1870,  penod- 
wyd  ymwelwyr  i fyned  trwy  yr  eglwysi  i wneyd  ymchwil- 
iad  i sefyllfa  yr  achos  yn  gyffredinol,  a’r  Ysgol  Sabbothol 
yn  arbenig — y Parch.  M.  A.  Bllis  a Mr.  D.  Bvans,  Plymouth, 
i fyned  i Bellevue,  Wilkesbarre,  Pittstom,  Plymouth  a Dan- 
ville;  y Parch.  Dr.  Roberts  a Mr.  J.  M.  Jones  i’r  eglwysi 
eraill.  Hefyd,  penodwyd  y Parchn.  D-r.  Roberts,  M.  A.  Ellis 
a B.  D.  Davies  yn  bwyllgor  i ddethol  Llaw-reolau  i'r  Ysgol 
Sabbothol.  Yn  Pittston,  dewiswyd  Mr.  L.  S.  Jones  yn  lle 
Dr.  Roberts.  Yn  Wilkesbarre,  1871,  mae1  y pwyllgor  yn 
gwneyd  adroddiad  fod  y Rheolau  yn  barod.  Cymeradwy- 
wyd  hwynt.  Penderfynwyd  argraffu  1,500  o homynt,  a bod 
copi  o’r  Rheolau  a llythyr  yn  cael  ei  anfon  at  bob  Ysgol 
trwy  y wlad. 

Yn  Hyd-e  Park,  1878,  rhoddwyd  anogaeth  i’r  eglwysi  i 
wneyd  ymdrech  adnewyddol  o’i  phlaid,  a bod  pregeth  yn 
cael  ei  thraddodi  yn  mhob  lle  yn  y tri  mis  dyfodol,  gyda 
golwg  ar  gymell  yr  Ysgol  i sylw  y bobl.  Yn  Hyde  Park, 
1880,  penderfynwyd  “Fod  y cyfarfod  dau  o’r  gloch  yn  mhob 
Cyfarfod  Dosbarth  o hyn  allan  i gael  ei  dreulio  er  budd  a 
Uesad  yr  Ysgol  Sabbothol,  a’r  Parch.  W.  H.  Williams  i of- 
alu  am  drefn  y Cyfarfod  nesaf;  a’r  trefniamt  oedd;  i’r 
Parch.  Thos.  B.  Thomas  bregethu  ar  yr  achos,  a brodyr  er- 
aill  ei  ddylym  mewn  sylwadau  cyffredinol.  Dylynwyd  gan 
y Parch.  J.  R.  Jomes  yn  y Cyfarfodydd  olynol  hyd  Gyfar- 
fod  .Warrior  Run,  1882,  pryd  y diddymwyd  y rheol  hon. 
Mae  yn  debyg  nad  oedd  yn  ateb  y dyben,  nac  yn  rhoi  bodd- 
lonrwydd.  Yn  Moosic,  1885,  gwmaed  trefniadau  i ddathlu 
Canmlwyddiant  yr  Ysgol  Sabbothol,  a detholwyd  y 4ydd  o 
Hydref  fel  y dydd  i ymgynull.  Y rhan  uchaf  o’r  Dosbarth 
i gyfarfod  yn  Hyde  Park,  a’r  Parch.  J.  T.  Morris  a Mri.  W. 


196 


HANES  CYIÍANFA  DWYREINBARTH  PA. 


D.  Davies  a W.  Watkin  i barotoi  ar  gyfer  dau  gyfarfod;  a r 
rhan  isaf  yn  Wilkesbarre,  y Parch.  Samuel  W’illiams  a Mr. 
James  B.  Davies  i wneuthur  trefniadau  ar  gyfer  dau  gyf- 
arfod  yno. 

XV. — Chwareuvddiaethau. 

Un  oi  nodweddion,  arbenig  “yr  oes”  yn  ei  gwrthwyneh- 
rwydd  i’r  efengyl,  ydyw  y duedd  i chwareu  sydd  yn  am- 
lygu  ei  hun  yn  mhob  cyfeiriad,  ac  nid  ces  dim  wedi  bod 
mor  effeithiol  i ddiraddio  cysegredigrwydd  ty  yr  Arglwydd 
yn  ngolwg  dynion  a’r  chwareuon  sydd  wedi  eu  goddef  yn 
ein  capelau  o bryd  i bryd.  Mae  llais  y Cyfarfod  Dosbarch 
wedi  bod  yn  glir  a difloesgni  ar  y cwestiwn  yn  ei  wahanol 
agweddau.  Y wedd  gyntaf  mae  yn  dyfod  i’n  sylw  yn  hanes 
y Cyfarfod  ydyw,  y chwareuon  crefyddol  fu  yn  boblogaidd 
mewn  blynyddoedd  aethant  heibio.  Yr  oedd  crefyddolder 
y darnau  yn  cael  ei  ddefnyddio  fel  esgus  dros  gj'freithlon- 
deb  y chwareu. 

Yn  Nghyfarfod  Pittston,  1858,  mae  syíw  yn  cael  ei  roddi 
i’r  “Chwareuon  ysgrythyrol,”  “sef  y chwareuon  crefyddoi  a 
gynaliwyd  mewn  amryw  gapelydd  Nadolig  diweddaf  yn  y 
Dalaeth  hon,  a.c-  yr  ceddym  yn  ystyried  fod  y chwareuon 
hyn  yn  taro  yn  uniongyrchol  yn  erbyn  rheolau  dysgyb- 
laethol  Corff  y Methodistiaid  Calfinaidd,  ac  o ganiyn  ai  yn 
waharddedig  i fyned  iddynt,  ac  na  ddylem  oddaf  neb  a 
fyddo  yn  myned  iddynt  yn  aelodau  yn  ein  plith.” 

Ar  ol  hyn  mae  yr  un  ysbryd  yn  amiygu  ei  hu.n  mewn 
cystadleuaeth  Eisteddfodol,  yr  hwn  sydd  yn  parhau  yn  e; 
fri  mewn  rhai  ardaloedd  hyd  heddyw.  Felly  yn  Nghyfrr- 
fod  Wilfcesbarre1,  1873,  penderfynwyd,  “ESn  bcd  yn  ancg 
yr  eglwysi  yn  mhob  man  trwy  y Dosbarth  i gau  ei  c pel- 
au  ar  y Sabboth  yn  erbyn  parotoi  ar  gyfer  Eisteddfodau  a 
chyngerddau,  ac  i beidio  goddef  i’w  haelodau  i ymgymer- 
yd  a hyny  mewn  unrhyw  le  arall.”  Mewn  Cyfarfodydd 
dylynol  mae  llais  y Cyfarfod  yn  fwy  pendant  a.c  awdurdod- 
ol  ar  y mater  hwn. 

Yn  Nghyfarfod  Olyphant,  1874,  penderfynwyd,  ‘ Ein  bod 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


197 


yn  cadarnhau  y penderfyniad  a basiwyd  amser  yn  ol,  ein 
bod  yn  gwahardd  yr  ymarferiadau  cerddorol  ar  ddydd  yr 
Arglwydd  ar  gyfer  cystadleuaeth  mewn  Eisteddfodau,  a’n 
bod  yn  anog  y swyddogion  i ddwyn  y mater  o flaen  yr  eg- 
lwysi,  gan  edrych  ar  fcd  ufudd-dcd  yn  cael  ei  roddi  i’r 
gwaharddiad.” 

Yn  Nghyfa.rfod  Gibsonburg,  1875,  mae  cymeradwyaeth  yn 
cael  ei  roddi  i waith  eglwys  Cymru  Newydd  yn  gwahardd 
i’w  haelodau  chwareu  dramas  crefyddol.  Yn  Taylorville, 
1876,  penderfynwyd  drachefn,  “Eln  bcd  yn  cadarnhau  yr 
hyn  a waharddwyd  yn  flaenorol  gan  y Gymanfa,  sef  na 
chaniateir  cynal  Eisteddíodau  yn  ein  capelau,  na  pharotoi 
ar  eu  cyfer.”  Nid  yn  unig  pasiwyd  y penderfyniadau  ueh- 
od,  ond  yn  Carbondale,  1868,  cynaliwyd  cyfeillach  i ym- 
drin  â’r  niwed  a gynyrcha  chwareuon  cyhoeddus  i achos 
crefydd;  a phenderfynwyd  anfon  cais  at  y Gymanfa  ddyl- 
ynol  i adael  y gyfeillach  gyffredinol  yn  agcred  i bawb — 
crefyddol  ac  anghrefyddol — i ymdrin  ar  y mater.  Yn 
Scranton,  yr  un  flwyddyn,  bu  ymdriniaeth  gyhceddus  ar  y 
mater,  “A  ydyw  yn  gydweddol  â sancteiddrwydd  y Sabboth 
i dreulio  rhan  o hono  ar  gyfer  cystadleuaeth  E.steddfod- 
ol,”  &c. 

Un  o nodweddion  annuwioldeb  yn  ei  holl  ffurfiau  ydyw 
hyfdra  a beiddgarwch;  ac  mae  yr  ysbryd  hwn  yn  myned 
yn  fwy  hyf  yn  ein  mysg  yn  barhaus.  Yn  Nghyfarfod  War- 
rior  Run,  1876,  daeth  yr  ymofyniad  canlynol  i sylw:  “A  yd- 
yw  yn  unol  a chrefydd  ein  Harglwydd  Iesu  Grist  i’r  rhai  a 
broffesant  ei  enw  i ymarfer  a chwareu  cardiau,  dominoes, 
checkers,  &c. ; ac  mewn  atebiad  i’r  ymofyniad,  mabwysiad- 
wyd  y penderfyniad  eanlynol:  “Ein  bod  yn  anog  yr  eglwysi 
i ddwyn  y rhai  a ddelir  yn.  chwareu  cardiau  dan  gerydd, 
a’i  fod  yn  hollol  groes  i’r  Cyffes  Pfydd,  ac  i rybuddio  yr 
aelodau  i beidio  ymarfer  a chwareuyddiaethau  gwag  a di- 
sylwedd  er  mwyn  difyrwch.”  Dymunid  hefyd  i’r  swyddog- 
ion  ddarllen  y Rheolau  Dysgyblaethol  yn  aml,  er  mantais 
i’r  hcll  aelodau  i wybod  pa  bethau  a.  waherddir  yn  e:n 
rheolau.  I Gyfarfcd  Sugar  Notch,  1891,  mae  eglwys  Hyde 


198 


HANES  CYMANFA  DWYHEINBART H PA. 


Parg  yn  cyflwyno  mater  i sylw  y Cyfarfod,  sef  “Arholiad 
llygredig  ein  heglwysi  o gydymffurflo  a phechodau  yr  oes, 
megys  dawnsio,”  &c.  Mewn  canlyniad  i’r  ymdriniaeth, 
mabwysiadwyd  y ddau  benderfyniad  canlynol:  (a)  “Fod  y 
Cyfarfod  Dosbarth  hwn,  yn  y modd  mwyaf  penderfynol,  yn 
anghymeradwyo  y fath  arferiad.  (b)  Ein  bod  yn  cyflwyno 
y mater  i sylw  Cymanfa  Hyde  Park.”  Bellach,  nid  oes  lle 
i neb  ameu  beth  ydyw  llais  y Cyfarfod  Dosbarth  wedi  bod 
gyda  golwg  ar  yr  arferion  llygredig  ac  annuwiol  sydd  yn 
ffynu  i fesur  anghyffredin  yn  y dyddiau  hyn. 

XYI.  — Materion  o Ymrafael  a Dysgyblaeth. 
Cyfarfod  Bellevue,  1859,  anghydwelediad  rhwng  y Parch. 

Dr.  Rowlamds  a Mr.  Walter  Phillips. 

Cyfarfod  Bellevue,  1861,  anghydwelediad  rhwng  y Parch. 
Thos.  R.  Jones  ac  eglwys  Scranton.  Yr  un  pryd,  cwyn 
o Gymanfa  Minersville  yn  erbyn  y brawd  John  R.  Wil- 
liams. 

Pittston,  1862,  cwyn  o Bellevue  yn  erbyn  John  R.  Williams. 
SCranton,  1862,  achos  Watkín  Powell  ac  eglwys  Bellevue. 
Carbondale,  1864,  penodi  pwyllgor  i fyned  i Scranton  mewn 
achos  o ddysgyblaeth. 

Pittston,  1865,  achos  Robert  Wright  ac  eglwys  Wilkesbarre. 
Hyde  Park,  1866,  acbos  y Parch.  D.  C.  Evans  a’i  fasnach. 
Wilkesbarre,  1869,  achos  y Parch.  J.  E.  Davies  ac  eglwys 
Bellevue. 

Plymouth,  1869,  achos  Mr.  David  James  ac  eglwys  Pittston. 
Hyde  Park,  1870,  achos  y brawd  J.  R.  Williams  am  yfed. 
ProvIdence,  1872,  achcs  y brawd  Samuel  Williams. 

Hyde  Park,  1872,  hysbysiad  am  ddiarddeliad  yn  Nghymru 
Newydd. 

Wilkesbarre,  1873,  cyhuddiad  o Bellevue  yn  erbyn  eglwys 
Hyde  Park. 

Carbondale,  1873,  anghydfod  yn  Hyde  Park  rhwng  Mr.  Dan- 
iel  T.  Jones  a Mrs.  Ann  Harris. 

Hyde  Park,  1874,  rhwng  y Parch.  M.  A.  Ellis  a D.  L.  Rich- 
ards. 


CYFARFOD  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


199 


Yn  Danville,  1875,  achos  Thos.  L.  Jones,  Carbondale,  am 
feddwi. 

Yn  Moosic,  1875,  achos  y brawd  L.  S.  Jones  ac  eglwys 
Wilkesbarre. 

Yn  Taylor,  1876,  achos  o Bellevue  yn  erbyn  swyddo>g,  W. 
R.  Lewis. 

Yn  Warrior  Run,  1876,  achos  Isaac  Rees,  Nanticohe. 

Plymouth,  1877,  ymchwiliad  i achos  o Wilkesbarre. 

Carbondale,  1878,  adroddiad  pwyllgor  ar  achos  yn  Taylor- 
ville. 

Danville,  1880,  achos  y Parch.  Joseph  Rees  ac  eglwys  Dan- 
ville. 

Wilkesbarre,  1880,  cyflwynwyd  cwyn  Mr.  W.  D.  Williams, 
Da.nville,  i sylw  y pwyllgor. 

Bellevue,  1881,  cymeradwywyd  adroddiad  y pwyllgor  yn 
Hyde  Park. 

Nanticolre,  1883,  cwyn  o Moosic  yn  erbyn  un  o aelodau  y 
Dosbarth. 

Moosic,  1883,  ewyn  yn  erbyn  Mr.  W.  D.  Williams,  Danville. 

Plymouth,  1883,  diarddelwyd  James  Griflìths,  Jermyn. 

Hyde  Park,  1884,  Parch.  R.  F.  Jones  a Mr.  J.  T.  Grifliths  yn 
cael  eu  hanfon  i Taylor.  Yr  un  pryd,  achos  o ymrafael 
yn  Providence. 

Wilkesbarre,  1884,  swyddogion  yn  anmharchu  eu  hardyst- 
iad. 

Bellevue,  1885,  anufudd-dod  blaenoriaid  Carbondale. 

Plymouth,  1886,  achos  Moosic. 

Jermyn,  1887,  cymeradwyo  gweithrediadau  y pwyllgor  yn 
Hyde  Park.  Terfynwyd  yr  achos  hwn  Medi,  1888. 

,0'lyphant,  1890,  cai-s  O'  Danville  am  ddiarddel  W.  D.  Wil- 
liams. 

Providence,  1892,  achos  y Parch.  Abram  Edmunds  a Mr. 
D>avid  Parry  o eglwys  Olyphant. 

Plymouth,  1893,  eglwys  Nanticohe  yn  gofyn  am  lythyr  ym- 
adawol. 

Olyphant,  1893,  cymeradwyo  gwaith  eglwys  Hyde  Park  yn 
dysgyblu  un  o’r  blaenoriaid. 


200  HANES  CYMANFA  DY.’YREINBARTH  Pa. 

Providence,  1895,  anfon  y Parch.  W.  E.  Morgats  a Mr.  Da- 
vid,  H.  Evans  i Providence,  i chwilio  i mewn  i achos 
yno. 

Pwy  hynag  ewyllysio  fanylion  yr  achcsion  hyn,  maent 
i’w  cael  ar  y cofnodion.  Ni  wneir  yma  ond  crybwylliad  pa 
bryd  y bu  sylw  arnynt,  er  dangos  fod  y Dosbarth  wedi  am- 
canu  amddiffyn  yr  achos  yn  ei  enw  da  yn  mhob  amgylch- 
Lad  fu  dan  sylw.  Yn  1876  penodwyd  pwyllgor  ar  achosion 
eglwysig,  ac  o hyny  allan  mae  y materion  hyn  yn  cael  eu 
cyflwyno  i’r  pwyllgor  hwn. 


PENOD  VI. 


Y PARCH,  JOHN  DAYIES.  BLARELY. 


TEIMLIR.  yn  gyffredin  yn  mysg  y rhai  sydd  yn  ei  gofio,  fod 
teyrnged  o barch  yn  ddyledus  i Mr.  Dayies  yn  yr  hanes 
hwn,  yn  fwy  na  neb  arall  fu  o fewn  cylch  y Dosbarth  a’r 
Gymanfa,  níd  yn  unig  ar  gyfrif  ei  dduwioldeb  a'i  ffyddlon- 
deb,  ond  am  mai  efe  ydyw  tad  Methodistiaeth  yn  y Dai- 
aeth.  Efe  sefydlodd  yr  eglwysi  cyntaf,  sef  Carbondale  a 
Pottsville,  yn  1832;  Blahely,  1848;  a Chymru  Newydd  yn 
1839.  Gosodwn  ger  bron  y darllenydd  grynodeb  o hanes  ei 
fywyd,  a ysgrifenwyd  ganddc  ef  ei  hun. 

Ganwyd  ef  Ionawr  1,  1783,  yn  mhlwyf  Llansamlet,  Sir 
Forg;anwg.  Enw  yr  ardal  oedd  Pentre’r  Gang,  yn  ymyl 
Capel  y Cwm,  eiddo  y Methodistiaid  Calfinaidd.  Yr  oedd 
eí  fam  o deulu  ac  ysbryd  pur  grefyddol,  a pharhacdd  feîly 
hyd  ei  hedd.  Gadawyd  hi  yn  weddw  pan  oedd  ef  yn  blen- 
tyn  ieuanc,  ac  oblegid  hyny  ni  chafodd  fawr  o fanteision 
addysg,  a gorfu  iddo  fyned  i weithio  mor  fuan  ag  y gallai, 
er  mwyn  helpu  ei  fam  i fagu  y plant.  Pan  oedd  ef  tuag 
wyth  oed  torodd  diwygiad  allan  yn  Nghapel  y Cwm,  yr 
hwn  a elwid  gan  yr  hen  bobl,  “Y  Diwygiad  Mawr.”  Dyna 
y pryd,  mae  yn  debyg,  y teimlodd  argraiîìadau  crefyddol 
gyntaf.  Er  nas  gallai  roddi  defiìniad  o honynt,  eto  yr  oedd 
yn  cofio  yn  gynes  am  “y  diwygiad  mawr’  ar  hyd  ei  oes. 
Pan  oddeutu  12  i 15  oed  aeth  i ymweled  a pherthynasau 
iddo,  ac  mae  yn  eglur,  yn  ol  yr  hanes,  mai  modryb  iddo  íu 
yn  offeryn  i roddi  symbyliad  i’w  feddwl  i gychwyn  bywyd 
newydd. 


202 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Yn  fuan  wedi  yr  adeg  hon  daLeth  y Parchn.  John  Roberts, 
LJangwm,  a James  Hughes,  Ueyn,  i Gapal  y Cwm  i breg- 
ethu,  ac  wedi  gwrando  y rha.i  hyny,  meddai,  “Y  penderíjn- 
ais,  gyda  chymorth  gras,  i ymuno  ag  achos  crefydd.” 

Yn  mhen  chwe’  blynedd  ar  ol  dechreu  ei  fywyd  creíydd- 
ol,  daeth  ar  ei  feddwl  ddechreu  pregethu.  Er  nad  oedd 
wedi  caei  fawr  o fanteision  addysg,  yr  oedd  yn  medru  dar- 
llen  Cymraeg  a Saesneg  yn  weddol  dda,  a bu  hyny  o was- 
anaeth  mawr  iddO'.  Wedi  arfer  ei  ddawn  i gyngori  yn  y 
cyfeillachau  am  ryw  dymor,  cafodd  ei  ryddid  i bregethu,  a 
bu  y brodyr  yn  dirion  iawn  o hono  yn  adeg  ei  wendid.  Isel 
oedd  ei  amgylchiadau,  a chafodd  (fel  y dywedai)  ei  gadw 
rhag  myned  yn  bregethwr  mawr,  na  myned  i brofedigaeth, 
wrth  feddwl  ei  fod,  oblegid  ei  amgylchiadau.  Yn  fuan  wedi- 
hyn  daeth  y brofedigaeth  o newid  ei  sefyllfa  ar  ei  feddwl, 
ond  meddai,  “Nid  aethym  i faes  y byd  i ymofyn  cydmares, 
ond  i blith  merched  fy  mhobl.”  Bu,wedi  hyny,  ar  gais  cyf- 
eillion,  yn  byw  yn  "Ty’r  Capel”  nes  symud  i America  yn 
1831.  Yr  oedd  y fordaith  yn  ystormus,  ac  ofnai  lawer 
gwaith  mai  gwaelod  y mor  fuasai  ei  feddrod.  Wedi  glan- 
io  cymerwyd  ei  wraig  yn  glaf  yn  New  York,  ac  wedi  bod 
yno  wythnos,  cychwynwyd  am.  Cdrbondale,  a bu  Mrs.  Da- 
vies  farw  yn  mhen  wythnos  wedi  cyraed.d  yno.  Felly,  pa 
ddrygau  bynag  y meddyliodd  ffoi  rhagddynt,  aeth  i gyfar- 
fod  a rhai  mwy. 

Bu  yn  byw  ac  yn  gweithio  am  rai  blynyddoedd  yû  Car- 
bondale,  ac  wedi  hyny  symudodd  i fyw  ar  dyddyn  bychan 
yn  ardal  Blakely,  saith  milldir  i’r  deau  o Carbondale,  ac 
yn  y fangre  hon  bu  yn  aros  am  33  o flynyddoedd.  Yr  oedd 
yn  dylyn  ei  alwedigaeth  yn  Carbondale,  er  ei  fod  wedi  sy- 
mud  oddiyno  i fyw,  a hyny  am  lawer  o amser.  Bellach 
dyma  faes  ei  lafur,  ac  yn  y cylch  hwn  y cyflawnodd  ei  wein- 
idogaeth. 

Casglodd  yr  ychydig  Fethodistiaid  oedd  yn  Carbondale, 
a sefydlodd  hwynt  yn  eglwys  yn  1832.  Yn  yr  un  flwyddyn 
aeth  i Pottsville  a sefydlodd  yr  ychydig  Fethodistiaid  oedd 
yno  yn  eglwys.  Aeth  yno1  drachefn  yn  yr  un  liwyddyn. 


Y PARCH.  JOHN  DAYIES,  BLAEELY. 


203 


“am  fod  rhyw  un  ar  enw  pregethwr  wedi  chwalu  yr  eglwys 
t'echan  a sefydlodd  ef,  a’i  throi  yn  Annibynol,  a gwasgar- 
odd  yr  enwadau  eraill,  ac  anfonodd  y Methodistiaid  am 
dano  yr  ail  waith  i’w  sefydlu  yn  eglwys.  Am  rai  blynydd- 
oedd  dyma  yr  unig  ddwy  eglwys  Fethodistaidd  oedd  yn  y 
Dalaeth. 

Yn  y flwyddyn  hono  anfonodd  y brodyr  o Sír  Oneida  y 
Parch.  Benjamin  Davies,  Penycaerau,  i ymweled  a’r  cyf- 
eillion  yn  Carbondale,  a bu  yno  am  rai  wyihnosau  yn  preg- 
ethu  ac  yn  gweini  yr  ordinhadau  iddynt.  Pan  oedd  Mr.  Da- 
vies  ar  ddychwelyd  adref,  mae  brodyr  Carbondale  yn  un- 
frydol  yn  anfon  John  Davies  gydag  ef  i gael  ei  ordeinio  yn 
weinidog,  fel  y gallent  gael  gweinyddiad  yr  ordinhadau 
sacramentaidd.  Cydsyniodd  y cyfeillion  yn  Sir  Oneida  yn 
siriol  ac  unfrydol  a’r  cais,  ac  ordeiniwyd  ef  i gyflawn  waith 
y weinidogaeth  yn  y flwyddyn  1832.  Wedi  aros  ychydig 
wythnosau  gyda’r  eyfeillion  ynO',  dychwelodd  i Carbondale, 
ac  yn  fuan  wedi  hyny  derbyniodd  lythyr  o Pottsville  yn  ei 
gymell  i fyned  yno  i sefydlu  eglwys  Fethodistaidd  yn  y lle. 
Bellach  mae  yn  dechreu  ar  waith  ei  fywyd  o ddifrif,  fel 
pregethwr,  gan  gyfyngu  ei  lafur  mewn  gostyngeiddrwydd  a 
hunan-ymwadiad  i gyìch  y Dalaeth  hon. 

Unwaith  fe  gymerodd  daith  i’r  Gorllewin  can  belled  a 
Racine  a Prairieville,  Wis.,  gan  gymeryd  Ebensburg,  Pitts- 
burg,  sefydliadau  Ohio,  a Cincinnati,  ar  ei  ffordd,  a dych- 
welodd  trwy  ddinas  New  York.  Yr  oedd  hyny  yn  y flwydd- 
yn  1844,  ao  wedi  treulio  yn  agos  i bedwar  mis  ar  y daith, 
dychwelodd  yn  ol  yn  mis  Hydref  yn  iach,  a dymunai  hys- 
bysu  iddo-  gael  sirioldeb  yn  mhob  man  y bu,  a’i  fod  yn  llaw- 
en  wrth  weled  cymaint  o arwyddion  gras  Duw.  Bu  hefyd 
unwaith  mewn  Cymanfa  Gorfforedig  yn  ninas  New  York, 
ac  oddieithr  hyn,  ei  gartref  oedd  ei  ran  ef  o’r  winllan  i’w 
llafurio,  ac  yma,  yn  ddidrwst  a diymhongar,  bu  yn  gweith- 
io  yn  ddiwyd,  ffyddlawn  ac  ymroddiadol  hyd  nes  pallodd  ei 
nerth.  Ar  ei  alwedigaeth  y dibynai  am  gynaliaeth  iddo  ei 
hun  a’i  deulu;  eto  esgeulusodd  hono  er  mwyn  y fraint  o 
gyhoeddi  efengyl  Duw  yn  rhad  i’w  gydwladwyr,  ac  yn  en- 
wedig  ei  enwad  dewisedig. 


204 


HANES  Cl'MANFA  DWYREINBAETH  PA. 


Yr  cedd  meithder  a gerwinder  y daith  o Carbcnda’.e,  trwy 
Wilkesbarre,  Hazletcn  a Tamaqua,  i Pcttsvilie,  nid  yn  unig 
yn  flin  a thrafferthus,  ond  yn  beryglus  y pryd  hwnw.  Yr 
cedd  cyfleusderau  teithio  yn  brin,  a’r  ffyrdd  yn  anhygyrch, 
y tywydd  yn  oer  ac  ystormus  yn  y gauiaf,  y cyieillicn  yn 
ychydig  ac  yn  analluog  i ddwyn  ei  draul;  am  hyny  ar  ei 
draed  y byddai  yn  myned  braidd  yn  wa.stad,  a theithio  trwy 
yr  anialwch  yn  y nos,  oblegid  anfynych  yr  cedd  llety  i’w 
gíael  ar  y ffordd,  ac  yntau  yn  brin  o arian. 

Felly  y treuiiodd  ddeng  mlynedd  ar  hugain  yn  llawn 
gwaith,  gan  deithio  o Carbondale  i Pottsvilie  a lleoedd  er- 
aill  ag  yr  oedd  Cymry  wedi  sefydlu  ynddynt,  gan  ofalu  bod 
yn  bresenol  yn  yr  holl  Gymanfaoedd  a’r  Cyfarfodydd  Eos- 
barth,  wedi  i’r  Cyfarfod  hwnw  gael  ei  sefydiu.  Rhyngddo 
ef  a.  Joseph  E.  Davies,  D.  D.,  y sefydlwyd  y rhan  fwyaf  o 
eglwysi  o fewn  cylch  y Gymanfa.  Cymercdd  ran  hefyd 
mewn  amryw  ordeiniadau  yn  y Dalaeth.  Caíodd  ei  woh- 
rwyo  yn  ei  feddwl,  i fesur,  wrth  weled  yr  achos  yr  ym- 
drechcdd  gymaint  drosto  jm  llwyddO',  wrth  y peth  ydcedd 
ar  y dechreu.  Oblegid  yr  ymdrech  a’r  aberth  a wnaeth  er 
ei  lwyddiant,  mae  yn  teilyngu  fod  ei  enw  yn  barchus,  a’i 
goffadwriaeth  yn  fendigedig  yn  hanes  Methodistiaeth,  fel 
un  o wroniaid  yr  eglwys  Gristionogol. 

Ni  chawsom  y fraint  o’i  weled  erioed,  ond  cddiwrth  yr 
hyn  a glywsom  am<  dano',  yr  oedd  o ran  ffurf  a maint  ei 
gorff  yn  dal  ac  esgyrnog.  Dyn  cydnerth,  cymwys  i wneyd 
llawer  o waith,  a dyoddef  caledi.  O ran  nodwedd  ei  feddwl 
a’i  weiniodga.eth,  yr  oedd  yn  dyner  ac  efengyiaidd  ei  ys- 
bryd.  Dyn  ag  yr  oedd  pawb  a glywsom  yn  siarad  am  dano 
yn  ei  barchu  fel  dyn  duwiol  ac  anwyl  iawn.  Syml  o ran 
ei  arferion,  cyson  o ran  ei  rodiad,  a ffyddlon  o ran  ei  ym- 
roddiad.  “Ca.dwodd  ireidd-dra  ei  ysbryd  a’i  rym  corfforol 
hyd  y diwedd.”  “Yr  oedd  ei  brofiad  yn  ei  flynyddoedd  di- 
weddaf  yn  uehel,  clir  a sicr.” 

Bu  farw  ar  y ffordd,  tua  dwy  filldir  o’i  anedd,  wrth 
ddychwelyd  o efail  y gof,  Ebrill  18,  1866.  Claddwyd  ef  ar 
yr  20fed,  yn  ngwydd  tyrfa  fawr  o wahanol  genedloedd  ac 


Y PARCH.  JOHN  DAYIES,  BLAICELY.  2 U5 

ieithoedd,  a gwasanaethodd  y brodyr  parchus  Lewis  Wil- 
liams  (A.),  John  R.  Williams  a Joseph  Davies,  D.  D.,  ar  yr 
achlysur.  Traddodwyd  pregethau  angladdol  iddo  yn  Blake- 
ly,  Sabboth  y 29ain,  gan  Dr.  Davies  a G.  Williams;  ac  mae 
Dr.  Davies  yn  traddodi  pregeth  angladdoi  iddo  jni  y Gy- 
manía  ddylynol  yn  Hyde  Park.  Yr  oedd  wedi  bod  yn  preg- 
ethu  am  yn  agos  i 60  mlynedd,  a 34  yn  gyflawn  weinidog. 

Gwnaed  y sylwadau  canlynol  ar  ei  farwolaeth  yn  y Gy- 
manfa  gyntaf  yn  West  Bangor,  Mai,  1866:  "Bu  sylw  ar- 
benig  ar  farwolaeth  ddisymwth  yr  hen  dad  parchus,  John 
Davies,  Blakely,  yr  hwn  a fu  farw  yn  hen  ac  yn  gyflawn  o 
ddyddiau,  ac  wedi  hod  yn  cyhoeddi  yr  ymadrodd  am  y 
giroes  yn  agos  i 60  mlynedd;  a.c  er  hyn  oll,  nid  oedd  ei  ir- 
eidd-dra  wedi  cilio.  ‘Tirf  ac  iraidd  ydoedü  yn  ei  henaint.’ 
Hysbysodd  lawer  gwaith,  mewn  cyfeillach  Gymanfaol,  ei 
fod  yn  ein  caru  yn  ei  galon,  fel  to  ieuengach  nag  ef  o breg- 
ethwyr;  a’i  fod  yn  hom  ein  cymde.thas,  ac  yn  dymuno  ein 
llwyddiant.  Dywcdai  yn  fynych  na  byddai  ef  yn  hir,  ac 
wedi  ei  fyned  y gallem  fod  yn  dra  sicr,  os  cssglid  ef  at  ei 
bobl,  mai  i ‘Gymanfa  a chynulleidfa  y rhai  cyntaíanedìg,  y 
rhai  a ysgrifenwyd  yn  y nefoedd,’  y byddai  wedi  myned. 
Yr  oedid  y Gymanfa  yn  teimlo  ei  fod  wedi  ein  gadael,  ac 
rredi  marw  mor  ddisymwth,  ac  yn  neillduol  yn  y cyfryw 
amgylchiadau.  Ystyrid  ef  fel  tad  Methodístiaeth,  yn  en- 
wedig  o fewn  cylch  y Gymanfa  hon,  ond  er  y cwbl, 
marw  wnaeth  efe.”  Ie,  a marw  yn  dlawd  o ran  pethau  y 
byd,  ac  mae  y Gymanfa  yn  gwneyd  casgliad  i gynor;hwyo 
ei  weddw  i ddwyn  traul  ei  gladdedigaeth,  a rhyw  ychydig 
fei  moddion  cynaliaeth  iddi  hithau.  Ni  allwn  lai  na  the.m- 
lo  fod  hyn  yn  adlewyrchu  yn  anífafriol  ar  Fethodistiaeth, 
fod  gwas  mor  ffyddlon  wedi  marw  mewn  tlodi,  a’i  weddw 
mewn  angen  elusen. 

Diameu  fod  y brodyr  yn  teimlo  er’s  blynyddoedd  y dylas- 
id  gwneyd  rhywbeth  i anrhydeddu  enw  gwas  mor  ffyddlon 
i Iesu  Grist  a’r  Parch.  Jchn  Davies.  Ond  yr  ymga's  cyn- 
taf  y darllenwn  am  dano  i’r  cyfeiriad  hwn,  oedd  cael  dar- 
lun  da  o hono  wedi  ei  dynu  ar  ddur,  fel  y gallai  yr  oes  a 


206 


HANES  CTMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


ddel  gael  rhyw  syniad  cywir  am  ei  ddyn  o-ddiallan.  Diam- 
eu  fod  yr  amcan  yn  gostfawr  y pryd  hwnw  wrth  yr  hyn  yd- 
yw  yn  awr. 

Yn  Nghyfarfod  Bellevue,  1859,  penodwyd  y Parchn.  Thos. 
Phillips  a J.  R.  Williams  yn  bwyllgor  i ofalu  am  ddygiad 
allan  y darlun,  ac  yn  y Cyfarfod  dylynol,  yn  Pittston,  gal- 
wyd  sylw  yr  eglwysi  at  yr  angenrheidrwydd  i godi  casgiiad 
cuag  at  ddwyn  y draul,  a hyderid  y hyddai  i’r  brodyr  yn  y 
Dosbarth  Deheuol  gydweithredu.  Ond  er  ì'r  mater  fod  dan 
sylw  mewn  amryw  Gymanfaoedd  a Chyfarfodydd  Dos- 
harth,  syrthiodd  yr  amcan  hwu  yn  fethiant.  Yn  y Cyfarfcd 
Dosbarth  cyntaf  ar  ol  ei  farwolaeth,  yr  hwn  a gynaliwyd 
yn  Bellevue,  mi-s  Mehefin,  gwnaed  sylwadau  coÄadwriaeth- 
ol  am  dano,  a phenderfynwyd  “Y  dylasid  cael  cofiant  teil- 
wng  o hono  mewn  llyfr  ar  ei  ben  ei  hun.”  Ond  mae  yn 
sicr  na  chwblhawyd  yr  amcan  hwn  chwaith. 

Yr  ymgais  nesaf  oedd  rhoddi  c.olofn  ar  ei  fedd.  0 ba  le 
y cychwynodd  y syniad,  nis  gwyddom.  Ond  jni  gymaint  ag 
fod  Dr.  Davies  mewn  trafodaeth  a’i  ferch  a’i  fab  yn  nghyî- 
raith,  Mr.  Jotseph  Searles,  yn  nghylch  cael  deed  ar  gapel 
Blakely,  y tebygrwydd  ydyw,  mai  o’r  cysylltiad  hwn  y cod- 
odd;  obleigid  mae  yn  hysbysu  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yn 
Danville,  Mawrth,  1872,  nad  ellid  meddianu  y capel  i’r 
Methodistiaid  heb  i’r  enwad  roi  careg  ar  fedd  y Parch.  John 
Davies.  Felly  unwyd  y ddau  syniad  y pryd  hwn  o anrhyd- 
eddu  coffadwriaeth  Mr.  Davies,  a sicrhau  y eapel  i’r  enwad, 
a phenderfynwyd  fod  i bob  eglwys  wneyd  tanysgrifiad  i'r 
amcan  hwn. 

Mae  Cyfarfod  mis  Rhagfyr,  1873,  yn  penderfynu  cyflwyno 
y mater  i sylw  y Gymanfa,  ac  wedi  derbyn  y mater  i sylw 
yno,  penderfynwyd  “Ein  bod  yn  codi  cofgolofn  i r diwedd- 
ar  Henadur  John  Davies,  a nodwyd  ar  y Parchn.  ThGS.  J. 
Phillips  a B.  D.  Davies,  Mri.  John  T.  Griífiths  a John  Lucas 
yn  bwyllgor  i ddwyn  y gwaith  yn  mlaen.  Ond  gohiriwyd 
y mater  o’r  naill  Gymanfa  i’r  llall,  am  nad  oedd  y pwyllgor 
yn  gweithredu.  Yn  1880  mae  y Cyfarfod  Dosbarth  hwn  yn 
icymeryd  gafael  yn  y mater  unwaith  eto,  ac  yn  nodi  y 


Y PAHCH.  JOHN  DAYIES,  BLAHELY. 


207 


Parch.  W.  D.  Jenkins  yn  Ysgrifenyd'd,  a John  T.  Griffiths 
yn  Drysorydd;  ac  wedi  llawer  o drafferth  a llafur,  am  fod 
yr  eglwysi  yn  hwyrfrydig,  mae  y pwyllgor,  yn  Nghyfarfod 
Ashley,  1883,  yn  hysbysu  fod  y gofgo'lofn  wedi  ei  gosol  ar 
fedd  y Parch.  John  Dayies,  ac  argae  o ha:arn  o’i  chwmpas. 
Felly  penderfynwyd  cyflwyno  diolchgarwch  y Cyfarfod  i'r 
pwyllgor  hwn  am  ei  ymidrech  diflino  yn  yr  achos  hwn,  a 
bod  i’r  Llywydd  a’r  Ysgrifenydd  anfon  llythyr  at  Elward 
Jones,  Ysw.,  Olyphant,  i ddatgan  diolchgarwch  y Cyfarfod 
am  ei  haelfrydedd  tuag  at  y gofgoio  n.  Hefyd,  peuodwyd 
Mri.  John  Martin,  Bdward  Jones  a W.  R.  Matthews,  rcewn 
undeb  a phwyllgor  y gofgolofn,  i sicrhau  deed  ar  gapel 
Blakely  erbyn  y Cyfarfod  Dosbarth  nesaf.  Cwblhawyd  yr 
amcan  yn  llawn,  ac  mae  y capel  hwn  yn  feddiant  i’r  Cyf- 
undeb. 


PENOD  VII. 


HANES  EGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


li  jt  AB  y Denod  h.on  yn  cynwys  crynodeb  o’r  hyn  a ysgrif- 
^y'j  enwyd  gan  frodyr  a benodwyd  gan  y Cyfarfod  Dos- 
barth  i ys,grifenu  hanes  y gwahanol  leoedd.  Gyda  golwg 
ar  rai  lleoedd,  gwnaed  hyny  yn  gyüawn,  manwl  a helaeth. 
Ceir  rhai  o’r  ysgrifau  hyny  yn  gyfiawn  yn  y gwa-ith  hwn. 
Cymerodd  y casglydd  ei  ryddid  i gyflenwi  ac  ychwanegu  at 
yr  ysgrifau  hyn,  yn  ol  fel  yr  oedd  y cofnodion  yn  rhoddi 
mantais  iddo,  er  gwneyd  yr  hanes  yn  fwy  cywir  a manwl. 
Mewn  amgylchiadau  eraill,  yr  oedd  yn  rhaid  iddo  ddibynu 
ar  y cofnodion  ac  amgylchiadau  adnabyddus  iddo,  bron  yn 
hollol.  Dechreuir  gyda’r  rnai  hynaf,  a dyíynir  gyda'r  oil 
mewn  trefn  amseryddol,  hyd  y gellir,  yn  ol  amser  eu  cor- 
fforiad. 

I.  — -Cae  bon  d ale. 

Mae  y ddinas  hon  wedi  ei  hadeiladu  wrth  droed  y Moosic 
Mountains.  0 ben  y mynydd  hwn,  neu  yr  hwn  a elwir 
Farview,  fe  geir  goiygfa  eang  ac  ardderchog,  y fwyaf  felly 
yn  y parth  hwn  o’r  wlad.  Ar  ddiwrnod  clir  gellir  gweled 
mewn  rhan  dair  o Siroedd,  ac  yn  mhell  i Dalaeth  New 
York.  Mae  y Delaware  & Hudson  Canal  Oo.  wedi  nei.lduo 
P'arc  ar  ben  Farview  Mountain,  gyda  chyfieusderau  i excur- 
sionists;  ac  mae  llawer  iawn  01  ymwelwyr  yn  dyfod  yno  yn 
yr  haf  i fwynhau  yr  awyr  bur  ac  eangder  yr  olygfa.  Agor- 
iad  gwaith  glo  gan  y cwmni  uchod  oedd  dechreuad  hywyd 
masnachol  y lle.  Y cwmmi  hwn  oedd  un  o’r  rhai  cyntaf  i 
agor  gwaith  glo  yr  oehr  yma  i’r  Blue  Mountains,  ac  i gys- 
ylltu  Carbondale  ag  afom  y Delaware  y gwnaed  y rheil- 
ffordd  gyntaf  yn  y wiad  hon,  os  nad  yn  y byd.  O Hcncc- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  209 

dale  agorY'yd  camlas  i gludo  y glo  i ddyfroedd  no.îadwy  yr 
Hudson,  ac  oddiwrth  y cysylltiadau  hyn  y cym.erodd  y 
cwmni  ei  enw.  Yma  hefyd,  fel  y tybir,  y gwaatd  y loco- 
motive  cyntaf  yn  y wlad  hon,  ac  yr  oedd  hyny  cyn  i Ste- 
phenson  agor  y reilffordd  rhwng  Liverpool  a Manchester. 

0 Carbondale  i ben  y mynydd  mae  saith  neu  wyth  o*  in- 
clines,  a stationary  engines  yn  tynu  y coal  trains,  a’r  teith- 
wyr  hefyd,  i’r  lan;  ac  o ben  y mynydd  i lawr  i Honesdale 
mae  y cerbydau  yn  myned  wrth  eu  pwysau  eu  hunain. 
Felly  mae  yn  cael  ei  galw  gravity  road.  I lawer  mae  yr 
olygfa  hon  yn  rhyfeddod — y fwyaf  yn  y parth  hwn  o’r  wlad. 

Dyfodiad  Cymry  i’r  Lle. — -Yn  y flwyddyn  1830  daeth  20  o 
deuluoedd  Cymreig  i Carbondale,  a hyd  y cawsom.  hanes, 
hon  oedd  y fìntai  gyntaf  ddaeth  i’r  lle;  a daeíhant  ym.a 
gyda’r  amcan  o weithio  yn  y glofeydd.  Yr  oeddynt  wedi 
dyfod  yn  agos  o’r  un  gymydogaeth;  eto.,  fel  mae  yn  dyg- 
wydd  yn  fynych  dan  amgylchiiadau  cyffelyb,  yr  oeddynt  yn 
gymysg  o wahanol  enwadau.  Dylynwyd  hwynt  gan  íìntei- 
cedd  eraill  o’r  un  parthau  o Gymru,  fel  yn  mhen  blynydi- 
oedd  y daeth  Carbondale  yn  lle  pwysig  yn  hanes  y geneil 
Gymreig.  Yma  yr  oedd  beirdd,  llenorion  a chantorion  y 
genedl  yn  cartrefu,  ac  nid  oedd  braidd  son  am!  unlle  ara’l 
ddeugain  a haner  can’  mlynedd  yn  ol. 

Dechreuad  yr  Achos  Crefyddol. — Fel  yr  oedd  yu  nyddiau 
Malachi — “y  rhai  oedd  yn  ofni  yr  Arglwydd  a ielarasant 
bob  un  wrth  ei  gym.ydog,”  felly  yn  Carbondaie,  mae  y rhai 
crefyddol,  er  eu  bod  o>  wahanol  enwadau,  yn  ymgynull  at 
eu  gilydd  i addoli  yr  Arglwydd  o dy  i dy,  canys  eto-  nid 
oedd  un  eglwys  wedi  ei  chorffori,  na  chapel  wedi  ei  adeil- 
adu.  Buont  feily  a.m  ddwy  flynedd,  ond  wedi  hyny  mae  ys- 
bryd  enwadaeth  yn  amlygu  eu  hun;  a thrwy  fod  y Cymry 
yn  lluosogi,  maent  yn  ffurflo.  eglwysi  ar  eu  penau  eu  hun- 
ain,  Annibynwyr,  Bedyddwyr  a Methodistiaid,  ac  adeilad- 
wyd  yno  gapelau  i’r  amrywiol  enwadau. 

Dechreuad  yr  Achos  Methodistaidd. — Daeth  y Parch. 

Í4 


210 


HANES  CYMANFA  DWYHEINBARTH  PA. 


John  Davies  i Carbondale  yn  y flwyddyn  1831,  ac  fel  yr 
oedd  y Cymry  yn  ymwahanu  yn  wahanol  gangenau,  casgl- 
odd  yntau  yr  ychydig  Fethodistiaid  at  eu  gilydd,  gan  eu 
corffori  yn  eglwys  yn  1832.  Enwau  yr  aelodau  oedd  yno  ar 
y pryd  ydynt  y rhai  canlynol:  Daniel  Mcses,  Daniel  Scurry, 
David  Williams,  Henry  Howell,  Mrs.  Mary  Williams,  Mrs. 
Margaret  Owens,  Mrs.  Jane  Matthews,  Lewis  Jones,  Mrs. 
Elizabeth  Jones,  Evan  Price-  a.  John  Evans — un-ar-ddeg 
mewn  rhif.  Hon  yw  yr  eglwys  hynaf  a berthyn  i’r  enwad 
yn  y Dalaeth  o fewn  cylch  y Gymanfa  hon;  ac  mae  wedi 
byw  trwy  helyntion  a phrofedigaethau  iawer  hyd  y dydd 
hwn.  Bu  yr  eglwys  hon  am  ddwy  flynedd  yn  .cynal  modd- 
ion  yn  nhai  y brcdyr,  fel  yr  oeddynt  wedi  gwneyd  am 
ddwy  flynedd  cyn  hyny  fel  gwahanol  enwadau.  cyn  cael 
un  lle  arosol  i addoli  ynddo. 

Adeiladu  y Capel. — Yn  y flwyddyn  1834  cawsant  ganiatad 
gan  y D.  & H.  Co.  i adeiladu  capel  ar  waelod  y lot  lie  saif 
y capel  presenol.  Nid  oes  dim  ar  gael  i ddangos  eu  bod 
wedi  gwneyd  unrhyw  gytundeb  am  y tir,  heblaw  mentro  ar 
ewyllys  da  y cwmni.  Nid  oes  genym  wybodaeth  am  faint  y 
capel,  ond  tebygol  mai  bychan  ydoedd.  Yn  1847  prynwyd 
y lot  gan  y cwmni  uchod,  a,c  ar  yr  un  adeg  gwerthwyd  y 
capel  bychan  i Daniel  Scurry  i’w  droi  yn  dy  byw;  ac  ai- 
eiladwyd  y capel  sydd  yno  yn  bresenol  o ran  ffurf  a maint, 
ond  ei  fod  wedi  ei  adgyweirio  wedi  hyny.  Enwau  yr  ym- 
ddiriedolwyr  sydd  ar  y deed  gafwyd  am  y lot  ydynt:  Mri. 
Daniel  Moses,  Edward  Jones,  Daniel  Scurry,  Owen  Evars  a 
Roger  Grififlths — pump  mewn  nifer. 

Ystyrid  y capel  hwnw  yn  un  helaeth  a da  ar  y pryd.  ac 
yr  oedd  y Cymry  yn  lluosogi  yn  y lle,  ac  yr  cedd  yr  achcs 
yn  ymddangos  yn  flodeuog  ac  addawol.  Yn  adroddiad  Cy- 
manfa  Carbondale,  1847,  eeir  y sylw  canlynol  gan  y brawd 
Daniel  Scurry:  “Yr  oedd  sirioldeb  brodyr  o wahanol  en- 
wadau  yn  fawr.  Rhoisant  eu  moddion  i f-yny  trwy  y dydd, 
er  cael  cydaddoli  fel  tyrfa  yn  cadw  gwyl,  ac  yr  oedd  ein 
capel  newydd  yn  llawn  am  unwaith,  er  ei  fod  yn  gapel  hel- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  211 


aeth,  45  x 30,  a bron  wedi  tadu  am  dano.  Mae  ymdrech 
canmoladwy  wedi  cael  ei  wneyd  gyda’r  capel  hwn,  mae  y 
cyfeillion  wedi  gwneyd  hyd  eithaf  eu  gallu,  ac  uwchlaw  eu 
gallu.” 

Yr  oedd  Cymanfa  Danville,  1846,  wedi  caniatau  rhyddid 
i’r  brod'yr  yn  Carbondale  i adeiladu,  yr  hyn  sydd  yn  rhes- 
wm  dros  fod  yr  adroddiad  uchod  yn  cael  ei  wneyd  i’r  Gy- 
manfa  ddylynol.  Am  rai  blynyddoedd  wedi  hyn  bu  yr  eg- 
lwys  yn  flodeuog  a llewyrchus,  a chynulleidfa  dda  yn  ym- 
gynull  yno  i wrandaw.  Wedi  y cyfnod  hwn  bu  cyfnewidiad 
yn  amgylchiadau  y gweithfeydd,  a symudodd  y C'ymry  o’r 
lle,  a lleihaodd  nifer  yr  aelodau,  fel  yr  oedd  yr  achos  weci 
myned  yn  wan.  Yr  oedd  y capel  hefyd  wedi  dirywio,  ac 
mewn  angen  adgyweiriad,  ,ac  wedi  ei  adael  heb  neb  yn 
swyddogol  i ofalu  am  dano.  Yr  oedd  yr  ychydig  frodyr  a 
chwiorydd  oedd  yn  aros  ar  ol  yn  teimlo-  yn  ddwys 
o herwydd  sefyllfa  yr  aehos,  fel  yn  niwedd  y fiwydd- 
yn  1869,  penderfynasant  fyned  allan  i gasglu  arian  i adgyw- 
eirio  y-r  addoLdy,  a chasglwyd  rhwng  Olyphant,  Wilkes- 
barre,  Kingston,  Bellevue,  Hyde.  Park  a Scrantcn,  3155,  yr 
hyn,  yn  nghyd  a’u  cyfraniadau  cartrefol,  oedd  yn  agos  i 
ddigon  i dalu  am  y gwaith.  Adgyweiriwyd  y capel  yn 
hardd  a,  destlus,  a chafwyd- cyfarfod  pregethu,  fel  aii  agor- 
iad  arno,  Mawrth  26,  27,  1870.  Gweinyddwyd  ar  yr  ach- 
iysur  gan  y Parchn.  M.  A.  Ellis  a B.  D.  Davies  o Hyde 
Park.  Er  fod  y tywydd  yn  erwin,  cafwyd  cynulliadau  da. 
gwrandawiaid  astud,  a gwienau  y nefoedd  ar  y weinidogaeth. 
Teimlai  y brodyr  a’r  chwiorydd  yn  ddiolchgar  iawn  i bawb 
am  eu  parodrwydd  i’w  cynorthwyoi  yn  yr  adeg  hon  o gyf- 
yngder  yn  hanes  achos  C'arbond>ale. 

Adgyweiriwyd  y capel  drachefn  yn  1895.  Symudwyd  y 
pwlpud  o fod  wrth  y drws  i ben  ara.ll  y capel,  a.  dodwyd  eis- 
teddleoedd  newyddion  cysurus  ynddo,  yn  ol  arddull  ddiw- 
eddar. 

Gwerthwyd  rhan  o’r  tir  a berthynai  i’r  capel  i dalu  traui 
yr  adgyweiriad  hwn,  fel  yr  oedd  y capel  yn  gwbl  ddiddyled 
wedi  ewblhau  y cyfnewidiadau.  Mae  yn  gapel  helaeth,  a 


212 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


gallai  ddal  cynulleidfa  dda,  a gresyn  na  byddai  yn  llawn  o 
wrandawyr. 

Y Gweinidogion  fu  yn  Gwasanaethu  Yno. — Yn  y blynydd- 
oedd  cyntaf,  o 1832  hyd  1850,  bu  ami-yw  weinidogion  yn 
cartrefu  yn  Carbondale;  eithr  gweinidogaeth  deithiol  oedd 
y syniad  Methodistaidd  y pryd  hwnw;  ac  felly  nid  oedd 
perthynas  rhwng;  y brodyr  a’r  eglwys  fel  gweinidogion, 
eithr  dylynent  eu  galwedigaethau,  fel  dynion  eraili,  ar  hyd 
yr  wythnos,  a phregethu  ar  y Sab-both  fel  y gallent. 

Daeth  y Parch.  John  Davies  yno  yn  1831,  ac  arosodd  jno 
hyd  nes  symud  ar  ei  ffarm  yn  Blakely  yn  1833,  ac  wedi 
hyny  yr  cedd  yn  gweithio  yn  Carbondale  fel  cynt,  ac  yn 
pregethu  a gweini  yr  ordinhadau,  ac  yn  gofalu  am  yr  ach- 
os  gymaint  ag  oedd  yn  bosibl  iddo  dan  yr  amgylchiaáau. 

Yr  oedd  y Parch.  Thos.  R.  Jones  yno  yn  1845-6,  a’r  Parch. 
Joseph  Davies  yn  1846-7.  Yn  ysbaid  y blynyddoedd  hyn  bu 
y Parch.  David  Davies  yno,  ac  yn  ddiweddaraeh  y Parch. 
John  Griffiths,  yr  hwn  a ddybenodd  ei  yrfa  ddaearol  yno  yn 
y hwyddyn  1851. 

Yn  y fiwyddyn  uchod  daeth  y Parch.  Robert  Sennar  O' 
Sir  Gaernaríon  yno',  ac  yr  oedd  ef  yn  dal  perthynas  a’r  eg- 
lwys  fel  gweinidog  hyd  nes  iddo  symud  i Philadelphia  yn 
1853.  YnO'  heiyd  y dechreuodd  y Parch.  John  Mcses  breg- 
ethu,  yn  1855,  ond  symudodd  ef  yn  y fìwyddyn  ganiynol  i 
Olyphant  i fyw.  Wedi  hyn  bu  yr  eglwys  am  flynyddoeld 
lawer  heb  neb  i’w  bugeilio,  yr  hyn  brofcdd  yn  anfantais 
fawr  i’r  achbs  i Iwyddo,  tra  yr  oedd  Cymry  yn  iluosog  yn  y 
lle.  Yn  y cyfwng  hwn  bu  cyfyngderau  masnachol  yn 
gwasgu  a.r  y gweithfeydd,  a gwasgarodd  y Cymry  o’r  l.e,  a 
dirywciodd  yr  achos  mewn  canlyndad. 

Wedi  dibynu  ar  weinidogaeth  deithiol,  fel  y gellid  ei 
chael  ar  hycl  y biynyddoedd,  estynwyd  gaiwad,  yn  1887,  i 
frawd  ieuan.c  oedd  yn-  dechreu  pregethu,  Mr.  Morgan  J. 
Morgans,  a bu  yntau  yno  o dair  i bedair  blynefd,  a dylyn- 
wyd  ef  ga-n  y Parcb.  W.  J.  Lewis  yn  1892,  ys  hwn  sydd  yn 
llafurio  yno  hyd  yn  bresenol. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  213 


Sylw  y Cyfarfod  Do-sbarth  o’r  Achos. — Dodwn  yn  y lle 
hwn  ychydig'  grybwyllion  sydd  yn  amlygu  gofal  ac  arolyg- 
iaeth  y Cyfarfod  Dcsbarth  am  yr  achos  yn  Carbcndaie,  pan 
oedd  yr  eg'lwys  yn  wanaidd  iawn.  Yn  Nghyfs.rfcd  Beile- 
vus,  1862,  bu  ymdriniaeth  ar  sefylifa  yr  achos  yno,  a gall- 
'etto  feddwl  fcd  yn  eu  bryd  rod  y cwbl  i fyny,  cnd  mae  y 
Cyf2.rfod  hwn  yn  eu  ha.nog  i ddal  yn  mlaen  fel  yr  oeddynt 
am  dymor  o leiaf.  O Gyfarfod  Pittston,  1865,  anfonwyd 
dau  frawd,  sef  y Parch.  John  Davies  a Mr.  Jcshua  Wil- 
liams,  Hyde  Park,  yn  genadon  i ymweled  a hwynt.  Yn 
1866  mae  y Parch.  J.  R.  Williams,  Scranton,  a Mr.  John 
Williams,  Bellevue,  yn  cael  eu  hanfon  yno.  Yn  1868  yr 
oedd  Cyfarfod  Dosbarth  yn  cael  ei  gynal  ync,  ac  wedi  ym- 
ddydd.an  brawdol  a charedig  ami  ansawdd  yr  a.chcs,  pender- 
fynwyd  “Gosod  ei  ofa.l  ar  ddau  frawd  oedd  yn  byw  yn  y lle, 
à hefyd  fcd  casgliad  yn  cael  ei  wneyd  trwy  eglwysi  y Dos- 
b-arth  tuag  at  dalu  treuliau  gweinidogicn  a phregethwyr  a 
ymwelent  a hwynt,  a.  dewiswyd  Mri.  W.  E.  Morgans,  Jamcs 
R.  James,  Richard  Roderick  a Rees  Wiiliams  yn  bwyllgor  i 
drefnu  ca.sglu  arian,  a thalu  treuliau  y rhai  a ymwelent  a 
hwynt.” 

Penderfynwyd  hefyd  eu  bod  i .gyna.1  addcliad  cyscn  yn 
eu  capel  eu  huna.in,  ac  i wneyd  pob  brys  i’w  adgyweirio,  a 
chcdi  arian  ar  lo.g,  a’r  C'yfarfod  Dosbarth  i lunio  rhyw  fes- 
urau  i dalu  yr  arian.  Gwelir  oddiwrth  hyn  fod  y Dosbarth 
wedi  bod  yn  nodded  i’r  achos  hwn  yn  ei  wendid  mewn 
blynyddoedd  a aeth.ant  heibio. 

Profedigaethau  yr  Eglwys. — Ni  bu  eglwys  Carbondale 
mcr  luosog  a.g  y gallesid  dysgwyl  yn  ol  nifer  y Cymry  a 
fu  yn  byw  yn  y lle  pan  oedd  y genedl  yn  flodeuog  a llwydd- 
ianus  yno..  0 60  i 70  fu  ei  rhif  uwchaf,  mor  bell  ag  y gellir 
casglu  yn  awr,  ac  mae  hyny  i’w  briodoli  mewn  rhan  i ddi- 
ffyg  gofal  bugeiliol,  pan  y gallesid  dysgwyl  i hyny  fcd  yn 
foddion  tyfiant  iddi,  ond  bellach,  wedi  i’r  Cymry  wasgaru 
o’r  ddinas,  mae  yn  hollol  ddiobaith  am  gynydd  yn  yr  eg- 
Iwys. 


214  HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 

Gellir  priodoli  ed  haflwyddiant  hefyd  i ymlyniad  gormofl- 
ol  wrth  Gymraeg,  pan  nad  oedd  ieuenctyd  yr  egiwys  a’r 
gynulleidfa  yn  ei  deall,  ae  felly  yn  cael  en  gorfodi  i adael 
yr  eglwys  y buasai  yn,  fwyaf  naturiol  iddynt  aros  ynddi,  a 
bod  o ryw  wasanaeth  ynddi. 

Tarddodd  liawer  o brofedigaethau  Carbondale  o’r  pechod 

0 feddwdod.  Mae  yn  debyg  fod  y pechod  hwn  yn  dinystrio 
mwy  ar  ein  heglwysi  nag  un  arall,  ac  mae  yn  gwaethygu 
yn  lle  gwella  y biynyddoiedd  hyn  yn  gyffredinol.  Bu  un  o 
flae-noriaid  y lle  hwn  ami  rai  blynyddoedd  yn  dueddol  iawn 

1 feddwl,  ond  wedi  hir  oddef,  diarddelwyd  ef  fel  swyddog 
ac  fel  aelod,  a bu  farw  o farwolaeth  y meddwyn  yn  y diw- 
edd.  Bu  yr  amgylchiad  hwn  yn  brofedigaeth  chwerw  i’r 
eglwys,  oblegid  y gwarth  a dynwyd  arni,  a dinystrio  ei 
dylanwad  da  yn  y gymydogaeth.  Yn  ychwanegol  at  hyn, 
gellir  nodi  cynenau  ac  ymrysonau,  ac  ma.e  hyn  wedi  an- 
rheithio  Ilawer  ar  eglwysi  y Dosbarth  hwn.  Cymeriadau 
anrasol  yn  ymwthiO'  i’r  eglwysi,  a rhyw  “Demetrius  yn 
chwenych  y blaen  yn  eu  mysg  hwy,”  a materion  bychain 
yn  cael  eu  gwneyd  yn  destynau  ymrafaelion,  a hyny  yn  ar- 
wain  i ddinystrio  llawer  achos  gobeithiol,  a chafodd  yr  eg- 
Iwys  hon  ei  rhan  o’r  profedigaethau  hyn. 

Yn  1895  yr  oedd  yn  rhifo  35  o aelodau,  ac  yn  ol  y nifer 
yr  oedd  gwedd  Lewyrchus  ar  yr  achos;  cnd  wedi  hyny  mae 
cwmwl  du  wedi  m.yned  drosti,  a’i  nifer  wedi  lìeihau  yn 
fawr. 

Mae  y Cymry  bellach  wedi  ymadael  o’r  Ile,  neu  wedi  ym- 
uno  ag  achosion  Seisnig,  fel  nad  oes  fawr  o.  obaith  am  ad- 
fywiad  ar  yr  eglwys  hon  nac  eglwysi  Cymreig  ersill  y 
ddinas,  oddieithr  eu  troi  yn  achosion  Seisnig,  a g.resyn 
fyddai  gweled  y capel  da  a hardd  yn  myned  yn  wag. 

01  Nodiad. — Yn  y flwyddyn  1854  bu  pregethwr  ieuanc  o’r 
enw  Edward  Morris  Llanarmon,  Glyn  Ceinog,  yn  arcs  am 
dymor  yn  Carbondale.  Yma  hefyd  y cychwynodd  y Parchn. 
John  Moses  a Thos.  J.  Phillips  eu  gyrfa  fel  pregethwyr; 
ond  ni  chawsom  ddim  manylion  am  danynt.  Yr  oedd  hyny, 
tebygol,  yn  y blynyddoedd  1855-7. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBABTH  GOGLEDDOL. 


2 15 


II.— Blaeely. 

Ardal  wledig  yw  y lle  hwn,  ar  ochr  orllewiaol  dyffryn  y 
Lackawanna,  tua  chwe’  milldir  i’r  gogledd  o-  Scranton,  a 
pheda.ir  i’r  de  o Carbondale.  Ardal  amaethyddol  ydoedd 
ar  y cyntaf,  ac  fei  amaethwyr  y sefydlodd  y Cymry  yno  i 
ddechreu.  Tua’r  flwyddyn  1830  y daeth  yr  ymíudwyr  Cÿm- 
reig  cyntaf  i’r  lle,  o Dd.e  a Gogledd  Cymru,  ond  yr  oedd 
mwy  wedi  dyfod  o Sir  l'rycheiniog  nag  un  Sir  arall  yn  y 
Dywysogaeth.  O ran  eu  crefydd  yr  oeddynt  yn  gymysg  o 
wahanol  enwadau,  Bedyddwyr,  Annibynwyr  a Methodist- 
iaid  Calfinaidd.  Fel  pobl  grefyddol,  wedi  cydgyfarfod  dan 
amgylchiadau  anfanteisiol,  mewn  gwlad  ddyeithr,  buont 
yn  ymgynull  i addoli  Duw  eu  tadau  yn  nhai  eu  gilydd,  ac 
wedi  hyny  mewn  ysgoldy  perthynol  i’r  ardal  am  fiynydd- 
oedd  cyn  corffori  eglwys  reolaidd,  nac  adeiladu  capel  yn 
y lle. 

Bu  y Parch.  Lewis  Williams  (A.)  yn  byw  yma  am  rai 
blynyddoedd,  tua  deehreu  y sefydliad,  ac  oddiyma  y symud- 
odd  i Carbondale.  Bu  y Parch.  William  Richmond  (B.)  yno 
yr  un  modd,  a symudodd  yntau  i gartrefu  yn  Carbondale. 
Yn  1833  mae  y Parch.  John  Davies  yn  symud  yno  o Car- 
bondale,  i fyw  ar  ei  fferm,  ac  ym>  y preswyliodd  ef  hyd 
ddydd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a gymerodd  le  yn  1866.  Er  fod 
sefydlwyr  Blakely  yn  gymysg  o wahanol  enwadau,  yr  oedd- 
ynt  yn  byw  mewn  tangnefedd  a heddwch  a’u  gilydd,  fel  y 
dylai  pobl  grefyddol  fyw.  Yr  oedd  y brodyr  parcnedig 
Lewis  Williams  a William  Richmond  yn  cydweithiO'  i ad- 
eiladu  achcs  crefydd  yn  mysg  ein  cenedl,  yn  annibynol  ar 
eu  neillduolion  enwadol,  ac  yn  fynych  yn  cymc-ryd  rhan 
yn  nghyfarfodydd  cyhoeddus  y Methodistiaid,  a’u  gwasan- 
aeth  yn  dderbyniol  a chymeradwy  gan  yr  hen  bobl.  Er  na 
welsom  ae  nad  adwaenem  un  o honynt,  mae  y brawdgarwch 
a'r  tangnefedd  a.  ffynai  rhyngddynt  yn  gwneyà  coffadwr- 
iaeth  y pionesrs  yn  fendigedig. 

Corfforiad  yr  Eglwys,— Cymerodd  hyny  le,  yn  ol  cyfrif 
Dr.  Davies,  yn  y flwyddyn  1848.  Pwy  fu  yno  yn  ei  sefydlu 


216 


HANES  CYMANFA  DWYRBINBARTH  PA. 

nid  oes  genym  sicrwydd,  er  ein  bod  yn  tybied  oddiwinh. 
amgylchiadau  a nodir  genym  eto,  mai  y Parch.  Jchn  Da- 
yies  a gyflawnodd  y gorchwyl  hwn.  Eglwys  undehol  yd- 
oedd  yn  yr  adeg  hono;  ar  yr  un  pryd  gallem  dybied  fcd  y 
Methodistiaid  yn  y mwyafrif. 

Bu  gwedd  lewyrchus  ar  yr  achos  yno  am  rai  blynyddoedd 
wedi  hyn,  a’r  addoidy  yn  cael  ei  lenwi-  ag  addolwyr,  hyd 
nes  daeth  y gwahancl  gwmniau  glofaol  i gjnyg  prjnu  y 
tircedd  er  mwyn  y glo  cedd  danynt,  ac  erbyn  yr  amser  y 
bu  y farwi  y Parch.  John  Bavies,  yr  oedd  yr  oll  o honynt 
hron  wedi  eu  gwerthu,  a symudodd  y rhan  fwyaf  o’r  fferm- 
wyr  eraill.  Hefyd,  bu  farw  amryw  o’r  sefydlwyr  cyntaf, 
fel  rhwng  pob  peth,  bu  yr  achos  yn  yr  adeg  uchod  bron  a 
diffcdd.  Yn  y cyfwng  hwn  cymerodd  y Cyfarfod  Dosbarth 
sylw  neillduoil  o’r  lle,  a gwnaed  ymgais  i gorffori  eglwys 
Fethodista.idd1  yn  y lie.  Yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yn 
Bellevue,  1872,  penodwyd  y Parch.  Jcseph  E.  Davies  a Mr. 
Thos.  Jenkins,  Olyphant,  i fyned  yno  i gorffori  eglwys,  ond 
yn  y Cyfarfod  dylynol  yn  WilkesbarTe  mae  y pwyllgor  hwn 
yn  cael  ei  ryddhau,  a’r  Parch.  B.  D.  Davies  a Mr.  Thcs.  L. 
Jones  yn  cael  eu  nodi  yn  ei  le,  eto  ni  wnaeth  y pwyllgcr 
hwn  y gwaith,  ac  mae  yn  debyg  mai  gwendid  yr  achcs  yn 
y lle  oedd  y rheswm.  Wedi  hyny  penodwyl  y Parch.  W. 
R.  Matthews  a Mr.  W.  Miarsden,  Olyphant,  i fyned  yno,  ac 
yn  Nghyfarfod  Belleyue,  1877,  mae  y pwyllgor  hwn  yn 
gwneyd  adroddiad  eu  bod  wedi  corffori  eglwys  Pethodist- 
aidd  yn  y lle,  a derbyniwyd  hi  i undeb  a’r  Dosbarth,  ac  o 
hyny  hyd  yn  awr  mae  wedi  bod  dan  nawdd  ac  arolygiaeth 
y Cÿfarfod  Dosbarth. 

Bu  yno  amryw  o flaenoriaid  da  a ffyddlawn,  yn  nechreu- 
ad  yr  achos  yn  gofalu  am  yr  eglwys  yn  absenoldeb  gwe:n- 
idogaeth  sefydlcg,  megys  Mri.  Thomas  B.  Jones,  Daniel 
Price,  EVan  Price,  Edward  Owen,  ac  eraill.  Wedi  i’r  achos 
fyned  yn  wan,  bu  Mr.  Edward  Owen  a Mr.  John  Marlin  ec 
ychydig  chwiorydd  yn  eynal  moddion  gyda  chysondeb  am 
rai  blynyddoedd.  Wedi  hyny  daeth  un  Mr.  Griflìth  Gr^Sìths 
a.’i  deulu  i fyw  i’r  ardal,  a bu  y teulu  hwn  yn  gareiig  :'awn 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDCOL.  217 


i’r  achûs  yn  ei  wedd  allanol.  Tuag  amser  ymadawiad  Mr. 
Edward  Owen,  daeth  Mr.  E.  L.  Bvans,  diweddar  o M;csic, 
a Mr.  George  Morgan  yno,  a buont  hwy  a’r  chwicrydd  yn 
dra  ffyddlawn  yn  cynal  moddion  am  flynyddoedd.  Wedi 
marwolaeth  Mr.  Morgan,  ac  ymadawiad  Mr.  Evans,  nid 
oedd  yno  neb  ond  ychydig  chwiorydd,  a.  Mr.  John  Martin, 
yr  hwn  sydd  eto  yn  fyw,  ac  yn  94  mlwydd  oed  yn  1896,  y 
rhai  a gadwasant  y drws  yn  agored,  a’r  ganwyll  yn  o ev, 
mewn  dysgwyliad  am  amser  gwell. 

Adeiladu  y Capel. — Gwnaed  hyny  yn  y flwyddyn  1818. 
W.edi  corffori  yr  eglwys,  maent  yn  dyfod  i feddwl  am  le 
cyfleus  i addoli.  Mae  y Parch.  John  Davies  yn  rhoddi  darn 
o dir  o-’i  ffarm,,  yn  lle  i g.odi  ca.p-el,  a mynwent  wrth  ei  cchr, 
a rhoddwyd  ychwaneg  o dir  at  y fynwent  gan  ei  ferch,  Mrs. 
S-ayers,  wedi  ei  gladdu  ef.  Yn  nghofnodion  Cymanfa  Dan- 
ville,  1848,  cawn  y s.ylw  canlynol:  “Caniatawyd  i’r  cyfeil’.- 
ìon  yn  Blafcely  i adeilädu  cap-el,  a nodwyd  Mri.  Daniel 
Scurry  ac  Ed.  Jones,  Carbcndale,  i cfalu  am  ei  fcd  yn  cael 
ei  gyflwyno  yn  ddidwyll  i’r  Methodistiaid.” 

Gorphenwyd  adeiladu,  a.c  agorwyd  y cap-el  ar  yr  28ain  a’r 
29ain  o Fedi,  1848,  a gwasanaethwyd  ar  yr  amgylchiad  yn 
y drefn  ganlynol:  Nos  Sadwrn,  dechreuodd  y Parch.  Lewis 
Williams,  a phregethodd  y Parchn.  Benjamin  Bcwen,  Car- 
bondale,  a Sarnuel  Williams,  Dundaff.  Am  10,  y Sabboih, 
pregetho-dd  y Parchn.  Lewis  Williams  a Samuel  Wiìliams. 
Am  2,  y Parchn.  Thomas  Davies,  a Mr.  Barts  yn  Saesneg. 
Am  6,  y Parchn.  William  Richmond  a John  Davies,  gwein- 
idog  y 11©.  Yr  oedd  Bowen,  Davi.es  a Richmond  yn  wein- 
idogion  i’r  Bedyddwyr;  y ddau  Williams  gyda’r  Annibyn- 
wys,  y Sais  yn  Bresbyteriad,  a Mr.  Davie-s  gyda’r  T.  C.  Fel 
rheswm  am  hyny  dywedi-d,  “Yr  oedd  yn  anghyfleus  i ni 
gael  brod-yr  o’r  un  enwa,d  a ni.” 

Yn  nglyn  ag  agoriad  y capel,  m-ae  Mr.  D-avies  yn  ysgrìf- 
enu  fel  y canlyn:  “Yr  oedd  y genedl  oedd  yn  byw  yn  y lle 
hwn,  fel  mewn  llawer  o fa-nau,  yn  perthyn  i wahanol  en- 
wa.da.u.  eto  yn  byw  yn  gysurus  a heddychlon.  Cynaliwyd 


218 


HANES  CYMANFA  DWYREIN3ARTH  PA. 


cyfarfod  geaym  fel  cymydogaeth  i e-drych  a ellid  cael  capel. 
Wedi  dwyn  y mater  i sylw,  (a)  Cytunwyd  yn  unliais  fod 
eisieu  capel  yn.  y lle.  (b)  Y lle  yr  adeiledid  eí  heb  neb  yn 
tynu  yn  groes.  (c)  Ei  faintioli.  (d)  Ar  ba  enw  yr  adeil- 
edid  ef.  Cydwelwyd  a chydunwyd  yn  unllais  fod  iddo  ga;l 
ei  adeiladu  gan  ac  i’r  enwad  y Methodistiaid  Calfìnaidd. 
Penderfynwyd  hefyd  myned  yn  mlaen  fel  o’r  blaen,  gydag 
ychydig  ddiwygiad  m,ewn  nesau  at  ein  gilydd  fel  crefydd- 
wyr  o wahanol  enwadau.  Mae  genymi  ychydig  fantais  i 
fyw  yn  heddychlon,  am  ein  bod  yn  cydweled  a’r  athraw- 
iaeth,  ac  i raddau  pell  a’r  ddysgyblaeth  hefyd. 

Casglwyd  at  dalu  auni  dano  yn  Ha.rrison  Iron  Works,  a 
Charbondale,  a-  chafwyd  caredigrwydd  gan  ein  cydwlad- 
wyr  yn  gyffredinol.  Yr  ydym-  yn  gobeithio,  erbyn  y delo 
yr  hyn  sydd  wedi  ei  addaw  at  dalu  y draul  i mewn,  na  bydd 
dim  llawer  ar  ol  i’n  blino.”  (Gwel  “Cyfaill”  1848,  tudal. 
366). 

Stefyllfa  Bresenol  yr  Acho-s. — Wédi  i Jones,  Simpson  & 
Co.  agor  gwaith  glo  gerllaw  y capel,  yr  oedd  hyny  yn  at- 
dyniad  i amryw  Gymry  ymfudo  i’r  ardal  unwaith  eto.  Yn 
eu  plith  Mr.  William  Prosser,  brodor  o’r  Hafod,  ger  Pcnty- 
pridd.  Brawd  da  a ffyddlawm,  ac  ymdrechgar  gyda’r  ach- 
os,  ac  e-fe  sydd  yn  blaenori  ym>  yn  bresenol.  Yn  1877  mae 
Cyfarfod  Dosbarth  Wilkesbarre  yn  pasio  y penderfyniad 
canlynol  gyda  golwg  ar  achos  Blakely:  “Fod  yr  achcs  yn 
Blakely  i fod  dan  arolygiaeth  y pwyilgor  cenadol.  Tra  y 
byddo  y pwyllgor  yn  cael  amser  i dynn  allan  gynllun,  dy- 
munir  i eglwys  Olyphant  i ofalu  am  yr  aehos  yno  hyd 
hyny,  ac  anfon  pregethwr  yno  i bregethu  yn  awr  ac  ei'F 
waith.” 

I Gyfarfod  Plymouth,  1881,  mae  eglwys  Olyphant  yn  an- 
fon  cwyn  fod  yr  eglwysi  gweiniaid  yn  caei  eu  hesgeuluso, 
ac  yn  dymuno  ar  i’r  Cyíarfod  drefnu  rhyw  iwybr  er  eu 
c-yfienwi  â gweinidogaeth,  a chyflwynwyd  y mater  i’r 
Bwròtì  Cenadol.  O’r  Cyfarfod  dylynol  cyflwynwyd  y mater 
i’r  Gymanfa,  ac  yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Moosic,  hys- 


HANES  EGLWISI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  219 


bysodd  y Parch.  Thoa.  B.  Thomas  ei  íod  wedi  derbyn  oldi- 
wrih  Drysorydd  y Genadaeth  ?150,  a rhanwyd  y swm  yn 
gy'ailal  rhwng  Olyphant,  Blakely  a Providence.  O hyny 
hyd  yn  awr  mae  yr  eglwys  hon  we-di  derbyn  cyfran  o drys- 
orfa  y Genadaeth  at  gael  gweinidogaeth.  Mae  yr  achos 
wedi  adfywio  llawer  yno  y blynyddoedd  diweddaf,  yr  eg- 
lwys  yn  rhifo  45  o aelodau,  a’r  capel  yn  llawn  o wrandawyr. 
Pregiethir  yno  yn  lled  gyson — Cymiraeg  yn  y boreu,  ysgol 
yn  y prydnawn,  a Staesneg  yn  yr  hwyr.  Mae  yr  eglwys 
fechan  hon  wedi  bod  yn  da.wel  a thangnefeddus  ar  hyd  y 
blynyddoedd  o’r  dechreuad. 

Y mae  cwm-wl  du  yn  crogi  uweh  ei  phen  eto,  ac  mae  car- 
edìgion  yr  achos  yn  ofni  y bydd  iddo  arllwys  ei  gynwys 
cyn  hir,  gan  fod  Hungariaid,  Itaiiaid  a Pholandiaid  yn 
dylifo  i’r  lle,  a’r  C'ymry  yn  ffoi  rhagddynt,  am  nad  ydynt  yn 
hofB  byw  yn  eu  plith;  ac  felly  y bydd  i’r  achos  ddarfod  yn 
Uwyr.  Hyderwn  ar  yr  un  pryd  y gwasgara  y cymylau,  ac 
yr  estyn  y nefoedd  ei  haden  dros  y ddeadell  fechan  hon  am 
dymor  eto. 

III. — Coirü  Newydd. 

Mae  yr  ardal  hon  ar  ben  ucheldir  tua,  18  neu  20  milîdir 
i’r  de-ddwyrain  o Scranton,  a 40  o Carbondale.  Mae  y lle 
hwn  fel  manau  eraill  wedi  newid  ei  enw  amryw  weithiau, 
Adwaenid  y lle  unwaith  wrth  yr  enwau  Drinker’s  Creek, 
Covington,  Beach  Woods,  ond  fel  ardal  Gymreig  adna- 
byddir  hi  wrth  yr  enw  Cymru  Newydd.  Yn  wladwriaethol 
mae  yr  ardal  yn  cynwys  rhan  o ddwy  drefgordd  Spring 
Brook  a Oovington,  ac  mae  y ffordd  i Moscow  ar  y D.  L. 
& V/.  R.  R.  yn  myned  rhwng  y ddwy. 

Yr  oedd  y lle  wrth  natur  wiedi  ei  orchuddio  â choed  pin- 
wydd  a ffawydd  gan  mwyaf.  Dechreuodd  Cymry  ymsefyd- 
lu  yn  y II©  yn  1833,  ac  yn  ol  eu  harfer  dechreuwyd  cynal 
nfoddion  crefyddol  m-ewn  tai  anedd  yn  1834,  ac  yr  cedd  y 
cyfeiilion  yn  ffyddlawn  i ddyfod  i’r  moddion  wrih  ystyr- 
ied  fod  y lle  bron  yn  anialwch  disa.thr,  a’r  bwystfilod  yn 
aml  a pheryglus,  a dim  ond  ambell  i ddarn  yma  a thraw 


220 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBAETH  PA. 


wedi  ei  glirio,  a’r  seíydlwyr  yn  mhell  oddiwrth  eu  gilydd. 

Yn  18S9  mae  rhywun  yn' ycgrifenu  am  y lle  fcd  yno  14  o 
deuluoedd,  ac  o ran  crefydd  yn  gymysg  o .Annibynwyr,  Eed- 
yddwyr  a Metho'distiaid,  fod  y tir  yn  rhad,  a digon  o hono 
i’w  gael  am  $3  yr  erw,  a’i  fod  yn  dir  da  iawn,  ac  y gellid 
codi  cnydau  toreithiog  o hob  p eth  at  wa„sanaecli  dyn  ac 
anifail.  Yn  y flwyddyn  uchod  adeiladwyd  capel  yno  yn 
enw  y Methodistiaid,  20  troedfedd  o hyd  wrth  18  o led,  ac 
erw  o dir  o’i  amgylch.  Costiodd  yr  adeilad  $202.26,  ac  yr 
oeddynt  wedi  casglu  erhyn  amser  yr  agoriad  §174.87.  Cys- 
egrwyd  yr  addoldy  i wasanaeth  yr  Arglwydd  Hydref  15,  16, 
1839.  Yr  unig  weinidog  yn  bresenol  y dydd  cyntaf  oedd  y 
Parch.  W.  Richmond,  Oarbondale  (B.),  a phregethodd  y 
boreu  a’r  prydnawn,  Salm  89:  2;  Luc  14:  18.  Erbyn  tra- 
noeth  yr  oedd  Dr.  Rowlands,  New  York,  a Iluaws  o gyfeill- 
ion  Carbondale,  wedi  dyfod  yno  gydag  ef,  a dechreuwyd 
gwasanaeth  y dydd  trwy  i blant  yr  ysgol  adrodd  rhanau  o’r 
Ysgrythyrau,  a gweddiodd  Dr.  Rowlands.  Pregethodd  y 
Parchn.  W.  Richmiond  a Dr.  Rowlands,  Salm  93:  5;  Zech. 
3:  10.  Am  3 yn  y prydnawn  gweddiodd  Mr.  Emerson 
(Siais),  a phregethodd  Richmond,  Salm  110:  1,  a Rowlands 
ar  ei  ol,  2 Oor.  5:  19.  Cafwyd  hwyl  anarferol  yn  y cyfar- 
fodydd,  yn  enwedig  gyda  phregeth  Dr.  Rowlands,  “Pwy  a 
ddiystyrodd  ddydd  y pethau  bychain?”  Dewiswyd  i ofalu 
am  yr  achos  y brawd  James  Jones,  yr  hyn  a wnreth  yn 
ffyddlawn.  Yn  Nghymanfa  Harrison  (S'cranton),  1849, 
mae  yn  cyflwyno  gweithredoedd  capel  Cymru  Newydd  i fod 
yn  eiddo  y Corff. 

Ni  bu  yr  eglwys  hon  o dan  ofal  gweinidogaethol,  er  fod 
y Parch.  John  0.  Davies  wedi  bod  yn  byw  yno  am  dymcr, 
a’r  Parch.  William  Matthews,  Olyphant,  wedi  bod  yno  am 
ddeng  mlynedd,  eto  ni  bu  cysylltiad  gweinidogaetbol  rhyng- 
ddynt  hwy  a’r  eglwys  mwy  na  rhywrai  eraiìl.  Am  fod  yr 
ardal  yn  anghysbell,  a’r  cyfeillion  yn  ychydig,  mae  yr  eg- 
lwys  wedi  bod  yn  dibynu  ar  wasanaeth  brodyr  yn  y Dos- 
barth  i’w  cyflenwi  â gweinidiogaeth,  y rhai  a fuont  ffydd- 
lawn  i fyned  yno,  fel  manau  eraill.  Er  y diffyg  hwn  cyn- 


HANES  BGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  22 1 


ysgaeddwyd  yr  eglwys  hon  a diaconiaid  o radd  dda,  y rhai 
a fuont  o wasana.eth  gwterthfawr  i’r  achos  yno.  Ar  ol 
James  Jones  disgynodd  gofal  yr  achos  ar  y brawd  John 
Edwards  o 1857  hyd  1864.  Wedi  hyny  daeth  i ran  EVan 
Evans  i ofalu  am  dano.  Yr  oedd  ef  yn  gym<eriad  hynod, 
yn  ddiacon  o’r  iawn  ryw,  yn  ofalus  am  yr  achos  yn  ei  ho:l 
ranau,  yn  ffyddlawn  i fyned  i’r  Cyfarfodydd  Dosbarth,  a 
chydnabyddid,  ef  gan  ei  frodyr  diaconaidd  fel  archddiacon 
y Dosbarth.  Wedi  ei  farwolaeth  ef  disgynodd  y fantell  ar 
Jenkin  Lewis,  a bu  yntau  yn  ffyddlawn  yn  ei  swydd  nes 
iddo  synaud:  i Scranton,  lle  mae  yn  byw  yn  awr.  Mae  ef 
yn  un  o hiliogaeth  “Siencyn  Penhydd,”  a nodweddir  ef  gan 
rai  o neillduolion  yr  hen  batriarch  hwnw,  ac  mae  yn  gryn 
dduwinydd  hefyd.  Wedi  hyny  symudodd  y brawd  J.  R. 
Matthews  o Carbondale  yno  i fyw,  ac  efe  sydd  yn  gofalu  am 
í'uddianau  yr  adran  Fethodistaádd  yn  y lle  yn  bresenol. 

Nid  oedd  ond  un  eglwys  Gymreig  yn  yr  ardal  hyd  1870. 
Y pryd  hwnw  ymneillduodd  yr  Annibynwyr  oddiwrth  y 
Methodistiaid,  gan  adeiladu  capel  iddyn.t  eu  hunain,  ac  felly 
y buont  hyd  1892,  pan  ymunodd  y ddwy  eglwys  i gyd-add- 
oli  ar  yn  ail  Sabboth  yn  y ddau  gapel.  Ma,e  yr  Ysgol  Sab- 
bothol  yn  un  yn  ei.  phob  peth,  a’r  achos  yn  heddychol  a 
llewyrchus. 

Ni  bu  yr  eglwys  hon  uwchlaw  30'  oi  aelodau  un  amser,  ac 
oblegid  ei  gwendid,  a’r  lle  yn  anghysbell,  mae  cymorth  cen- 
adol  yn  caei  ei  estyn  iddi.  Ef  y flwyddyn  1891  mae  mar- 
wolaethau  a.c  ymíudiaeth  wedi  lleihau  eu  nifer  yn  fawr,  fel 
nad  ydynt  yn  rhifo  yn  bresenol  ond  19  o aelodau  cyflawn. 
Bu  yn  y Ile  Iawer  o Gyrmry  ar  un  adeg,  ond  bellach  mae  y 
coed  wedi  eu  tori  i lawr,  a’r  melinau  wedi  eu  symud  ym- 
aith,  fel  mae  bywyd  y lle  w;edi  darfod. 

Diichon  na  phrofodd  y tir  mor  doreithiog  ag  y meddyl- 
iodd  y sefydlwyr  cyntaf  ei  fod.  Erbyn  hyn  mae  y rhai 
hyny  wedi  marw,  a’r  plant  wedi  tjfu  i fyny  yn  Saeson,  neu 
wedi  ymfudo  i leoedd  eraill,  fel  mae  yr  achos  crefyddol  yn 
ei  wedd  Gymreig  yn  wanaidd,  ac  yn  engraifft,  cystal  a man- 
au  eraill,  i ddangos  yr  angenrheidrwydd  am  ddarparu  ar 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


g-yfer  yr  ieuenctyd  yn  yT  iaith.  a ddeallant.  Mae  yr  ardal 
hon  yn  fath.  o summer  resort  gan  lawer  o Gymry  o ddyff- 
rynoedd  Lackawanna  a Wyoming,  ar  gyfrif  purdeb  yr 
awyr  a rhagoriaeth  y dwfr,  ac  mae  yn  gyffeus  i fyned  yno, 
yn  enwedig  o Wilkesbarre  a'r  cylchoedd.  " 

IV. — Scranton 

Ydww  prif  ddinas  Sir  Laekawanna.  Mae  yn  gorwedd 
mewn  dyffryn  prydferth,  amrywiog  a rhamantus,  a myn- 
yddoedd  uchel  yn  ei  chysgodi  i’r  gorllewin,  a mynyddoedd 
i’r  dwyrain  hefyd.  Trwy  ganol  y dyffryn  y rhed  afon  fech- 
an  y Lackawanna  i ymuno  â’r  Süsquehanna  gerllaw  Pitts- 
ton.  Yn  1840  nid  oedd  yma  ond  pentref  bychan  a dinod  o’r 
enw  “Slocum  Hollow,’’  yn  cynwys  tafam,  store,  a geíail 
gof,  ac  ychydig  dai  anedd'  bychain,  yn  nghanol  coedwig 
pinwydd.  Bu  wedi  hyny  yn  cael  ei  alw  Harrison,  a Hyde 
Park.  Mae  cynydd  a chyfoeth  Scranton  o hyny  hyd  yn  awr 
wedi  bod  yn  hynod  yn  mhlith  lleoedd  cyffelyb  yn  America. 
Mae  yn  awr  yn  cynwys  tua  80,000  o drigolion  Tebygol  fod 
yr  anturiaethwyr  cyntaf  wedi  meddwl  fod  yma  raaolygon 
am  fwn  haiarn,  ond  fe  brofodd  amser  eu  bod  w.edi  camgy- 
meryd,  ond  yr  oedd  Dr.  Throop,  yr  hwn  a d’daeth  yma  yn 
1845,  wedi  deall  mai  glo  oedd  prif  adnoddau  y lle,  ac  yn  y 
rhagolwg  y buasai  rywbryd  yn  lle  pwysig,  prynodd  lawer  o 
dir  glo,  yr  hyn  a brofodd  yn  elw  mawr  iddo'.  Dechreuodd 
Cymry  gyrchu  yma  tua’r  flwyddyn  1845,  ì weithio  yn  y ffwr- 
neisiau  blast.  Yn  eu  plith  yr  oedd  John  Davies,  Job  Jones, 
William'  Leyshon,  Jenkin  Rees,  John  Jcnes,  a Thcs.  Jones 
ei  frawd,  tua  12  mewn  nifer. 

Yn  1846  mae  George  Whitfieid  Scranton,  Selden  ei  frawd, 
a Joseph  Scramton,  cefnder  iddynít,  yn  yrnuno  yn  gwmni  i 
adeiladu  melin  rolio.  Hwn  oedd  y corporation  cyntaf  yn  y 
lle,  mae  yn  debyg.  Yn  niwedd  y flwyddyn  hon  daeth  Mr. 
John  R.  Williams  (yr  hwn  oedd  ar  y pryd  yn  Wilkesbarre) , 
atynt  i weithio,  a gosod  y felin  mewn  trefn  ac  arolygu  y 
gwaith,  ac  efe  a roliodd  y first  rail  yn  Scranton.  Mae  yr 
hen  felin  yn  sefyll  eto  ar  lan  y “Roaring  Brook.” 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  223 


Yr  oedd  yr  ychydig  Gymry,  cymiysgedig  o wahanol  en- 
wadau,  y pryd  hwnw  yn  cadw  moddion  mewn  ysgoldy,  a 
buont  felly  mewn  undeb  a’u  gilydd  ami  ryw  dymor.  Nid 
ydym  yn  gwybod  pwy  oedd  yn  dyfod  atynt  i bregethu  y 
pryd  hwnw.  Y diweddar  Barch.  John  R.  Williams  cedd  yr 
unig  un-  oedd  yn  gydnabyddus  a’r  amgylchiadau  hyny,  ond 
ni  allasom  gael  fawr  o drefn  ganddo  yntau;  ac  wedi  iddo  ef 
farw  nid  ydym  yn  gwybod  am  neb  arall  a allai  gyflenwi  y 
diffyg.  Mae  yn  anhawdd  gwneyd  adroddiad  manwl  a 
threfnus  am  ddechreuad  achos  y Methodistiaid  yn  y lle,  am 
na  chadwyd  cofnodion  mianwl  am  ddim  o’r  dygwyddiadau, 
neu  ynte  eu  bod  wedi  myned  ar  goll.  Dodwn  ger  bron  y 
darllenydd  yr  hyn  a gawsom  gan  Mr.  Williams  mor  gryno 
a chywir  ag  y gallwn. 

Tua’r  flwyddyn  1848  mae  Jo-hn  R.  Williams,  Simon  Pere- 
grine,  John  Morgan,  John  J.  Davies,  Isaac  Coslett,  y rhai 
oeddynt  Pethcdistiaid  selo-g,  yn  dechreu  cadw  cyfeiliach  yn 
nhy  John  R.  Williams.  Dyma  yr  ymgais  cyntaf  at  ddech- 
reu  acho>s  Methodistaidd  yma.  Yn  1849  adeiladwyd  capel 
bychan  ar  he-ol  a elwid  y pryd  hwnw  “Orchard  Street.”  Yr 
oedd  wedi  ei  adeiladu  o briddfeini,  ac  yn  werth  tua  $900,  ac 
yr  oedd  hyny  yn  gryn  arian  i ychydig  weithwyr  y pryd 
hwnw.  Gan  fod  Mr.  Williams  yn  arolygwr  y felin,  yr  oedd 
/ganddo  gryn  fantais,  ac  yr  ydym  yn  casglu  mai  trwy  ei 
ymdrechion  ef  yn  benaf  yr  adeiladwyd  y capel  hwn.  Mae 
yn  briodol  sylwi  mal  hwn  oedd  yr  addoldy  cyntaf  i gael  ei 
adeiladu  yn  “Slocum  Hollow.”  Yr  oedd  yma  rai  eglwysi  cyn 
hyn,  ond  mewn  ysgoldy  yr  oeddynt  yn  ymgynull  i addoli. 
Yr  unig  addoldy  yn  y cyflmiau  hyn  yn  flaenorol  i hwn 
oedd  yn  Providence.  Yr  oedd  yno  gapel  perthynol  i’r  Pres- 
byteriaid  wedi  ei  adeiladu  yn  1845.  Er  fod  y Methodistiaid 
wedi  àdieiladu  y capel  cyntaf  yn  y lle,  eto  nid  oedd  yr  eg- 
lwys  wedi  ei  chorffori  yn  ol  trefn  ac  arfer  y Methodistiaid. 
Gwnaed  hyn  amser  agoriad  y capel,  gan  y Parch.  Dr.  Row- 
lands,  gyda  Daniel  Scurry  a Daniel  Evans  o Carbondale,  ac 
yr  oedd  nifer  yr  aelodau  ar  y pryd  yn  13. 


224 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Nid  ydym  wedi  cael  dyddiad  agoriafd  y capel;  ond  mor 
agos  ag  y gellir  casglu,  yr  oedd  yu  agos  i ddiwedd  1849,  a'r 
gweinido'gion  oeddynt  yn  bresenoi  ar  yr  achlysur  oeddynt 
y Parcbn.  John  Davies,  Blakely;  Joseph  B.  Davies,  Car- 
bondale;  Thos.  R.  Jones,  Wilkesharre;  a W.  Rowlands, 
New  York.  Am  ddau  yn  y prydnawn  yr  oedd  President 
Mitchell,  “Wyoiming  Semánary,”  a Dr.  Rowlands  yn  preg- 
ethu  yn  Saesneg.  Yr  oedd  y Mri.  Scrantcm,  perchenogion 
y ftelin,  yn  bresenol;  ac  yr  oedd  y ddau  frawd,  George  a 
Selden,  yn  honi  eu  bod  yn  ddisgynyddion  y diwygiwr  Meth- 
odistaidd,  George  Whitefield.  Ar  ddiwedd  y cyfarfcd  hwn 
mae  Dr.  Rowlands  yn  rhoi  adroddiad  o sefyllfa  arianol  y 
capel,  ac  fod  ?825  wedi  eu  casglu,  mewn  adeg  o binnder  a 
chyfyngder  mewn  masnach,  ond  fod  ychydig  yn  arcs  etc — 
$75,  ac  yn  mhlith  pethau  eraill,  dywedcdd  mai  dylynwyr  y 
Whitefield  Methodists  oeddym,  a tharawodd  hyny  ar  deim,- 
lad!  y Scrantons  fel  y casglwyd  y gweddill  o'r  arian  yn  y 
fan,  ac  y cafwyd  digon  i agor  y capel  yn  rhydd  o ddyled. 
Yr  oedd  amryw  o’r  brodyr  oedd  yn  cychwyn  yr  achos  gyda 
Mr.  Williams,  yn  ddynion  o allu  meddylioî,  cystal  a’u  bol 
yn  ddynion  crefyddol,  ac  yn  Fethodistiaid  egwyddorol  a 
thrwyadl.  Yr  oedd  John  J.  Davies  yn  ddyn  nodedig  o gref- 
yddol  a duwiol,  a bu  ef  hefyd  yn  Ysgrifenydd  y Gymanfa  a 
gynaliwyd  yma  yn  1850.  Yr  oedd  yn  frawd-yn-nghyfra.th 
i’r  Parch.  John  Davies,  Picatonica,  Wis.,  i ba  le  y symud- 
odd  oddiyma,  ac  yno  cawsom  ninau  y fraint  o’i  adnabcd. 
Ond  mae  yn  eglur,  oblegid  ei  sel  a’i  ymdrech,  yn  nghyd  a’i 
sefyllfa,  fod  arweiniad  yr  achos  yn  disgyn  yn  natuiiol  i 
ddwylaw  Mr.  Williams. 

Yn  y Gymanfa  uchod  “Bu  ymddyddam  â John  R.  Wil- 
liams  a David  Jomes,  pa  rai  a ddewiswyd  gan  yr  eglwys 
yn  flaenoriaid,  a derbyniwyd  hwy  yn  aelcdau  o'r  Gymanfa 
fel  y cyfryw.”  Yn  Hydref,  1851,  yr  oedd  y Gymanfa  d.a- 
chefn  yn  y Dosbarth  hwn,  ga.n  ddechreu  yn  Carbondale,  a 
dybenu  yn  Danville;  ac  yn  y rhan  o honi  a gynaliwyd  yn 
Scramtom,  cawn  fod  “Ymdriniaeth  â sefyllfa  yr  achos  yn  y 
lle,  a.  derbyniwyd  Mr.  Williams  fel  pregethwr  i’r  Cyfun- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  225 

deb.”  Mae  yn,  debyg  ei  fod  yn  ca.el  ei  gymell  i hyn.  gan 
wendid  yr  achos,  a phrinder  pregethwyr.  “Anogwyd  yr  eg- 
Iwys  i ddewis  dau  flaenor,”  a chynaliwyd  “cyfeillacb.  eg- 
iwysig  i’r  amcan  hwn,  a dewiswyd  David  Williams  ac  Isaac 
Costlett  yn  flaenoriaid.”  Wedi  ei  ryddhau  o fod  yn  flaenor, 
a’i  godi  yn  bregethwr,  ymddengys  fod  Mr.  William'S  wedi 
pregethu  i’r  eglwys  hon  gyda  mesur  o>  gyscndeb  am  rai 
blynyddoedd,  yn  nghyd  a g.weinidogaeth  brodyr  eraill  o’r 
ardaloedd  cylchynol  ellid  ei  gael  yn  achlysurol.  Yr  oedd  ef 
a Mr.  Walter  Phillip-s  yn  awyddus  i gael  Dr.  Rowlands  yma 
i fyw,  felly  anfonwyd  galwad  iddo  i ddyfod  yn  weinidog  yr 
eglwys  hon  yn  1856,  a bu  yma  hyd  Mai,  1858.  Dylynwyd  ef 
gan  y Parch.  Thos.  R.  Jones,  a tua  d’.iwedd  1859  mae  yn 
cyflwyno  ei  lythyr  i’r  Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yma 
yn  Ionawr,  1860,  a bu  yntau  yma  hyd  rywbryd  yn  1861. 

Pa  faint  oedd  rhif  yr  eglwys,  a beth  oedd  ei  gallu  gweith- 
iol  yn  y cyfnod  uchod,  nid  oes  genym  un  hysbysrwydd;  ond 
mae  yn  eglur  oddiwrth  gofnodion  y Cyfarfo-d  Dosbarth  ar 
ol  hyn,  fod  eglwys  Scranton  yn  gwanhau,  ac  fod  y Cymry 
oedd  yn  gwneyd  i fyny  y gynulleidfa  yn  symud  r uchel- 
derau  Bellevue  a Hyde  Park.  Yn  1859  cawn  fod  y Parch. 
John  Moses,  Mri.  Evan  EYans  a Tho-s.  Leyshon  yn  cael  eu 
penodi  fel  pwyllgor  “I  ymweled  ag  eglwys  Scranton  yn  eu 
trafferth  gyda’u  capel.”  Beth  cedd  natur  y drafferth  ni 
ddywedir.  Yn  y Cyfarfod  gynaliwyd  yn  y lle  yn  1860,  “Syl- 
wyd  ar  safìe  y capel,  a’r  lles  a ddeilliai  trẅy  ei  symud  i’r 
dref;”  ond  gohiriwyd  hyd  y Cyfarfod  nesaf.  Wedi  hyn  mae 
yr  eglwys  yn  gwneyd  ceisiad.au  mynych  at  y Cyfarfod  Dos- 
barth  am  gymorth  i ddewis  blaenoriaid. 

Yn  1869  mae  y pwyügor  oedd  wedi  ei  benodi  ar  y capel, 
yn  cael  ei  ryddhau,  a Dr.  Roberts  a Daniel  Moses  yn  cael 
eu  pen.odi  yn  bwyllgor  ar  yr  achos.  Mae  y pwyllgor  hwn 
yn  gwneyd  adroddiad  fod  gwedd  mwy  ffafrioi  ar  yr  acho-s, 
a bod  yno  gynulleidfa  dda  ar  y Sabboth.  Eto  yn  y Cyíar- 
fcd  diweddaf  gynaliwyd  y flwyddyn  hon,  yr  ydym  yn  cael 
fod  eglwys  Scranton  heb  swyddogion  na  threfniadau  rheol- 
■ aidd. 


22G 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Yn  Ng.iiyfarfocl  Hyde  Park,  1870,  penodwyd  fod  eglwysi 
Hyde  Pa.rk  a Bellevue  i ofalu  am  yr  eglwys  hon  am  y tri 
mis  dyfodol,  ac  adnewyddwyd  y cais  drachefn  yn  mhen  y 
tri  mìs,  a hefyd  fod  eglwys  Scranton  i drefnu-  rhyw  fesur- 
au  er  cael  yr  addoldy  mewn  11-e  mwy  cyfìeus.  Yn  Provi- 
dence,  1872,  rhyddhawyd  Dr.  Roberts  a'r  Parch.  M.  A.  Ellis 
ö fod  yn  bwyllgor  yr  achos  hwn,  a nodwyd  Mri.  James  R. 
James  a John  S.  Davies  yn  lle  lsaac  C'oslett.  Yn  Hyde  Park, 
y Cyfarfod,  dylynol,  barnwyd  mai  gwell  oedd  peidío  ei 
werthu;  ond  yn  Bellevue,  yn  mds  Rhagfyr,  penderfynwyd 
rhoddi  hawl  i’r  pwyllgor  i’w  werthu  i’r  “German  Baptists.” 
Yn  Wilhesbarre,  1873,  gwnaeth  y pwyllgor  adroddiad  o’u 
gwaith  yn  ei  werthu,  a dyma  benderfyniad  y Cyfarfocì: 
“Fod  yr  arian  a geir  am  gapel  a lotiau  y Methodistiaid  yn 
Scranton  i’w  rhoddi  mewn  ariandy,  neu  mev/n  rhywle  sier 
arall,  i ddwyn  llog,  a bod  y llog  a’r  hawl  i’w  defnyddio 
i adeiladu  capel  arall  yn  y man  y barno  cyfeillion  Scranton 
yn  fwyaf  manteisiol.  Hefyd,  fod  yr  Ysgrifenydd  i anfon 
llythyr  at  Lywyd-d  y Trus-tee-s  i gei-sio  ganddo  alw  y gyn- 
ulleidfa  yn  nghyd  er  cael  ei  chyd-syniad  i’r  gweithiad,  fel 
y gallai  yr  ymddiriedolwyr  gydweithredu  yn  ei  werthu  â’r 
pwyllgor  penodedig  gan  y Cyfarfod  Dosbarth.”  Wedi  hyny 
rhyddbawyd  y pwyllgor  hwn,  a phenodwyd  Mr.  James  R. 
Davies  i dcierbyn  yr  arian  a.  gofalu  am  danynt. 

Mae  yn  debyg  fod  yr  arian  hyn  wedi  achosi  cryn  lawer 
o drafodaeth  yn  y Cyfarfod  Dosbarth  ar  ol  hyn.  Mae  y 
Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Hy-de  Park,  Rhagfyr,  1874,  yn 
mabwysiadu  y penderfyniad  canlynol:  “Fod  y Cyfarfod  yn 
ystyried  fod  ganddo  hawl  i’w  gosod  ar  log  yn  oi  ei  ewyll- 
ys,  ond  cael  sicrwydd  digonol  a b-oddhaol,  a’n  bod  mewn 
canlyniad  yn  awdurdodi  y Llywydd  a’r  Ysgrifenydd  i dynu 
archeb  ar  Mr.  James  R.  Davies,  yr  ymddiriedolwr,  am  bum’ 
cant  bob-  un,  i eglwysi  Bellevue,  Gibsonburg,  a.c  Olyphant; 
a’i  fod  ef  i dderbyn  no-tes  oddiwrth  ymddiriedolwyr  yr  eg- 
lwysi  hyny  yn  ddiogelwch  am  yr  arian.”  Ond  ni  chafwyd 
yr  aria.n  i’r  perwyl  uchod,  ac  nid  yw  yn  debyg  fod  Mr. 
James  w-edi  eu  derbyn  eto,  oblegid  mae  Cyfarfod  Bellevue, 


HANES  EGLAYTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  227 


1875,  yn  penodi  pwyllgor  o dri,  sef  y Parchn.  E.  J.  Hughes, 
R..  H.  Elvans,  yn  nghyd  a Mr.  R.  Roderiek,  mewn  undeb  â 
swyddogion  Trustees  eglwys  Scranton,  i wneyd  pob  ym- 
drech  ar  i’r  eglwysi  yn  Bellevue,  Gibsonburg  ac  Olyphant 
gael  benthyg  bawb  ei  $500  o drysorfa  y Cyfarfod  Dosbarth, 
yn  ol  penderfyniadau  blaenorol  y Cyfarfod.” 

Yn  y Clyfarfod  a.  gynaliwyd  yn  Warrior  Run,  Medi,  1876, 
gwnaeth  y pwyllgor  adroddiad,  ac  mai  yr  atebiad  a gaw- 
sant  oddiwrth  y brawd  Isaac  Coslett  oedd,  nad  oedd  yr  ar- 
ian  ddim  i’w  cael,  a’i  fod  ef  a’r  ymddiriedolwyr  wedi 
barnu  yn  oreu  gadael  pob  peth  yn  llonydd.  Penderfynwyd 
i’r  pwyllgor  barhau,  ac  ychwanegwyd  Mri.  William  D.  Da- 
vies  a John  S.  Davies  atynt,  a dymunid  ar  iddynt  ym- 
drechu  cael  mil  o ddoleri  yn  fenthyg  i eglwys  Providence  o 
honynt.  Erbyn  Cyfarfod  N.anticohe,  yn  mis  Rhagfyr,  mae 
y pwyllgor  yn  hysbysu,  “Pod  y brodyr  yn  Providence  wedi 
cael  benthyg  miil  o ddoleri.  Am.  hyny  yr  ydym  yn  fcddha- 
ol.  Os  dywedodd  rhywun  rywbeth  fu  yn  ddolur  i deimlad 
y brawd  Isaac  Cöslett,  mai  yn  anfwriadol  y bu.”  Wedi  hyn 
mae  y mater  yn  gorphwys  am  dymor,  heb  unrhyw  ymdraf- 
odaeth  bellach  arno  hyd  1882,  pan  wnaeth.  Cyfarfod  War- 
rior  Run  benderfynu  anfon  at  Mr.  James  R.  James  am  ad- 
roddiad  o’i  weithrediadau  fel  ymddiriedolwr,  Cafwyd  yr 
adroddiad  yn  Nghyfarfod  Hyde  Para,  mis  Medi,  a phenod- 
wyd  y Llywydd,  yr  Ysgrifenydd,  a Mr.  John  S.  Davies  i 
edrych  drosto.  Bu  adroddiad  Mr.  James  ar  y bwrdd  o bryd 
i bryd  hydi  Gyfarfocl  mds  Medi,  1886,  pryd  y penderfynwycl 
fod  Mr.  John  S.  Davies  I fcid  yn  ymddiriedolwr  arian  capel 
Scranton,  cystal  ag  yn  Drysorydd  o hyn  allan.  Yn  Nanti- 
coke,  1886,  gwnaeth  y pwyllgor  adroddiad  drachefn,  ac  er- 
byn  hyn  mae  pethau  anghysurus  yn  dyfod  i’r  golwg,  yn 
gymaint  a bod  un  o aelodau  y pwyllgor  yn  cael  ei  gyhuddo 
o ddrwg  amcanion.  Penderfynwyd  i’r  Ysgrifenydd  anfon 
llythyr  i amddiffyn  cymeriad  y brawd,  a chyflwynwyd  y 
mater  i sylw  y pwyllgor  ar  achosion  eglwysig. 

Yn  Sugar  Notch,  Mawrth,  1887,  penderfynwyd  fod  Trus- 
tees  Hyde  Park,  Trustees  Providence,  a Trustees  hen  eg- 


228  HANES  CYMANFA  DWYREINBAETH  PA. 

Iwys  Scrantou  i gyfarfod  a’u  gilydd,  ac  i Drustees  y ddau  le 
blaenaf  i ymgyfamodi  ar  delerau  boddhaol  iddynt  hwy;  a 
pha  gytundeb  bynag  a wneir,  fod  Trustees  hen  eglwys 
Scranton  i gymeradwyo  y cytundeb,  ac  arwyddnodi  pob 
papyrau  angenrheidiol  yn  ol  goíynion  y gyfraith.  Pender- 
fynodd  y Cyfarfod  hefyd  amddiffyn  y brawd  oedd  yn  cael 
ei  gyhuddo  a,r  gam,  gan  mai  dros  y Cyfarfod  yr  oedd  yn 
gweithredu. 

V. — Belleytje. 

Mae  uchelderau  Bellevue  yn  un  o’r  llanerchau  mwyaf  dym- 
unol  yn  amgylchoedd  Scranton.  Hyd  yn  ddiweddar  yr 
oedd  yn  drefgordd  ar  ei  ben  ei  hun,  ond  yn  awr  mae  yn 
rhan  o Scranton,  ac  yn  ddarostyngedig  i lywodraet'n  awdur- 
doda.u  y ddinas.  Deillia  manteision  i’r  dinaswyr  sydd  yn 
byw  yno,  nad  allesid  eu  cael  un  ffordd  arall.  Mae  y gym- 
ydogaeth  yn  sefyll  ar  ochr  y brif-ffordd,  ar  yr  ochr  orllew- 
inol  i’r  afon,  sydd  yn  arwain  i lawr  i Pittston.  Mae  myn- 
yddoedd  uchel  yn  ymgodi  o’r  tu  cefn  yn  y gorllewin,  a 
dyffryn  dwfn  y Lackawanna.  odditanodd,  a mynyddoeid 
uchel,  rhan  o gydres  y Winton  Mountains  i’r  dwyrain. 

Yn  1854  nid  oedd  ond  ychydig  deuluoedd  Cymreig  yn  car- 
trefu  ar  yr  ochr  yma  i’r  afon,  nac  un  capel  Cymreig  wedi 
ei  adeiladu  y pryd  hwnw.  Yr  oedd  yr  Annibynwyr  yn  cyn3l 
moddion  mewn  ysgoldy  yr  ochr  ddwyreiniol  i’r  afon,  a’r 
Parch.  D.  W.  Jones  o Putnam  yn  weinidog  iddynt.  Fell/ 
hefyd  y Bedyddwyr,  a’r  Parch.  J.  W.  Jones  oedd  eu  gwein- 
idog.  Methodistiaid  ddechreuodd  sefydlu  ar  Bellevue  gan 
mwyaf,  ac  yr  oeddynt  yn  aelodau  o eglwys  Scranton.  Yr 
oedd  gwaith  glo  wedi  ei  agor  wrth  odrau  y bryn,  a Mr. 
Walter  Phillips  yn  pruchwyliwr  dan  y cwmni;  felly  yr  oedd 
yn  naturiol  i’r  Methodistiaid  dynu  i’r  cyfeiriad  hwnw. 
Buwydi  yn  meddwl  unwaith  am  symud  y capel  oedd  yn 
Scranton  i le  mwy  cyfleus,  fei  y gallai  pobl  B'ellevue  a 
Scranton  gydgyfarfod  ynddo.  Yr  oedd  Dr.  Rowlands  yn 
gryf  dros  symudiad.  o’r  fath,  ond  mae  yn  debyg  nad  oedd 
gan  Mr.  Phillips  un  cydymdeimlad  a’r  syniad  hwn,  ac  fel 
y profodd.  amser  wedi  hyny,  dyma  oedd  y goreu  yn  dd;- 


ameu. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  229 


Bellach,  mae  y synia,d  o gael  y ddwy  ardal  i gydgyfarfod 
jrn  un  eglwys  yn  cael  ei  csod  o’r  neilldu  yn  hollo!,  a chan 
fod  aelodau-  eglwys  Scranto-n  yn  parhau  i symud  i Ee‘-levue 
i fyw,  ac  eraill  yn  ym-fudo  o’r  Hen  Wlad,  t-eimlwyd  fod  yn 
rhaid  gwne-yd  rhyw  ddarpa.riaeth  ar  eu  cyfer,  a chael  lle 
cyfleus  i addoli  yn  yr  ardal.  Rhc-ddwyd  ffurf  i’r  te-imlad 
hwn  jmj  y flw-yddyn  1856,  ac  yr  oe-dd  nifer  y brodyr  a 
ddechreu-o-dd  yr  achcs  yn  13  miewn  nifer.  Ar  yr  un  pryd, 
m-aent  yn  ca-dw  eu  haelodaeth  yn  Scra-nton,  ac  mae  y Cyf- 
arfcd  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Pittston  y flwyddyn  hono 
yn  eu  cydnabod  fel  a.elodau  o-  eglwys  S-cranton.  Mae  Dr. 
Davies  yn  rhoddi  amser  corfforiad  yr  eglwys  yn  1857,  felly 
megys  cangen  o’r  eglwys  hono  yr  edrychid  arni  hyd  nes  ei 
derbyn  i unde-b-  a’r  Diosbarth  yn  1858,  a-c  ma-e  y Cyfarfod  a 
gynaliwydi  yn  Carbondale  y flwyd-dyn  hcno  yn  pasio  p3n- 
derfynia.d  eu  bcd  i barhau  mewn  undeb-  au  gilydd  fel  un 
eglwys,  ac  i gymuno-  ar  gylch  yn  y ddau  gapel. 

Adeiladu  Capel. — Un  o’r  pethau  cyntaf  wnaeth  y gynull- 
eidfa,  ho-no  cedd  adeiladu  cap-el,  a hyny  eyn  eu  bod  yn 
gymd-eithas  go-rfforedig.  Prynwyd  tir  (lo-t),  50  x 80,  gan 
Samuel  Sherwoo-d  am  $143.17,  a dechreuwyd  adeiladu  yn 
mis  Rha-gfyr,  1856.  Maint  yr  adeilad  oe-dd  30  x 35,  a’r  draul 
o’i  adeiladu  a’i  ddcdrefnu,  yn  nghyd  a gwerth  y tir,  oedd 
$1,338.17.  Mae  Cyfarfod  Do-sb-arth  a gynaliwyd  yn  Pittston 
y flwyddyn  hon  yn  penod.i  Mri.  Walt-er  Phillip-s,  Thomas 
Jenkins,  Jo-hn  Griíflths  a John  W.  Thomas  yn  ymddiriedol- 
wyr  y oapel  hwn. 

Derbyniwyd,  at  dd-wyn  tra.ul  adeiladu  y ca.pel,  trwy  law 
Mri.  Walter  Phillips,  $623;  Thomas  J.  Phillips,  $184.61; 
Jo-hn  R.  Williams,  $39.70;  d-arlith  Mr.  J.  W.  Jones,  $60.57; 
Mrs.  Ellen  Phillips  a Mrs.  Margaret  William-s,  $40;  Mr. 
John  Moses,  $40;  ac  oddiwrth  eisteddleoedd  $55.05. 

Ion-awr  22,  1861,  gwnaed  ap-el  am-  charter  i’r  eglwys  yn 
Wilkesbarre,  a chofrestrwyd  y cyfryw  Rhagfyr  1,  1861;  a’r 
ymddiriedolwyr  cyntaf  ddewiswyd  o dan  y charter  oedd- 
ynt  Mri.  Walter  Phillips,  John  T.  Grifflths,  Watkin  Pow- 


230 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


ell,  Daniel  Moses,  David  Hughes  a David  Morgans,  tri  aru 
un  flwyddyn,  a thri  arm  ddwy  flynedd.  Bellach  mae  yr  eg- 
lwys  hon  wedi  ei  gosod.  ar  safle  dda,  a’r  achos  mewn  gwedd 
lewyrchus,  ac  yn  myned  ar  gynydd  parhaus,  trwy  ymfud- 
iaeth,  ac  eraill  yn  symud  o Scranton  i Bellevue. 

Adeiladu  Capel  Hyde  Park. — Fel  yr  oedd  Cymry  a Meth- 
odistiaid  yn  cynyddu  ar  yr  ochr  orllewinol  i’r  afon,  yn 
Hyde  Park  cystal  a Bellevue,  mae  yr  eglwys  hon  yn  dansos 
meddylgarwch  a gofal  am  lwyddiant  y Cyfundeb,  ac  yn 
gwneyd  darpariaeth  ar  gyfer  ymfudwyr,  yn  gystal  a’r  rhai 
oedd  yn  symud  i fyw  o Scrantom.  Yn  Mai,  1863,  cynaliwyd 
cyfarfod  brodyr  i ystyried  y mater,  a phenderfynwyd  cael 
eglwys  i’r  Trefnyddion  Calflnaidd  yn  y lle  hwn,  a nodwyd 
Mr.  Walter  Phillips  i chwilio  am  le  i adeiladu  capel  arno. 
Mehefin  4 gwnaeth  Mr.  Phillips  adroddiad  i’r  Cyfarfod  fod 
tir  i’w  gael  ar  werth  ar  y main  road,  gan  Mrs.  Emilie 
Preston.  Wedi  cael  yr  adroddiad  hwn,  penodwyd  Mri.  Wal- 
ter  Phillips  a Daniel  Moses  yn  bwyllgor  i fenthyca  arian  a 
sicrhau  y tir  a’r  ty  oedd  arno,  a thalwyd  i’r  perwyl  hwn 
ac  am  chwilio  y record  $231.80.  Wedi  hyny  gwnaed  cytun- 
deb  ag  un  James  Woolsey  o Scranton  i adeiladu  capel  am 
$6,500.  Yr  oedd  defnyddiau  yn  rhad  pan  wnaed  y cytun- 
deb,  ond  yn  bur  fuan  wedi  hyny  ccdodd  prisiau  pob  psth 
oblegid  y rhyfel  oedd  yn  myned  yn  mlaen  ar  y pryd.  Hef- 
yd,  penderfynodd  y Trustees  wneyd  dau  dy  o’r  adeilad  oedd 
ar  y tir,  oY  tu  ol  i’r  capel,  yr  hyn  a ychwanegodd  y 
ddyled  yn  agos  i $8,000.  Cafwyd  pob  hwylusdod  i fyned  yn 
mlaen  gyda’r  gwaith  o adeiladu,  fel  yr  oedd  y gwaith  wedi 
ei  orphen,  a’r  capel  yn  barod  i’w  agor  yn  mis  Gorphenaf, 
1864.  Erbyn  diwedd  y fiwyddyn  hono  yr  oedd  $5,868.53  o’r 
ddyled  wedi  ei  thalu.  Casglodd  y Parch.  Dr.  Roberts  at  y 
capel  hwn  yn  New  York,  $805,  a derbyniodd  gan  y D.  L. 
& W.  Railroad  Co.  $425,  yn  gwneyd  $1,230,  fel  mai  gwedd- 
ill  y ddyled  oedd  yn  aros  oedd  $2,700.  Yr  ymddiriedolwyr 
a ddewiswycl  ar  y capel  hwn,  yn  1863,  oeddynt  Mri.  Llyw- 
elyn  Jenkins,  Jonah  Lewis,  John  E.  Davies,  W.  J.  Phillips, 
Daniel  Moses,  a Richard  .J.  Jones. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  231 


Bu  y brodyr  canlynol  yn  ffyddlawn  ac  ymdrechgar  gyd- 
a’r  pwyllgor  adeiladu,  ac  i gasglu  at  draul  yr  adeiladu:  Mri. 
Walter  Phillips,  Ebenezer  Griffiths,  Lewis  S.  Jones,  James 
R.  James,  Joshua  Williams,  Daniel  Hughes,  Thomas  Har- 
court,  W.  R.  Pierce,  Jodn  D.  Phillips,  John  T.  Griffiths, 
Thos.  J.  Phillips  a Richard  Jones,  yn  nghyd  ag  eraill  nad 
yw  eu  henwau  mor  hysbys. 

Yr  amser  hwnw  yr  oedd  swyddogion  eglwys  Bellevue  yn 
penodi  brodyr  i fyned  i Hyde  Park  i ofalu  a chynorthw'yo 
gyda’r  achos  yn  ei  holl  ranau,  Mr.  Evan  Jone-s  i arwain  y 
canu,  ac  i ofalu  arn  y Band  of  Hope.  Bu  y brodyr  W. 
Piierce,  W.  Penry,  J.  S.  Da,vies,  J.  R.  Morris  a J.  L.  Jones 
yn  ffyddlawn  yn  y gwasanaeth  hwn  am  flynyddoedd.  John 
E.  D,avies  oedd  yn  blaenori,  a Daniel  Hughes  yn  cynorth- 
wyo'.  Parhaodd  yr  undeb  hwn  rhwng  y ddwy  egiwys  hyd 
1869,  a Belleyue  yn  arolygu  yr  achos. 

Yn  1865  mae  y Cyfarfod  Dosbarth  a gyna.Lwyd  yn  Pitts- 
ton  yn  pasio*  penderfyniad,  “Fod  Hyde  Park,  o hyn  allan, 
i gael  ei  hystyried1  yn  eglwys  ar  ei  phen  ei  hun,  fel  rhyw 
eglwys  arall.”  Ond  ni  chymerwyd  y mesurau  angenrheid- 
iol  i gwblhau  annibyniaeth  yr  eglwys  hyd  y flwyddyn  a 
nodir  uchod.  Yn-  mis  Ebrill,  1869,  daeth  cais  o eglwys  Hyde 
Park  at  eglwys  Beilevue  ar  iddi  roddi  ei  hawl  yn  y capel  i 
fyny  i’r  gynulieidfa  oedd  yn  ymgynull  yno-,  a phenderíyn- 
odd  eglwys  Bellevue  gydsynio  â chais  y brodyr,  a bod  ym- 
ddiriedolwyr  y ddwy  eglwys  i gyfarfod  yn  Bellevue,  a 
dyfod  a,  phoh  lljTrau  a phapyrau  perthynol  i’r  Bwrdd  gyda 
hwynt,  i edrych  dros  y cyfrifon;  ac  wedi  cael  adrodd.iad  o 
sefyllfa  yr  achos,  penderfynwyd  fod  y Trustees  yn  cael  eu 
hawdurdodi  i drosglwyddo  eix  hawl  yn  nghapel  Hyde  Park 
i’r  eglwys  yn  y 11  e.  Arwyddwyd  y cytundeb  ar  ran  Hyde 
Park  gan  Mri.  Daniel  Mose.s  a W.  S.  Jones,  a chan  Mri.  W. 
G.  Price  a G.  M.  Williams  ar  ran  Bellevue.  Yr  oedd  swm 
y ddyled  ar  gapel  Hyde  Park  yn  ?30d,  a chymerodd  Belle- 
vue  haner  y ddyled,  a thalodd  iddynt  $150.  Fally  terfyn- 
wyd  y cysylltiadi  rhwng  y ddwy  eglwys  mewn  modd  hapus 
a dymunol  iawn. 


•232 


HANES  CYMANPA  D U’YEEINEARTH 


AcLeiladu  Capel  Newydd. — Yn  y cyfnod  liwn  yr  oedd  ym- 
fudwyr  .lawer  yn  dylifo  yma  o’r  Hen  Wlad,  a thra  yr  cedd 
BelleYue  yn  ymdrafferthu  gyda  chapel  ac  eglwys  Hyde 
Park,  yr  oedd  y capel  wedi  myned  yn  rhy  íach  i gynwjrs  y 
giynulleidfa.  Bellach  mae  at  ei  rhyddid  i dalu  sylw  i'r 
mater  hwn.  Buwyd  yn  meddwl  unwaith  am  ei  helaethu, 
ond  yr  oedd  y tir  yn  rhy  fach  i’w  helaethu  i’r  maint  angen- 
rheidiol.  Buwyd  hefyd  yn  ymgyngori  â’r  Parch.  Dr.  Rob- 
erts,  New  York,  gyda  golwg  ar  ei  helaethu,  ond  ei  gyngor 
ef  oedd  y buasai  yn  well  prynu  lle,  a chodi  capal  newydd, 
yn  hytrach  na  helaethu  yr  hen.  Wedi  ethol  ymddiriedo.- 
wyr  1869,  penodwyd  pwyllgor  o ddau,  Mri.  John  D.  Phil- 
lips  a W.  E.  Morgan,  i edrych  am  le  cym.wys  i adeiladu 
capel  newydd.  Cafwyd  fod  y lot  lle  saif  y capel  yn  awr,  ar 
werth,  ond  yr  oedd  dwy  blaid  arall  yn  awyddus  i’w  phrynu 
fel  lle  cyfaddas  i adeiladu  tafarndy  ar  gongl  y brif-ffordd. 
Gwnaeth  y pwyllgor  adroddiad  Chwefror  12,  fod  y lot  hon 
ar  werth  gan  Mr.  Thomas  Daggart  am  $700,  a phendirfyn- 
wyd  codi  ariam  a’i  phrjmu  yn  ddioed.  Wedi  hyny  lluniwyd 
mesurau  gyda  golwg  ar  adeiladu,  a gwnaed  cytundeb  gyda 
Mr.  Aneurin  Jones  (Aneurin  Pardd)  i dynu  cynl.un  o gap- 
el,  a gwnaeth  yntau  ddau,  a mabwysiadodd  y pwyllgor  ad- 
eiladu  y cynilun  ar  ha  un  yr  adeiladwyd  y capel  sydd  yno 
3m  awr.  Y pwyllgor  adeiladu  oedd  y Parch.  W.  Roterts, 
D.  D.,  a’r  Parch.  W.  E.  Morgans,  a’r  Mri.  Lewis  Roberts  a 
John  Williams,  ac  m-aent  yn  rhoddi  y basement  ar  gytun- 
deb  i un  John  Tunings  o Hyde  Park.  Barnodd  y pwyllgor 
yn  oreu  brynu  y defnyddiau  eu  hunain,  lle  gallent  eu  cael 
oreu  a rhataf,  a chyíìogi  Mr.  Daniel  Williams,  Hyde  Park, 
i gyflogi  gweithwyr  ac  arolygn  y gwaith.  Pan  yn  dschreu 
adeiladu  yr  oedd  Mr.  Aneurin  Jones  yn  sicrhau  y buasid  yn 
gorphen  y gwaith  ar  $10,000,  ond  daeth  y Trustees  a’r 
Building  Committee  i weled  yn  wahanol,  a galwyd  cyfarfod 
o’r  eglwys,  a gosodwyd  y mater  ger  bron,  iddjmt  gael  deall 
eu  safle,  a phenderfynodd  yr  eglwys  i’r  pwyllgcr  fyned  yn 
mlaen  yn  ol  y cynllun  nes  gorphen  yr  adeiiad. 

Mae  yn  eglur  i’r  brodyr  bellach,  fod  adeiladu  y capel 


HANBS  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  233 

newydd  yn  myned  i gostio  m.wy  na.g  yr  oeddynt  wedi  medd- 
wl;  felly  cynaliwyd  cyfarfod  yn  y cyfwng  hwn  i dynu  y 
cynllun  goreu  i gasglu  ariau  er  talu  y draul.  Yr  cedd  Dr. 
Roberts  wedi  addaw  gwneyd  ei  oreu  i gasgiu  arian,  ond  yr 
oedd  hefyd  yn  awyddus  i gael  yr  eglwys  i wneyd  ei  rhan; 
felly  mae  yn  cyflwyno  i’w  sylw  y cynllun  canlynol,  sef  fod 
i’r  eglwys  godi  mil  o ddoleri  mewn  addewidion,  a chael 
chwe’  m.is  i’w  talu.  Yna  gofynoidd  a oedd  yno  bedwar  a fu- 
asai  yn  rhoi  can’  dolar  yr  un,  ac  y bua.sai  yntau  yn  rhci 
cant  er  eu  gwneyd  yn  bum-p,  ac  mae  Mri.  W.  G.  Price,  John 
D.  Phillips,  John  S.  Davies  a W.  L.  Grifflths  yn  addaw  can' 
dolar  yr  un,  ae  mae  yr  eglwys  yn  gwneyd  y pum’  cant  ar- 
all  yn  ddidrafferth,  ac  wedi  hyny  aeth  y Doctor  yn  galoncg 
b’r  tu  allan  i gasglu,  a llwyddodd  i gael  llawer  o arian  a.t 
ddileu  y ddyied. 

Gorphenwyd  y capel,  fel  yr  oedd  yn  barod  i’w  ag.or  yn 
iHydrefl,  1870.  Rhif  yr  eglwys  y pryd  hwn  oedd  157,  ac  er 
fod  yn  eglur  ei  bcd  dan  faich  trwm,  yr  oedd  pob  peth  yn 
myned  yn  mlaen  yn  ddibrofedigaeth,  a’r  brodyr  yn  cyd- 
weithio  â’r  swyddogion  yn  rhagorol;  ac  yr  oedd  ei  chyfran- 
iadau  at  dreuliau  cyffredinol  yr  achos  yn  $1,500,  heb  son 
am  y easgliadau  at  y ddyled  a’r  llogau  oedd  yn  rhaid  eu 
cyfa.rfod  yn  eu  ham>ser  priodol.  Ac  mae  gallu  gwneyd,  dan 
amgylchiadau  o’r  fath,  yn  cadw  i fyn-y  anrhydedd  yr  achos. 

Amgylchiadau  Helbulus.— Nid  oes  un  cymeriad  o werth 
heb  ei  brofi,  ac  mae  amgylchiadau  helbulus  yn  gwasan- 
aethu  i egluro  pwy  ydyw  gwir  ffyddloniaid  yr  achos  hob 
arnser.  Yn  y flwyddyn  1871  mae  y mwnwyr  ym  sefyll  allan 
trwy  holl  weithfeydd  dyffrynoedd  Lackawanna  a Wyoming, 
yr  hyn  a barhaodd  am  chwe’  mis.  Fel  eglwysi  eraill,  mae 
yr  amgylchiad  hwn  yn  effeithio  yn  fawr  ar  aelodau  a 
gwrandawyr  yr  eglwys  hon,  ac  yn  parlysu  ei  gweithrediad- 
au  am  dymor.  Wedi  sefyll  allan  am  haner  blwyddyn,  a 
suddo  i ddyled,  lawer  o honynt,  mae  y mwnwyr  yn  myned  i 
weithio  am  yr  un  bris  ag  oedd  yn  caei  ei  gynyg  iddynt  cyn 
hyny,  ac  wedi  dechreu  gweithio,  nid  oedd  fawr  o waith,  am 


234  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

fod  y cwmniau  wedi  colli  eu  marchnad,  trwy  fethu  cyflawni 
eu  haddunedau  blaenorol;  a pharhaodd  felly  am  1871-72; 
ac  yn  1873  daeth  yr  argyfwng  (panic)  arianol  ar  y wlad, 
fel  y safodd  llawer  o weithfeydd  yn  holloi,  ac  yn  eu  plith 
gwaith  Bellevue.  Dyrysodd  yr  amgyLchiadau  hyn  bob  cyn- 
lluniau,  a chwalodd  y bobl  i bob  cyfeiriad,  ac  yr  oedd  rhag- 
olygon  yr  eglwys  yn  ymddangos  yn  dywyll  a digalon. 

Yn  haf  1873  aeth  Dr.  Roberts  am'  dro  i’r  Hen  Wlad,  a 
chymeroddi  fantais  ar  ei  ymweliad  i roddi  achos  eglwys 
Bellevue  o flaen  ei  hen  gydnabyddiaeth,  a chasglodd  yno 
rai  canoedd  o ddoleri  at  y ddyled.  Am  y blynyddoedd  dyl- 
ynol  yr  oedd  y Doctor  a’r  eglwys  yn  llafurio  dan  anfanteis- 
ion  lawer  i gario  yr  achos  yn  mlaen  heb'  suddo  dan  y baich 
oedd  ganddynt  i’w  gario,  ac  yr  oedd  y ddyled  a’r  llogau  yn 
digaloni  llawer,  fel  yr  oeddynt  yn  ymadael  0'’r  ardal  i osgoi 
y cyfrifoldeb.  E'r  hyny  ymwroloúd  y ffyddloniaid,  gan  ben- 
derfynu  fod  y ddyled.  i’w  thalu,  ac  na  byddai  n>eb  yn  eu 
colled  oblegid  eu  hymddiried  ynddynt. 

Yn  1877  ymadawodd  Dr.  Roberts  i Utica,  a bu  yr  eglwys 
yn  dibjmu  ar  lafur  gweinidogion  a phregethwyr  yn  y D:s- 
barth,  gan  ymdrechu  lleihau  y ddylecl  yn  barhaus  hyd  y 
flwyddyn  1884,  pan  y galwyd  y Parch.  J.  T.  Morris.,  y gwein- 
idog  presenol,  a bu  yntau  a’r  egiwys  yn  cydweithio>  er  liei- 
hau  y ddyled  hyd  y flwyddyn  1888,  pryd  y penderfynwyd 
clirio  yr  hen  ddyled  yn  llwyr.  Gwnaeth  yr  eglwys  a’r 
gwrandawyr  addewidion  i’w  talu  erbyn  y cyntaf  o Fai. 
Casglodd  Mr.  Morris  o’r  tu  allan  i’r  eglwys  dros  $300.  Pen- 
derfynwyd  hefyd  cael  cyfarfod  Jubili,  Mai  14,  pryd  y tal- 
wyd  y mortgage  ddiweddaf  i Mrs.  William.  W.  Davies  am 
$888.98,  ac  y rhoddwyd  y manylion  caniynol:  Traul  adeil- 
adu,  $16,167.96;  llogau,  $5,811.78;  cyfaiiswm  adeiladu,  yn 
nghyd  a’r  gwelliantau,  $21,979.04 — yr  hyn  sydd  arwydd  eg- 
lur  o ffyddlondeb  a haelfrydedd  eglwys  B>ellevue. 

Adgyweiriad  y Capel. — Yn  haf  1892  penderfynodd  yr  eg- 
lwys  roddi  siding  newydd.  ar  y capel,  a’i  baentio  oddifewn 
ac  allan,  a rhoddi  llawr  newydd  ar  yr  ystafell  odditanodd, 


HANES  EGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  235 


a chostioidd  y gw-elliantau  hyiL  $1,700,  ac  wedi  ca.el  y capel 
yn  barod,  cyualiwyd  cyfarí'od  ddau  o’r  gloch  y Sabboth  i 
bregethu  ac  i dderbyn  addewidion  at  draul  jt  adgyweiriad, 
i’w  talu  erbyn  y ltaf  o Ionawr,  1893.  Cafwyd  $1,300  mewn 
addewidion  y pryd  hwnw,  a derbyniwya  yr  oll  erbyn  dech- 
reu  y flwyddyn.  Yn  1896  rboddwyd  ffenestri  newyddicn  yn 
y capel  a’r  basement,  yn  nghyd  a gwelliantau  era.ill,  yr 
hyn  a giostiodd  $500,  ac  mae  y swm  hwn  yn  aros  íel  dyled 
arno  yn  bresenol. 

Cysegriad  y C'apelau. — Neillduwyd  y capel  cyntaf  yn  dy 
i addoli  yr  Arglwydd  ynddo'  y nos  Sadwrn  a’r  Sabboth 
cyntaf  yn  1858.  Y Parch.  John  R.  Williams  yn  dechreu  y 
gwasanaeth  nos  Sadwm,  a’r  Parchn.  John  Moses  a John 
Davies,  Blahely,  yn  pregethu.  Am  10  y Sabboth,  dechreu- 
odd  y Parch.  Thos.  J.  Philiips,  a phregethodd  y Parchn.  Jo- 
seph  Rees,  Carbondale,  a Dr.  Rowlands,  Scranton.  Am 
ddau  dechreuodd  y brawd  J.  Rees,  a phregethodd  Dr.  Row- 
lands  yn  Saesneg.  Am  chwech,  dechreuoau  y Parch.  John 
Moses,  a phregethodd  y Parchn.  J;  R.  Williams  a John  Da- 
vies.  Feily  cysegrwyd  y dernl  gyntaf  yn  Beilevue.  Can- 
molid  y capel  fel  adedlad  oedd  yn  dangos  chwaeth  yn  ei 
gynllun  a’i  ddodrefniad,  a diameu  iddo  fod  yn  lle  o hyf- 
rydwch  a mwynhad  crefyddol  i lawer.  Agorwyd  capel 
Hyde  Park,  Gorphenaf  15,  16,  1864,  a gwasanaethwyd  ar  yr 
achlysur  gan  y Parchn.  W.  Roherts,  D.  D.,  Howell  Powell, 
Cincinnati,  E.  J.  Hughes,  St.  Glair,  a D.  C.  Bvans,  Dan- 
ville.  Pregethodd  Dr.  Roberts  am  ddau  y Sabboth  i gyn- 
ulleidfa  o Saeson,  a chafwyd  casgliad  teilwng  o’r  gynull- 
eidfa.  Casglwyd  ddydd  yr  agoriad  $1,374.25.  Gan  mai 
gweithwyr  oedd  y rhan  fwyaf  o’r  gynulleidfa,  ystyrid  fod 
haelfrydedd  anghyffredin  wedi  ei  ddangos  yn  yr  amgylch- 
iad  hwn,  fel  mai  $1,463.67  oedd  o ddyled  yn  aros  ar  y cap- 
el  ar  ol  yr  agoriad. 

Agorwyd  y capel  presenol,  Hydref  10,  11,  1870.  Cymer- 
odd  y brodyr  canlynol  ran  yn  y gwasanaeth  ar  yr  achlys- 
ur:  Traddodwyd  y bregeth  agoriadol  gan  Dr.  Roberts, 


236 


HANES  CTMANFA  DWYEEINBARTh  PA. 


g’weinidog  yr  eglwys,  a dylynwyd  ef  gan  y Parchn.  W.  C. 
Roberts,  D.  D.,  Elizabeth,  N.  J.;  Joseph  E.  Davies,  D.  D.. 
Hyde  Park;  R.  F.  Jones,  John  L.  Jeffreys  ac  Edward  J. 
Hugh.es;  a chafwyd  cyfarfodydd  rhagorol,  a chynulleidfa- 
oedd  lluosog,  fel  yr  oedd  yn  angenrheidioi  cyna.l  gwasan- 
aeth  yn  y basement  yr  un  pryd.  C'asglwyd  at  y ddyled 
ddydd  yr  agoriad,  $324.20.  Aeth  pob  peth  yn  mlaen  yn 
ddymunol  wedi  hyn  hyd  y dygwyddiadau  gymercdd  le  y 
flwyddyn  ganlynol,  fel  y nodwyd  yn  barod. 

Yr  E'glwys  a’r  Weinidogaeth. — Yn  y blynyddoedd  cyntaf 
dibynai  ar  weinidogaeth  achlysurol,  yn  ol  arfer  Methodist- 
iaid  y pryd  hwnw.  Hefyd  cododd  amryw  frodyr  i’r  weinid- 
ogaeth  yn  yr  eglwys  hon,  yn  fwy  felly  nag  un  eglwys  ar- 
all  yn  y Dosharth,  yn  enwedig  tra  yr  oedd  yn  addo'.i  yn  yr 
hen  gapel.  Y cyntaf  oedd  Thomas  Eilias,  yr  hwn  a ddaeth 
ymia  o Ryrnni,  D.  C.,  ac  a ymadawodd  at  y Saeson.  Yr  ail 
oedd  y Parch.  W.  J.  Lewis,  yr  hwn  ddaeth  yma  o Ferthyr 
Tydíìl.  Ar  ol  hyny  y brawd  Lewis  S.  Jones;  daeth  ef  yma 
o Abertawe.  Ar  ei  ol  yntau  cododd  y Parçh.  W.  E.  Morgan, 
hrodor  o Ystradgynlais.  Yr  oedd  y Parchn.  John  Moses  a 
Thos.  J.  Phillips  yn  byw  yma  am  ryw  dymor  yn  y biynydd- 
oedd  hyny.  Yr  unig  frawd  mae  renym  y fraint  o gofnodi 
ei  enw  wedi  codi  yn  y eapel  newydd  ydyw  Samuel  Grif- 
fiths,  yr  hwn  sydd  yn  bresenol  wedi  myned  i Johnstown. 
Felly  bu  yr  eglwys  am  flynyddoedd  yn  dibynu  ar  lafur  y 
hrodyr  uchod,  ac  eraill  yn  achlysurol. 

Yr  ymgais  cyntaf  wnaed  tuag  at  gael  gweinidogaeth  ssf- 
ydlog  oedd  yn  1862,  gyda  golwg  ar  y Parch.  Evan  F.  Jones. 
Mae  y C'yfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Carbondale  y 
flwyddyn  hono  yn  gwneyd  y sylw  a ganlyn:  “Bn  ymdrin- 
iaeth  ar  gais  eglwys  Bellevue  gyda  golwg  ar  gael  y Parch. 
E.  F.  Jones  atynt  yn  weinidog,  a.  chan  fod  y gweinidog  yn 
deall  fod  y cais  yn  unfrydol,  ac  yntau  yn  teimlo  awydd  i 
ddyfod,  caniataodd  y Dosbarth  y cais,  gan  ddweyd  nad  oeid 
’yn  briodol  i ni  eu  hatal,  eto  ein  hod  yn  cyngori  bod  yn 
bwyllog  o’r  ddau  tu.”  Ond  mae  yn  debyg  na  wnaed  un  sy- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  237 

mudiad  pellach  gyda  golwg  ar  Mr.  Jon©3.  Yn  1863  rhodd- 
wyd  galwad  i’r  Parch.  Joseph  E.  D'avies  i íugeil.o  y ddwy 
eglwys,  Bellevue  a Hydei  Park,  a pharhaodd  f-eily  hyd 
1867.  Cyfododd  rhyw  gam-ddealltwriaeth  rhwng  jYIr.  Da- 
vies  a’r  eglwys  yn  nghylch  y berthynas  rhyngddynt  a’u 
gilydd.  Yr  oedd  ef  yn  deall  fod  cytundeb  penodoi  rhyng- 
ddynt,  a’r  eglwys  yn  deall  yn  wahanol,  a bamodd  y brod- 
yr  fu  yn  edrych  i’r  mater  nad  oedd  un'  math  o gytundeb 
yn  bod,  ac  fedly  terfynodd  llafur  Dr.  Davies  yn  y cysyllt- 
iad  hwn.  Yn  yr  adeg  hon  yr  oedd  y ddwy  eglwys  yn  myned 
ar  gynydd,  ac  ar  ddiwedd  y flwyddyn  uchod  maent  yn 
rhoddi  galwad  i’r  Parch.  M.  A.  Ellis,  Slate  Hill,  i ddyfcd 
i’w  bugeilio,  a derbynioda  yntau  yr  alwad,  a bu  yu  eu 
gwasanaethu  am  flwyddyn;  wedi  hyny  eyfyngodd  Mr.  Ellis 
ei  lafur  i Hyde  Park  jui  unig,  ac  yr  oedd  Bellevue  heb  neb. 
Yn  1869  cafwyd  ar  ddeell  fod  Dr.  Roberts,  INew  York,  yn 
agored  i dderbyn  galwad,  ac  anfonwyd  gwahoddiad  iddo 
ddyfod  i wasanaethu  yr  egiwys  am>  bedwar  Sabboth.  Ar 
ddiwedd  y tymor  hwn  estynwyd  galwad  iddo  ddyfcd  yno 
yn  fugail;  derbyniodd  yntau  yr  alwad,  a dechreuotìd  ar  ei 
waith  yn  mis  Mai  y flwyddyn  uchodu  Yr  oedd  dyfodiad 
Dr.  Roberts  i’r  lle  yn  gaffaeliad  pwys.ig  i’r  eglwys,  ac  ì’r 
Dosbarth  a chylch  y Gymanfa.  Yr  oedd  ei  ddoniau  dys- 
glaer,  a’i  hyawdledd  fel  p-regiethwr,  yn  hawlio  iddo  y lle 
blaenaf  yn  nghylchoedd  ucha.f  yr  enwad,  ac  fel  prawf  íod 
yr  eglwysi  h-on  yn  gwerthfawrioigi  ei  lafur  codwyd  ei  gyfiog 
o fil  i ddeuddeg;  cant  yn  y flwyddyn. 

Wedi  y sefyll  allan  yn  1871,  a’r  cyíyngder  arianol  yn 
1873,  yr  o-edd  nerth  yr  eglwys  wiedi  gwanh-au  yn  fa.wr, 
cynlluniau  pawb  wedi  dyrysu,  a’u  hysbrydoedd  wedi  llwfr- 
hau;  ac  yn  1877  derbyniodd  aiwad  oddiwrth  eglwys  Utica, 
a bu  yn  ystyrie-d  y m-ater  yn-  bwyllo-g  a io  yn  ymg-yngo-ri  a’r 
eglwys  cyu  ate-b  yr  alwad;  ond  yn  y diwedd  pend-e-rfyno-dd 
ate-b  yn  gadarnhao-1,  ac  y byddai  yn  ymadael  mewn  tra-fn  i 
fod  yno  erbyn  y cyntaf  o M-ehefin.  Cynaliwyd  cyf'arfo-d  ym- 
adawo-1  i ffarwelio  ag  ef  a’i  d.eulu,  Mai  29,  a llywyddwyd 
gan  Dr.  Joseph  E.  Davies,  a chafwyd  anerchiadau  gan  y 


238  HANES  CYMANFA  DWYREINEARTH  PA. 

s'wyddogion,  a llawer  o’r  brodyr  oedd  yn  bresenol,  a rhodd- 
wyd  anrbeg  o ffon  ben-eurawg,  i’r  Doctor,  ac  addurn-wisg 
arddërcbog  i Mrs.  Roberts,  ysgrifbin  aur  a thri  o lyfrau  i 
Frank,  y mab,  y rhai  a dderbyniwyd  yn  ddiolchga.r,  a chyda 
theimiladau1  drylliog.  Yr  oedd  y gymydogaeth  yn  teimlo  yn 
ddwys  eu  colled  O'  golli  eu  gweinidog  a’r  teulu.  Yr  oedd  ar 
y blaen  gyda  phcnb  achos  da.  Bu  ef  a Mrs.  Roberts  yn  fodd- 
ion  i godi  dirwest  yn  yr  ardad,  a buont  yn  flaenllaw  gyda’r 
Temlwyr  Da  ac  achosion  eraill.  Fel  casglwr  arian  at  gap- 
elau,  yr  oedd  yn  rhagori  ar  bawb  yn  mhlith  ein  cenedl. 
Casglodd  at  y capel  hwn.,  yn  New  York,  dros  $5,000,  heb- 
law  a gasglodd  mewn  manau  eraill.  Yr  oedd  hefyd  yn  gyf- 
ranwr  da,  ac  nid  oedd  bjdh  yn  esgeuluso  cyfranu  $2  y mis 
at  y weinidogaeth. 

Yn  1884  rboddwyd  galwad  i’r  Parch.  John  T.  Morris,  oedd 
ar  y pryd  yn  Ixonia,  Wis.,  ae  atebodd  yntau  yn  gadarnhaol, 
a dechreuodd  ar  ei  fugeiliaeth  yn  mis  Tachwedd,  ac  mae  y 
berthynas  wedi  bod  yn  hapus  a llwyddia.nus,  ac  wedi  par- 
hau  hyd  yn  bresenol.  Gobeithiwn  fod  iddO’  ddyddiau  law- 
er  i wasanaethu  yr  achos  yn  y lle  eto. 

Blaenoriaid  yr  Bglwys. — Y cyntaf  a ddew.swyd,  pan  sef- 
ydlwyd  yr  eglwys,  oedd  Mr.  Walter  Phillips,  a llanwodd  y 
swydd  gyda  medr  a ffyddloudeb'  hyd  Ionawr,  1867.  Cafodd 
eí  ddiwedd  yn  ddisymwth  yn  y gwaith,  a ehollodd  y Meth- 
odistiaid  yn  ei  farwolaeth  un  o’r  rhai  mwyaf  biaenllaw  a 
galluog.  Casglodd  at  gapel  cyntaf  Bellevue,  $633.24,  ac  at 
gapel  Hyde  Park,  $1,341.54.  Btholwyd  Mri.  Watkin  Pow- 
ell  a John  T.  Griflìths  yn  gynorthwywyr  i Mr.  Phillips,  ond 
ni  buont  yno  yn  hir  cyn  symud  ì Wilhesbarre.  Yn  fuan 
wedi  hyny  dewiswyd  Mri.  John  E.  Davies  a John  Williams, 
a bu  y diweddaf  yn  flaenor  ffyddlawn  a pharchus  hyd  ei 
farwolaeth,  yr  hyn  a ddyg.wyddodd  y r un  fiwyddyn  a Mr. 
Phillips.  Wedi  marwolaeth  y ddau  frawd  uchod,  dewiswyd 
Mri.  John  M.  Jones  a Jonah  Morgans,  ond  o herwydd 
gwaeledd  iechyd  ymryddhaodd  Morgans  o’r  swydd  yn  fuan; 
yna  etholwyd  Mr.  W.  E,  Morgans.  a bu  yntau  yn  gweini  yn 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOJ..  239 


y swydd  hyd  nes  y cania.tawyd  iddo  ddechreu  pregethu, 
pan  etholwyd  Mr.  William  W.  Davies  i lanw  ei  le,  yr  hwn 
a fu  yn  frawd  ffyddlawn  a pharchus  hyd  ddydd  ei  farwol- 
aeth. 

Pan  oeddid  yn  barod  i ymadael  o’r  hen  gapel,  dewiswyd 
Mri.  John  D.  Phillips  a John  S.  Davies.  Ar  oi  marwoiaeth 
W.  W.  Davies,  dewiswyd  Mr.  W.  R.  Lewis,  yr  hwn  oedd 
wedi  arfer  bod  yn  swyddog  yn  yr  Hen  Wlad.  Wedi  hyny 
ethoiwyd  Mri.  R.  S.  Thomias  ac  Isaac  Morgans,  ond  symud- 
odd  y ddau  yn  fuan  o’r  lle,  ac  ethoiwyd  Mri.  James  B. 
Thomas  a Morgan  Jarnes.  Bu  farw  Mr.  Thomas  yn  nghan- 
oi  dymuniadau  goreu  yr  eglwys,  a phawb  yn  teimlo  eu  bod 
wedi  cael  colled  ar  ei  ol.  Mae  y pedwar  blaenor  sydd  yn 
gwasanaethu  yr  egiwys  yn  bresenol,  yn  y swydd  er’s  llawer 

0 flynyddoedd,  ac  yn  cydweithio  ym  dda,  Maent  wedi  ym- 
gyngori  llawer  a.m  gael  rhai  i’w  cynorthwyo,  ond  yn  methu 
gweled  y gallent  lwyddo,  ac  felly  yn  gohirio,  rhag  gwneyd 
mwy  o ddrwg  nag  o dda. 

Ymddiriedolwyr. — Yr  ymddiriedolwyr  cyntaf  oeddynt 
Mri.  Walter  Phillips,  John  T.  GrifBths,  Watkin  Powell, 
Daniel  Moses,  Daniel  Hughes  a David  Morgan.  Yr  ymddir- 
iedolwyr  presenol  ydynt,  Mri.  John  D.  Phillips,  John  S. 
Davies,  John  Talartha  Jones,  W.  J.  Davies,  David  Samuel 
a Henry  M.  EYans.  Mae  Mr.  John  D.  Phillips  wedi  bod  yn 
Llywydd  y Bwrdd  er  1869,  a John  S.  Davies  yn  Drysorydd 
er  yr  un  amser. 

Arweinyddion  y Canu. — Y cyntaf  y gwyddom1  am  dano 
ddewiswyd  i arwa.in  y canu  yn  Bellevue  oedd  Mr.  Daniel 
Moses,  a bu  yn  y swydd  nes  iddo  symud  i Hyde  Park.  Ar 
ei  ol  ef  dewiswyd  Mr.  Gwilym  M.  Wiiliams  yn  arweinydd, 
a Mr.-William  Morgan  yn  gynorthwywr,  a bu  y ddau  frawd 
yn  gofalu  am  y rhan  hon  o’r  gwaith  hyd  nes  i Mr.  Wil- 
liams  syrnud  i lawr  i Wilkesbarre.  Wedi  hyny  etholwyd 
Mr.  James  Thomas,  a Mr.  Morgans  i’w  gynorthwyo.  Bu 
Mr.  Morgans  yn  ffyddlawn  gyda  phob  rhan  o’r  gwaith,  yn 

01  ei  allu,  gystal  a'r  canu,  hyd  ddydd  ei  farwolaeth.  Sy- 


240 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


mudodd  Mr.  Thomas  heíyd  yn  mhen  blynyddau  i aro-lygj 
glo-weithfa  Paine.  Ar  ol  iddü'  ef  ymadae-1  o r ardal,  dewis- 
wyd  Mr.  Thos.  B.  Jones  yn  arweinydd,  a Mr.  J.  W.  Leẃis 
i’w  gyno-rthwyo'.  Mrs.  Henry  M.  Evans  yw  yr  organyddes, 
chwaer  wedi  ei  chod-i  yn  yr  eglwys  er  yn  hientyn,  ac  yn 
medru  chwareu  yn  dda. 

Yr  Ysgo-i  Sabb-O'thol. — Yn  1860  yr  o-edd  yr  Y-sgol  yn  rhiío 
fel  y canlyn:  D-osbarthiadau,  12;  ysgo-lheigion,  63;  cyfan- 
swm,  75.  Yn  1862  yr  o-edd  rhif  y dosbarthiadau  yn  23,  a’r 
ysgolheigio-n  yn  91;  cyfanswm,  114,  a phawb  yn  dysgu 
Cymraeg  y pryd  hwnw.  Yn  1896  yr  oedd  ei  rhifedi  yn  220. 

Mae  yn  perthyn  i’r  gynulleidfa  hon  amryw  wrandawyr 
er  1862,  sydd  wedi  bod  yn  ffyddiawn  bob  amser  i gymieryd 
rhan  gyda  gwelliantau  ar  y capel.  Yr  oedd  Mr.  Lewis  Rob- 
erts  yn  un  o’r  Building  Com-mittee  amser  adeiladu  y cap- 
el.  Yr  oedd  ef  a Mr.  John  S.  James  ar  y pwyllgor  gyda'r 
gwelliantau  yn-  1892.  Un  arall  o’r  hen  wrandawyr  yw  Mr. 
Edward  James;  ac  maent  bob  amser  yn  dwyn  muwr  sel 
dros  yr  achos,  ac  yn  cyfranu  yn  haelionus  tuag  at  bcb 
treuliau  perthyn-ol  i’r  achos,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  parhau  yn 
wrandawyr,  heb  roddi  e-u  hunain  yn  aelodau,  er  bod  yr  eg- 
lwys  wedi  gweddiO'  llawer  drostynt,  ac  eriyn  eu  gweled  yn 
dyfod  i ym-o-fyn  lle  yn  nhy  yr  Arglwydd. 

Ol-Nodiad. — Ar  ol  ysgrifenu  yr  uchod,  hysbyswyd  ni  fod 
Mri.  Jo-hn  T’.  GrifRths  a David  L.  Richards  wedi  bod  yn 
flaenllaw  gyda’r  canu  yn  B-ellevue,  ac  wedi  gwneyd  gwas- 
anaeth  rhagorol  yn  y blynyddoedd  cyntaf. 

VI. — Hyde  Park. 

Dechreuodd  Cymry  ymsefydlu  ar  fryniau  Hyde  Park  yn 
1858,  ac  o-  hyny  yn  m-l-ae-n  hyd  1863;  yr  oedd  rhai  o Scran- 
ton  yn  symud  yma,  ac  eraill  yn  ymfudo  o Gymru.  Wrth 
weled  fod  Cym-ry  yn  cynyddu  yr  ochr  yma  i’r  afon,  yr  oedd 
arweinwyr  yr  achos  yn  teim-lo  y dylasai  fod  yma  le  i Feth- 
odistiaid  i addoli,  yn  gystal  ag  enwadau  eraill. 

Yr  ycìym  yn  casglu  mai  Mr.  Walter  Phillips  o-edd  y sy- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  241 


mudydd  yn  yr  anturiaeth  hon.  Yr  oedd  yn  oruchwyliwr  y 
gwaith  yn  Bellevue,  ac  yn  flae.nor  yn  yr  eglwys,  ac  yn  ddyn 
gweithgar  a selog  i weled  yr  achos  a’r  enwad  y perthynai 
iddo  yn  llwyddo,  felly  yr  oedd  ganddo  lawer  o ddylanwad 
yn  nghychwyniad  yr  achos  hwn. 

Ar  y cyntaf  o Fai,  1863,  galwyd  cyfarfod  brodyr  yn  Belle- 
vue  i ystyried  y priodoldeb  o gychwyn  achos  newydd  yn 
Hyde  Parlc,  a phenderfynwyd  yn  gadarnhaol.  Dyma  y 
flwyddyn  y cychwynwyd  yr  eglwys  hon,  mor  agos  ag  y 
gallwn  gasglu.  Yr  oedd  nifer  yr  aelcdau  a ymunodd  a’u 
gilydd  i ddechreu  yr  achos  yn  44.  Ni  chawsom  enwau  neb 
o’r  rhai  oedd  yn  bresenol  y pryd  hwnw,  ond  Mr.  Joshua 
Williams  a’i  wraig  (mae  hi  yn  byw  yma  eto),  a Mr.  Daniel 
Hughes  a’i  wraig;  bu  yntau  yn  wr  o ddylanwad  yma  am 
flynyddoedd.  Yn  y cyfarfod  uchod  p-enderfynwyd  fod  Mr. 
Phi.llips  i chwilo  am  lot  i adeiladu  capel  arni,  ac  yn  mis 
Mehefin  mae  yntau  yn  gwneyd  adroddiad  fod  lot  i’w  chael 
gan  Mrs.  Emilie  Preston,  mewn  lle  cyfleus,  a phenodwyd 
Walter  Phillips  a Daniel  Moses  yn  bwyllgor  i edrych  am 
arian,  a sicrhau  y lle.  Wedi  hyn  dechreuwyd  parotoi  at  ad- 
eiladu,  ac  anfonodd  Mr.  Phillips  rai  0’’i  weithwyr  i ddechreu 
tori  y sylfaen,  ac  yn  eu  plith  yr  oedd  y brodyr  Daniel  Moses 
a’r  Parch.  W.  E.  Morgans,  a Mr.  Morgans  a dorodd  y dyw- 
archen  gyntaf  er  parotoi  i sylfaenu  “y  ty  hwn.”  Dyma  y 
y symudiadau  cyntaf  tuag  a.t  gychwyn  yr  achos  yn  Hyde 
Park,  a chan  mai  tan  nawdd  ac  arolygiaeth  eglwys  Belle- 
vue  yr  oedd  y cwbl  yn  cael  ei  wneyd,  ac  mai  fel  cangen  o’r 
eglwys  hono  yr  oedd  yr  eglwys  hon  yn  cael  ei  hystyried, 
mae  yn  debyg  na  fu  corfforiad  rheolaidd  arni,  yn  ol  trefn 
ac  arfer  y Methodistiaid,  yn  ei  dechreuad. 

Gan  ein  bod  wedi  cofnodi  pob  ffeithiau  a gawsom  yn 
nglyn  a dechreuad  yr  achos  hwn,  lle  maenc  yn  perthyn  yn 
briodol,  yn  eu  cysylltiad  ag  eglwys  Bellevue,  nid  oes  achos 
manylu  rhagor  yma.  Felly  mae  yr  eglwys  hon  yn  dyfod 
dan  ein  sylw  o’r  flwyddyn  1866  yn  mlaen.  Yn  mis  Tach- 
wedd,  1865,  mae  y Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Pitts- 
ton  yn  “Penderfynu  fod  i’r  cyfeillion  yn  Hyde  Park,  oedd 


242  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

yn.  g,an.gen  o eglwys  Bellevue,  gael  eu  hystyrled  o hyu  all- 
an  yn  eglwys  ar  ei  phen  ei  hun,  fel  rhyw  eglwys  arall  yn  y 
Bosbarth.”  Y gorchymyn  hwn  a roddodd  iddi  safle  gyd- 
raddol  ag  eglwysi  eraill  y Methodistiaìd  yn  y Dosbarth 
Gogleddol,  er  na  chwblhawyd  y trefniadau  i ddwyn  hyn 
oddiamgylch  yn  weithredol  hyd  1869. 

Saif  y capel  hwn  mewn  lle  gyda’r  mwyaf  dymunol  yn 
Hyde  Park,  ac  adeiladwyd  ef  o briddfeini,  yn  ddigon  hel- 
aeth  i eistedd  tua  chwe’  chant  o gynulleidfa,  a basement 
Toom  helaeth  odditano.  Gorphenwyd  yr  adeilad  yn  1864, 
ac  agorwyd  ef  yn  mis  Gorphenaf.  Costiodd  yr  adeilad  yn 
nghyd  a threfnu  y tai  perthynol  iddo,  ?8,000.  Casglodd  y 
Pareh.  W.  Roberts,  D.  D.,  at  dalu  y ddyled  oddiwrth  wa- 
hanol  bersonau,  $805.  Cafodd  gan  y D.  L.  & W.  RR.  C'o., 
$425,  yn  gwneyd  cyfanswm'  oi  $1,230.  Casglwyd  hefyd  gan 
y Parch.  Joseph  E.  Davies,  D.  D.,  gweinidog  yr  eglwys,  yn 
Siroedd  Schuylkill,  Lehigh  a Lancaster,  $751.32.  Erbyn 
diwiedd  y flwyddyn  1864  yr  oedd  yr  oll  o’r  ddyled  wedi  ei 
thalu  ond  $2,700. 

Yr  unig  flaenor  rheolaidd  yma  y pryd  hwn  oedd  y brawd 
John  E.  Davies,  a’r  brodyr  Joshua  Williams  a Daniel 
Hughes  yn  cynorthwyo.  Yn  yr  adeg  hon,  ac  wedi  hyn,  yr 
oedd  eglwys  Bellevue  yn  pemodi  brodyr  i gynorthwyo  yr 
achos  yn  Hyde  Park  yn  ei  wahanol  ranau.  I’r  amcan  hwn 
daeth  y brodyr  W.  Phillips  a Daniel  Moses  yn  aelodau  o’r 
eglwys  hon,  yn  hytrach  na  Bellevue;  ac  mae  Mr.  Moses 
wedi  bod  yn  aelod  a iswyddog  ffyddlon  yma  hyd  yn  bresen- 
ol.  Yr  oedd  Dr.  Davies  yn  gweinidogaethu  i’r  ddwy  eg- 
Iwys  o’r  fiwyddyn  1863  i ddiw.edd  1867,  a phob  peth  ar  y 
pryd  yn  ymddangos  yn  addawol.  Ond  ar  foreu  oer  yn  mis 
Rhagfyr,  1867,  gwelwyd  fod  y ddaear  yn  ymollwng  dan  y 
capel,  am  fod  y glo  wedi  eá  symud  odditano,  a muriau  yr 
adeilad  yn  ymagenu  drwyddynt,  a phob  peth  yn  argoeli  ei 
fod  ar  syrthio  yn  garnedd.  Hawddach  dychymygu  na  des- 
griflo  teimladau  profedigaethus  yr  eglwys  yn  y cyfryw  am- 
gylchiadau.  Ac  i ychwanegu  at  eu  profedigaeth.  yr  oedd- 
ynt,  mewn  undeb  a Bellevue,  wedi  estyn  galwad  i’r  Parch. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  243 


M.  A.  Ellis  i ddyfod  yma  yn  weinidog,  ac  yr  O'edd  yntau 
wedi  cychwyn  o St.  Louis,  ac  heb  glywed  dim  am  yr  an- 
ffawd  hon  nes  dyfod  i’r  lle.  EitO'  ni  ddigalonwyd  ar  y naill 
ochr  na’r  llall.  Deehreuodd  y gweinidog  ar  ei  waith,  heb 
Iwfrhau  na  digaloni,  u bu  yr  eglwysi  yn  ffyddlon  a gwrol 
hefyd.  Ond  yn  y sefyllfa  ddirywiedig  hon  y bu  y capel,  ac 
yn  beryglus  miyned  iddo,  am  tua  blwyddyn  a haner,  cyn 
bod  y tir  odditano  weli.  sefydlu,  ac  yr  oedd  gan  y brodyT 
fare  ar  ymyl  yr  agen  oedd  yn  y mur  wrth  ochr  y pwlpud, 
wrth  yr  hwn  yr  oeddynt  yn  mesur  y shade  ieiaf  yn  agoriad 
yr  agen.  Yn  niwedd  y tymoc  hwn  deallwyd  fod  y cwymp 
wedi  sefyll,  a’r  perygl  wedi  miyned  drosodd,  a dechreuwyd 
yn  ddioed  ar  y gwaith  o’i  adgyweirio,  ac  yr  oedd  y draul  yn 
$6,000.  Ond  yr  oedd  y capel  wedi  ei  orphen/  yn  edrych  yn 
well  nag  o’r  blaen,  a’r  nenfwd  wedi  ei  liwio  yn  debyg  i 
dderw,  a’r  pwlpud  a’i  amgylchoedd  jm  deoyg  i liw  collen 
ffreinig  ddu.  Bu  ail  agO’riad  arno  yn  1870,  ond  ni  chawsom 
ddim  manylion,  ac  nid  oes  unrhyw  gofnodiad  wedi  ei 
wneyd  pwy  fu  yn  gwasanaethu  ar  yr  achlysur. 

Yn  nglyn  a’r  amgylchiad  profedigaethus  hwn  yn  hanes 
yr  egiwys,  mae  yn  briodol  sylwi  fod  y Cÿfarfod  Dosbarth 
a gynaliwyd  yma  Miawrth,  1868,  wedi  amlygu  oydymdeim- 
lad  â’r  frawdoliaeth  yn  y geiriau  canlynol:  “Pod  pawb  yn 
dangos  cydymdeimilad  â’r  eglwys  yn  y lle  yn  ngwyneb  eu 
trallod  a’u  cyfyngder  presenol,  er  nad  oes  genym  nemawr 
i’w  wneyd  yn  ngwyneb  yr  amgylchiad.”  Ond  fe  nodwyd 
pwyllgor  o dri,  sef  y Parchn.  Thos.  J.  Phillips,  J.  R.  Wil- 
liams  a Lewis  S.  Jones,  er  cynorthwyo  y brod.yr  i ym- 
lwybro  yn  mlaen  er  adferu  peth  o’r  golled  oddiar  gwm- 
peini  y gwaitb.  Mae  y Gymanfa,  hefyd,  yn  yr  un  flwyddyn, 
yn  rhoddi  anogaeth  i’r  “Ymddiriedolwyr  i wneyd  un  ym- 
gais  trwy  gyfreithwr,  neu  ryw  un  cymwys  i’r  fath  orchwyl, 
at  y cwmpeini  a gloddiasant  y glO’  allan,  am  eu  digolledu, 
ac  os  na  ddeuai  pethau  yn  miaen  felly,  ar  iddynt  fyned  yn 
mlaen  yn  ol  y fantais  a roddai  y gyfraith  iddynt.”  Wedi 
dwy  flynedd  o drafodaeth  aneffeithiol  i geisio  gan  y cwmni 
eu  digolledu,  apeliwyd  at  y llys  cyfreithiol,  ac  wedi  wyth 


244  HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 

mlynedcL  o gyfreithio  â’r  cwmni  dyfarnodd;  y Barnydd 
Harding  yn  ffafr  yr  eglwys  am  $9,740:14.  Ond  mae  y cwm- 
ni  yn  apelio  at  y Supreme  Court,  ac  mae  hwn  yn  dyfamu 
yn  erbyn-  yr  eglwys.  Mae  pawb  yn  gwybod  yr  anfantais 
sydd  gan  bersonau  unigol,  neu  eglwys  wan,  i gystadlu  a 
chorfforaeth  gref  am  gyfiawnder  mewn  llys  barn,  ac  felly 
profodd  yn  yr  am.gylchiad  hwn. 

Erbyn  i’r  drafodaeth  hon  ddyfod  i derfyniad,  yr  oedd 
dyled  yr  eglwys,  rhwng  traul  yr  adgyweiriad,  costau  y gyf- 
raith,  a llogau  yr  arian,  yn  agos  i $13,000'.  Yn  y cyfyng- 
der  hwm  mae  yn  anfon  llythyr  at  y Cÿfarfod'  Dosbarth  yn 
egluro'  ei  sefyllfa.,  ac  yn  dymuno  cefnogaeth  y Cyfarfod  i 
apelio-  am  giydymdeimlad  y Dosbarth,  a chaniatawyd  éu 
cais  yn  unfrydol.  H-efyd,  mae  y Gymanfa  a gynaliwyd  yn 
1881,  yn  datgan  ei  chydymdeimlad  yn  gyffelyb  â’r  eglwys 
yn  ei  helbul.  Oblegid  yr  amigylcbiadau  uchod,  yr  oedd  y 
blynyddoedd  rbwng  1874  ac  1880  yn  gyfwng  caled  yn  banes 
yr  eglwys  bon.  Ymddengys  nad  oedd  yr  eglwys  ar  y cyn- 
taf  yn  gwneyd  un  yradrech  i dalu  y ddyled,  am  eu  bod  yn 
dysgwyl  y buasent  yn  cario  y gyfraith  ar  y Cwmpeini;  ond 
wed.i  i’r  Uchafiys  ddyfarnu  yn  ei  herbyn,  mae  y baich  i gyd 
yn  disgyn  arni,  a’i  dyled  yn  fwry  nag  oedd  gwerth  y capel 
ar  y pryd.  Felly  yr  oedd  ei  sefyllfa  yn  achos  o ofid  dwfn 
i’r  rhai  oedd  yn  meddwl  am  enw  yr  Arglwydd,  rhag  tynu 
gwarth  arao:  a cholledu  y bobl  oedd  wedi  rhoddi  bsntbyg 
arian  i’r  eglwys;  ac  yr  oedd  yn  ymddangos  yn  ddiolwg  a.m 
eu  cael  yn  ol.  Yn  yr  adeg  hon  etholwyd  Mr.  Rees  Morgan 
yn  un  o swyddogion  yr  eglwys,  a hefyd  yn  un  o’r  ymddir- 
iedolwyr,  ac  yn  yr  ail  flwyddyn  dewiswyd  ef  yn  Llywydd  y 
Bwrdd,  ac  mae  y cynlluniau  a fabwysiadodd  yr  eglwys  i 
ddyfod  allan  o’r  ddyled,  yn  ddyledus  i’w  ymdrechion  ef, 
mewn  undeb  a’i  gyd-swyddogion.  Wedi  gweled  i íewn  i 
fanylion  gweithrediadau  y Bwrdd,  mae  Mr.  Morgan  yn  dyf- 
od  i ddeall  mai  yr  arfer  oedd,  pan  fuasai  un  parti  yn  galw 
am  eu  harian,  oedd  myned  i fenthyca  at  barti  arall  i dalu 
y cyntaf,  ac  addaw  mwy  o log  nag  oedd  y gyfraith  yn  gan- 
iatau,  hyd  10  ac  11  y cant,  a bod  eisieu  diwygio  yr  arfsr'ad 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  245 


hwn.  Gwelwyd  hefyd  fod  a.n,gen  trefnu  llyfr  y cyfrifon,  a 
dewiswyd  olrheinwyr  i’r  perwyi  hwn,  y rhai  fuont  am  o* 
chwech  i wyth  noswaith  gyda’r  gorchwyl,  ac  wedi  methu. 
rhoddwyd  y llyfr  i law  oyfreithwr,  Mr.  W.  Gaylord  Thom- 
as,  yr  hwn  wedi  cryn  lawer  o drafferth,  a osododd  y cyfrif- 
on  mewn  trefn. 

Wedi  dwyn  hyn  oddiamgylch,  mabwysiadwyd  y mesurau 
canlynol:  (a)  Thoi  y ddyled  yn  erbyn  yr  addoldy  yn  lle  yn 
erbyn  yr  ymddiriedolwyr,  yn  ol  yr  hen  arfer,  a,  rhoddi 
mortgage  i bob  un,  gan  osod  y cyntaf  a roddodd  yr  arian, 
yn  gyntaf  yn  ei  hawl,  ac  felly  hyd,  yr  olaf— 19  mewn  rhif- 
edi.  C’afodd  y cynllun  wrthwynebiad  y rhai  oedd  yn  ceel 
Uog  uchel,  am  mai  6 y cant  oedd  y cyfreithwr  wedi  ei  roddi 
i lawr  yn  y mortgage.  Gwnaed  ymosodiad  ar  y Llywydd, 
ac  ofnwyd  y buasai  rhai  o’r  gofynwyr  yn  gwerthu  y capel, 
ac  yn  gadael  eraill  oedd  yn  weddwon  ac  amddifaid  yn  ol 
o’u  harian.  Yn  y diwedd  maent  yn  boddloni  i’r  cynllun, 
aic  yr  oedd  y mesur  hwn  yn  lleihau  y ddyled  yn  agos  i 
$2,000.  (b)  Cc'di  casglia-d  cyffrediinol  ar  bob  aelod  o’r  eg- 

Iwys,  a’u  dwyn  i deimlo  eu  cyfrifoldeb,  ma,i  hwy  ddylasai 
fod  benaf  dan  y baich.  Gwrthwynebwyd  y mesur  hwn  gan 
un  o swyddogion  yr  eglwys,  ond  wedi  cael  ail  ystyriaeth 
arno  mabwysiadwyd  y cynllun,  a chafwyd  addewidion  am 
$1,500,  y rhai  a dalwyd  yn  bur  lwyr.  (c)  Nodi  casglydd  i 
fyned  allan  i’r  wlad  oddiamigylch.  Disgynodd  hyny  i ran 
Mr.  Mo^gan  ei  hun;  ac  yn  gymaint  ag  fod  y Cyfarfod  Dos- 
barth  a’r  Gymanfa  wedi  caniatau,  asth  alian  trwy  ddyff- 
ryno-edd  y Lackawanna  a’r  Wyoming,  a cherddodd  trwy  32 
o lofeydd,  o Carbondale  i Nanticohe,  yr  hyn  yn  ddiau  oedd 
yn  llafur  mawr,  a chasglodd  swm  da  o arian.  (d)  Dechreu 
talu  y rhai  olaf  ar  y mortgag.e  yn  gyntaf.  Yr  oedd  cryn 
wrthwynebrwydd  i’r  mesur  ar  y cyntaf,  ond  mae  ei  resym- 
oldeb  yn  dra  eglur,  ni  a dybiwn;  obl.egid  nid  oedd  gan  y 
rhai  hyny,  mewn.  gwirionedd,  ddiogelwch  am  eu  harian. 
Heblaw  hyny,  yr  oedd  diogelwch  y rhai  cyntaf  yn  cynyddu. 
Cynllun  Mr.  Morga.n  oedd  talu  yr  hawl,  a goíyn  ifdynt 
daflu  y llog  y,n  ol,  a’i  gyfrif  yn  addewidion  at  y capel,  ac  yr 
oedd  y swm  a gafwyd  felly  yn  $600. 


246 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


Ond  yr  oedd  y baich.  yn  drwm  eto,  ac  yn  rhy  drwm  heb 
gael  cynorthwy  o’r  tu  allan  i gylch  y Dosbarth  a’r  Gyman- 
fa.  Felly,  ar  sail  cymeradwyaeth  y Gymanfa,  maent  yn  an- 
fon  eyfarchiad  (yr  hwn  a welir  yn  y “Cyfaill”  am  Mai, 
1881),  at  y C'ymiry  trwy  y wlad,  i ofyn  am  eu  haelfrydedd 
Cristionogol  er  eu  cynorthwyo  yn  y cyfyngder  presenol;  a’u 
bod  wedi  awdurdodi  Mri.  James  R.  James  a Rees  Morgan  i 
gasglu  a derbyn  cyfraniadnu  at  yr  achos  hwn.  Bu  Mr. 
Morgan  allan  trwy  fisoedd  Mawrth,  Ebrill,  Mai,  Mehefin, 
Gorphenaf,  Awst,  a rhan  o Medi  y flwyddyn  uchod.  Ond 
mae  yn  debyg  ei  fod  yn  teimlo  y gorchwyl  yn  rhy  drwm  a 
thrafferthus  iddo  ef,  felly  mae  yn  penderfynu  rhoddi  y 
gwaith  i fyny  ac  ymadael  o’r  lle.  Yr  oedd  sefyllfa  yr  achos 
yn  yr  adeg  hon  fel  y canlyn: 


Oddiwrth  gyfnewidiad  yn  y llogau  $2, 000.00 

Casgliad  yr  E’glwys  1,500.00 

Casgliad  Mr.  Morgan , 2,035.77 


$5,535.77 

Yr  oedd  swm  y.  ddyled,  bellach,  wedi  ei  thynu  i lawr  i 
$6,400,  fel  yr  oedd  y gofynwyr  oedd  yn  weddill  yn  ddiogel 
am  eu  heiddO',  yr  hyn  oedd  yn  nod  gan  Mr.  Morgan  wrth 
gychwyn.  Gadawodd  hefyd,  mewn  addewidion,  ar  ei  lyfrau 
i’w  olynydd,  $3,058.93. 

Yn  Nghymanfa  mis  Hydref  mae  eglwyrs  Hyde  Park  yn 
cynyg  Mr.  W.  D.  Baries  fel  un  cymiwys  i fod  yn  olynydd  i 
Mr.  Morgan,  fel  casglydd  dros  yr  eglwys,  ac  mae  y Gyman- 
fa  yn  ei  gymeradwyo’,  ac  yn  awdurdodi  yrr  Ysgrifenydd  i 
roddi  llythyr  id'do  yn  enw  y Gymanfa, 

Wedi  casglu  yr  addewidion  yn  amgylchoedd  cartref,  cych- 
wynodd  Mr.  Davies  trwy  y gwahanol  sefydliadau  Cymreig, 
gan  apelio  at  Gymry,  a Methodistiaid  yn  arbenig,  am  gyn- 
orthwy  i’r  eglwys  hon.  Yn  ol  ei  adrcddiad  cyhoeddedig, 
casglodd  yn  Nhalaethau — 


HANBS  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  947 


New  York  $ ' 744.02 

Wisconsin 935.38 

Minnesota  ac  Iowa 315.71 

Pennsylvania 866.24 

Ohio 1,756.36 


Cyfanswm  $4,617.71 


Yr  oedd  yr  amgylchiad  yn  nodedág,  a’r  mwya.f  felly  yn 
hanes  ein  Cyfundeb  mae  yn  debyg,  a dangosodd  y wlad  ys- 
hryd  haelfrydig,  fel  mae  yn  teilyngu  ei  gadw  mewn  coffad- 
wriaeth.  Rhwng  ymdrechion  yr  eglwys  ei  hun,  a’r  cyn- 
orthwy  a dderbyniodd  oddiallan,  yr  oedd  yr  holl  ddyled 
v/edi  ei  thalu  erbyn  diwedd  y flwyddyn  1886.  Gwnaed  ad- 
gyweiriadau  ar  y eapel  ar  ol  hyn,  a gwnaed  agoriad  arno  y 
drydedd  waith,  ond  ni  chawsom.  ddim  manylion  pwy  fu  yn 
grwasanaethu.  Yr  oedd  y draul  tua  $2,000. 

Yn  1890  neu  ’91  newidiwyd  y dull  o’i  gynesu,  yr  hyn  a 
gostiodd  tua  $900.  Oddieithr  y swm  hwn,  mae  yn  awr  yn 
rhydd  0 ddyled.  Gwelir  oddiwrth  yr  uchod  fod  y cacel  hwn 
wedi  costio  yn  ddrud  iawn,  a mwy  o lawer  nag  ydyw  ei 
wir  werthi  yn  bresenol. 

Yr  Eglwys  a’r  Weinidogaeth. — Pel  yr  ydym  wedi  sylwi, 
y Parch.  Dr.  Davies  fu  yn  gofalu  am.  yr  egiwys  hon,  mewn 
undeb  a Bellevue,  o 1863  hyd  ddiwedd  1867.  Yn  nechreu 
1868  daeth  y Parch.  M.  A.  EJlis  yma,  ond'  hlwydclyn  barha- 
odd  yr  undeb  à Bellevue,  am.  fod  yr  eglwys  yn  galw  am  fwy 
o bregethu  nag  unwaith  y Sabboth,  felly  mae  Mr.  Ellis  yn 
cyfyngu  ei  lafur  i’r  eglwys  hon  yn  unig  hyd  ddiwedd  1873, 
pan  yr  ymadawodd.  Elbrill,  1874,  mae  y Pareh.  R.  H.  Eva.ns 
yn.  dyfod  yma  0 Jobnstown,  a hu  yma  hyd  Ebrill,  1878.  Yn 
Medi,  1882,  mae  y Parch.  R.  F .Jones  yn  dechreu  ar  ei  lafur, 
a bu  yma  hyd  Tachwedd,  1891.  O fls  Rhagfyr,  1892,  hyd  yn 
bresenol  mae  casglydd  yr  hanes  hwn  yn  ei  gwasanaethu. 

Yn  y cyfwng  rhwng  y cyfnodau  hyn  cyflenwid  yr  eglwys 
â gweinidogaeth  gan  frodyr  oedcl  yn  byw  yn  y Dosbarth,  ac 


24ò 


HANES  CYMANFA  DWYREINEAETH  PA. 


eraill.  Y eyfnod  m.wyaf  llwyddianus  yn  ei  hanes  oedd  y 
tymor  y bu  Mr.  Ellis  yma,  fel  y gwelir  yn  ngoleuni  yr  ad- 
roddiad  canlynol:  Rhifai  yr  egiwys  ddechreu.  1868  51  o ael- 
odau,  a’r  Ysgol  50;  yn  mhen  y flwyddyn  drachefn  rhifai  68 
o aelodau,  a’r  Ysgol  100;  yn  nechreu  1870,  rhifai  yr  eglwys 
120,  a’r  Ysgol  210;  Band  of  Hope  238.  Yr  oedd  hwn  wedi 
ei  gasglu  yn  benaf  trwy  lafur  Mr.  Ellis  a'i  wraig. 

Ymia  y dechreuodd  y Parch.  John.  Irlwyn  Hughes  breg- 
ethu,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  1872.  Sym- 
udodd  oddiyma  i Johnstown,  ac  oddiyno  i’r  Gorllewin,  Ue 
mae  yn  gweinidogaethu  gyda’r  Presbyteriaid.  Bachgen  a 
fagwyd  yn  yr  eglwys  hon  yayw  y Parch.  John  Lewûs, 
sydd  yn  gena.dwr  ga.n  yr  American  Board  yn  Ynysoedd 
Sandwich.  Mae  ei  dad  a’i  fam  yn  aelodau  yma  yn  awr. 
Yma-  hefyd  y rnagwyd  y Parch.  Benja.min  Morgans,  mab  y 
Parch.  W.  E.  Morgans,  a chyda’r  Presbyteriaid  mae  yntau 
yn  gweinidogaethu.  Gwelir  fod  traul  fawr,  a gwaith  mawr 
wedi  ei  gymeryd  i gadw  yr  achos  hwn  i fyny,  ac  nis  gallwn 
lai  na  gofyn,  A ddarfu  i’r  eglwys  hon  sylweddoli  amcanion 
a dysgwyliadau  y rhai  a’i  cychwynodd?  Mae  sefyllfa  yr 
addoldy  yn  un  o’r  rhai  mwyaf  dymunol  a manteisiol;  ar  yr 
un  pryd  ni  allwn  lai  na.  synied  y dylasai  fod  gan  y Method- 
istíaid  eglwys  gryfach  yn  y lle  hwn  nag  mae  hon  wedi 
bod.  Paham  nad  ydyw  felly?  Nis  gallwn  ateb.  Dichon 
fod  rhywbeth  mewn  amgylchiadau  yn  rhwystr  i’w  llwydd- 
iant,  nad  ydym  yn  gwybod  am  dano.  Mae  llawer  o blant  a 
fagwyd  yma  wedi  eu  colli  o’r  eglwys  hon,  am  nad  oeddynt 
yn  deall  Cymraeg,  mewn  blynyddòedd  a aethant  heibio. 
Mae  yr  ad.eg  i ddysgwyl  lla.wer  o lwyddiant  arno  trwy  gyf- 
rwng  yr  iaith  Gymraeg  wedi  myned  heibio  yn  sicr,  oblegid 
mae  ymfudiaeth  wedi  darfod,  ao  amgylchiadau  presenol  yn 
gwasgu  ein  cenedl  o’r  gweithfeydd,  fel  nad  yw  eu  parhad 
yma  ond  cwestiwn  o amser  byr. 

VII. — Pittston. 

Yn  yr  amser  cyntaf,  yr  oedd  y lle  hwn  yn  cael  ei  adwaen 
wrth  yr  enw  Pittston  Ferry.  0 ran  safìe,  mae  tua  haner  y 


HANES  EGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  249 


ífordd  rhwTi.g  Wilkesbarre  a Scranton,  lle  maie  aíon  y Sus- 
quehanna  wedi  tori  ei  ffcrdd'  trwy  y rnynydd  i ddyffryn  y 
Wyoming.  Y sylw  cyntaf  a wneir  o’r  lle  yn  nghofnodion 
Methodistaidd  ydyw  yn  nglyn  a’r  Gymanfa  a gynaliwyd  yn 
mis  Tachwedd,  1855.  Heblaw  y brodyr  cartrefol,  yr  oedd 
yn  bresenol  yn  hono  y Parchn.  Howell  Powell,  Cincinnati, 
0.;  Thos.  T.  Eyans,  Floyd,  N.  Y.:  Thos.  Williams,  Collins- 
Yille,  N.  Y.,  a John  V.  Hughes,  Gilbertsville;  a chynaliwyd 
rhyw  gyfran.  o’r  modidion  cyhoeddus  yn  y 11©  uchod.  Pa 
bryd,  na  chan  bwy,  y dechreuwyd  cynal  moddicn  Cymreig 
yn  y lle,  na  phwy  fu  yn  sylfaenu  achos  Methodistaidd  yno, 
nid  oes  genym  hanes  na  gwybodaeth,  ond  yn  unig  y cry- 
bwylliad  uchod  yn  nghofnodion  y Gymanfa.  Yn  y Cyfarfod 
Dosba.rth  gynaliwyd  yn  Oarboodale,  Chwefror  10,  1856,  mae 
un  o ddiaconiaid  Scranton  (Mr.  John  J.  Dayies,  tebygol)  yn 
galw  sylw  y Cyfarfod  at  y rhagolygon  addawol  am  achcs 
yn  Pittston;  ac  anfonwyd  y Parch.  John  R.  Williams  a Mr. 
E’van  D.  Elvans  yno  i gorffor.i  eglwys,  yr  hyn  a.  wnaed, 
Chwefror  15,  1856.  Clywsom  fod  y rhagolygon  yn  dra  add- 
awol  ar  gychwyniad  yr  achos,  ac  mae  yn  debyg  mai  felly 
yr  oedd  y brodyr  yn  teimlo,  oblegid  yn  fuan  ar  ol  corffori 
yr  eglwys  maent  yn  myned  yn  nghyd  ag  adeiladu  capel. 
Fel  llawer  man  arall,  ymddengys  i ni  eu  .bod  wedi  myned 
yn  nghyd  ag  adeiladu  capel  helaeth  a drudfawr  heb  fwrw 
y draul  a allent  ei  orphen,  nac  wedi  gwneyd  fawr  at  yr  ach- 
os  yn  eu  plith  eu  hunain,  a thrwy  hyny  wedi  tynu  trafferth 
a.  gofid  ar  y brodyr  yn  y lle,  a’r  Cyfarfod  Dosbarth,  oblegid 
y ddyled  drom  oedd  fel  hunllef  yn  eu  gwasgu  am  flynydd- 
oedd.  Yn  y Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  mis  Medi 
y flwyddyn  hono,  maent  yn  gwneyd  cais  am  gael  myned 
trwy  gylch  y Dosbarth  i gasglu  at  ddyled  eu  capel.  Yn  Dan- 
ville,  Ebrill,  1857,  mae  achos  Pittston  yn  cael  ei  gyflwyno 
i sylw  y Gymanfa,  pryd  y cym.eradwywyd  y penderfyniad 
canlynol:  “Yn  gymaint  ag  fod  y brodyr  yn  Pittston  wedi 
myned  i draul  fawr  i adeiladau  capel  yno,  y dylasent  gael 
dyfod  trwy  gylch  y Gym.anfa  i gasglu  at  dalu  y draul,  ac  na 
byddo  iddynt  hwy  a brodyr  Minersville  fyned  ar  draws  eu 


250  hanes  cymanfa  dwyreinbarth  pa. 

gilydd;  a gobeithio  y bydd  i garedigion  Iesu  Grist  ddangos 
cydymdeimlad  â bwynt.” 

Yn  y mis  Mai  canlynol  yr  oedd  y Cyfarfod  Dosbarth  yn 
y lle,  ao  maa  y Cyfarfod  hwnw  yn  penodi  y Parch.  John 
Moses  i fyned  trwy  y D'alaeth  i gasglu  at  ddyled  y capei, 
yn  gydunol  a chaniatad  y Gymanfa.  Tua’r  un  amser  héf- 
yd  aeth  un  o’r  enw  Mr.  David  James  tua’r  Gorllewin  i 
gasglu  at  gapel  Pittston.  Aeth  i ddechreu  i Illinois  a Wis- 
consin,  ac  yn  ol  i New  York.  Dygwyddodd  i ni  gyfarfod 
ag  ef  ar  ei  daith  yn  ChicagO',  pryd  yr  hysbysai  fod  y capei 
wedi  costio  pum’  mil  o ddjoleri,  yr  hyn  oedd  yn  arian  mawr 
y pryd  hwnw.  O ran  yr  olwg  arno  ymddangosai  y brawd  i 
ni  yn  un  anghymwys  at  y fath  orchwyl,  ac  annhebjrg  o 
gyraedd  yr  amcan. 

Wedi  dechreu  casgilu  yr  hanes  hwn,  hysbyswyd  ni  nad 
oedd  yr  eglwys  wedi  ei  anfon,  ond  mynu  myne’d  o hono  ei 
hun  a wnaeth.  Wedi  myned  trwy  y Talaethau  uchod,  dych- 
welodd  Mr.  James  yn  ol,  a chyflwynodd  i’r  brodyr  $1,200. 
Wrth  i ni  ystyried  ei  anfanteision,  yr  oedd  yn  swm  mawr. 
Ond  gomeddodd  y brawd  roddi  ei  lyfrau  i swyddogion  yr 
eglwys  i edrych  drostynt,  ac  arweiniodd  hyny  i drafferth  a 
gofld  blin,  O'blegid  mor  ddiweddar  a’r  íiwyddyn  1868,  yn 
Nghyfarfod  Dosbarth  Medi,  yr  hwn  a gyneìid  yn  Plymouth, 
penodwyd  y Parchn.  Thos.  J.  Phillips  ac  EL.  J.  Hughes  i 
fyned  i Pittston  i gymodi  y brawd  D.  James  â’r  eglwys. 
Yn  y Cyfarfod  dylynol  yn  Rhagfyr,  gwnaed  sylw  nad  oedd 
y pwyllgor  wedi  cyflawni  eu  gwaith,  ac  anogwyd  hwy  i 
wneyd  hyny  gyda  brys.  Yn  Nghyfarfod  Mehefln  y fiwydd- 
yn  ganlynol,  mae  y pwyllgor  yn  gwneyd  adroddiad  nad 
oedd  ganddynt  hysbysrwydd  pellach  i’w  roddi  nag  oedd  y 
Cyfarfod  wedi  ei  gael  o’r  hlaen,  a rhyddhawyd  y pwyllgor. 
Yn  y diwedb  hysbyswyd  gan  Mr.  John  P.  Green,  trwy  y 
“Cyfaill,”  fod  y brodyr  yn  Pittston  yn  teimlo  yn  ofidus 
nad  allasent  gydnabod  y swm'  a.  dderbyniwyd  o bob  sefyd- 
liad  Cymreig,  am  eu  bod  wedi  methu  perswadio  Mr.  James 
i adael  iddynt  weled  ei  gyfrifon,  ond  yn  unig  eu  bod  wedi 
derbyn  y swm  uchod  ganddo.  Cydnabyddai  pawb  fod  Mr. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  251 


James  yu  w-r  gonest  a diniwed,  ac  wedi  cymieryd  trafferth, 
a gwneyd  aberth.  er  mwyn  yr  achos,  ond  obiegid  anwybod- 
aeth  o drefn  cymdeithas,  a hwyrach  ystyfnigrwydd  hefyd, 
wedi  gomedd  cais  y brodyr. 

Yn  1860  mae  y Gymanfa  yn  y lle,  a’r  p-ryd  hwnw  bu  sylw 
drachefn  ar  y ddyled  oedd  yn  aros  ar  y capel,  a phenderfyn- 
wyd  fod  y brodyr  o’r  gwahanol  leoedd  perthjmol  i gylch  y 
Gymanfa  yn  gwneyd  eu  goreu  i gasglu  at  yr  achos,  a’u  han- 
fon  i’r  Trysorydd,  Mr.  Thos.  Leyshon.  Erbyn  hyn  mae  yn 
anflwg  fod  y rhagolygon  addawol  oedd  yno'  ar  y cyntaf  yn 
diflanu,  a’r  achos  yn  gwanhau;  ac  mae  Cyfarfod  Dosbarth 
Bellevue  yn  galw  sylw  at  sefyllfa  yr  achos,  a’i  fod  mewn 
dyryswch,  oblegid  y ddyled  dromi  oedd  yn  aros  ar  y capel; 
a bod  un  o’r  enw  EAan  Price  yn  bygwth  rhoddi  cyfraith  ar 
y brodyr  gweiniaid  heb  ymgyngori  a’r  CTfarfod  Dosbarth. 
Ya  1863  mae  y Gymanfa  yn  gwneyd  sylw  pellach  ar  yr 
achos  yn  nglyn  a’r  ddyled,  ao  yn  anog  y cyfedllion  i wneyd 
ymdrech  adnewyddol  yn  eu  plith  eu  hunain  ac  yn  y gym- 
ydogaeth  cyn  myned  allan  eto,  a phenodwyd  y Pareh.  E.  F. 
Jones  i fod  at  alwad  y brodyr.  Yn  Nghyfarfod  Dosbarth 
Mehefln,  1870,  penodwyd  y Llywydd  a’r  Ysgrifenydd  i an- 
fon  llythyr  at  eglwys  Pittston,  i anog  y brodyr  i ymwroli 
gyda’r  achos.  Yn  Nghyfarfod  Medi  penodwyd  pwyllgor  o 
dri,  y Parchn.  Dr.  Roberts,  E..  J.  Hughes  ac  M.  A.  E'llis  i 
fyned  ynO'  i ymgyngori  a-’r  brodyr,  a bod  y Cyfarfod  yn 
rhoddi  awdurdod  iddynt  i drefnu  pethau  fel  y gwelont  yn 
oreu.  Yn  Nghyfarfod  Rhagfyr,  mae  y pwyllgor  yn  g.wmeyu 
eu  hadroddiad,  a’u  bod  yn  cynyg  i’r  Cyfarfod  wneyd  ym- 
drech  i gael  gweinidogaeth  gyson  yno  am  y flwyddyn  ddyf- 
odcl  beth  bynag,  a bod  eglwysi  Hyde  Park,  Bellevue  a 
Wilhesbarre  yn  anfon  eu  gweinidogion  yno  unwaith  yn  y 
mis,  a’r  Genadaeth  i roddi  un  Sabboth  y mis,  a’r  eglwys  yn 
y lle  i wrneyd  y gweddill.  Yn  1871  mae  y Cyfarfod  Dos- 
barth  yn  nodi  Mri.  John  M.  Jones,  Daniel  Moses  a L.  S. 
Jones  i fyned  yno  i gynorthwyo  y brodyr  gyda  golwg  ar 
amgylchiadau  yr  achos;  a’u  bod  i geisio  gan  y gofynwyr 
fod  yn  ymarhous  am  yr  arian.  Yn  1872  mae  y Cyfarfod  yn 


252 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAfiTH  PA. 


anfon  cenadau,  y Parch.  E.  J.  Hughes  a Mr.  Thos.  Jenkins, 
Olyphant,  yno,  i gynorthwyo  y brodyr  i ddewis  blaenoriaid; 
a gwnaethant  eu  hadroddiad  yn  y Cyfarfod  dylynol  fod  Mri. 
Henry  Harris  a John  P.  Green  wedi  eu  dewis,  a derbyniwyd 
hwy  i undeb  a’r  Dosbarth. 

Wedi  hyn  nid  ydym  yn  cael  sylw  pellach  ar  achos  Pitts- 
ton  yn  y cofnodion  hyd  Gyfarfod  Mawrth,  1876,  pan  y pen- 
odwyd  pwyllgor  o dri,  “Mri.  J.  T.  Griffiths,  Joseph  Davies, 
a’r  Parch.  B.  D.  Davies,  gyda  chyflawn  awdurdod  i weith- 
redu  fel  y barnont  yn  oreu.’’  Yn  Nghyfarfod  Medi  maa  y 
piwyllgor  yn  hyshysu  nad  oedd  dinu  yn  deríynol  wedi  ei 
wneyd,  a dymunwyd  iddynt  barhau  dri  mis  yn  mhellaxh. 
Ond  mae  Cyfarfod  Rhagfyr  yn  penodi  Mr.  J.  P.  Green  yn 
lle  y Parch.  B.  D.  Davies,  ac  yn  mis  Mehefln,  1877,  maa  y 
pwyllgor  yn  gwneyd  adroddiad.  eu  bod  wrth  y gorchwyl  o 
gael  charter,  a’u  bod  yn  cael  cynyg  wyth  cant  o ddoleri  am 
y eapel,  ac  mae  y Cyfarfod  hwnw  yn  cymeradwyo  i’r  pwyll- 
gor  ei  werthu. 

Yn  Nghyfarfod  Rhagfyr,  1879,  darllenwyd  llythyr  yn 
gosod  ger  bron  amgylchiadau  y capel,  a phenderfynwyd  i 
awdurdodi  Mri.  J.  P.  Green  a Joseph  Davîes,  Moos'c,  i’w 
werthu.  Dyma  y sylw  olaf  ar  y cofnodion  am  gapel  Pitts- 
ton.  Deallasom  fod  yr  ychydig  gaed  am  dano  wedi  myned 
i dalu  yr  hyn  oedd  ddyledus  arno,  fel  na  chafodd  y Cyfar- 
fod  Dosbarth  un  fantais  oddiwrth  ei  werthiant,  er  y caf- 
wyd  llawer  o boen  a thrafferth  gyda  hwynt. 

Arm  drefn  a sefyllfa  fewnol  yr  achos,  ndd  ydym  wedi 
cael  dim  oddiwrth  neb,  ond  y nodion  canlynol  gan  y Parch. 
W.  D,  Jenkins,  Wilkesbarre.  D'aeth  ef  yno  yn  y flwyddyn 
1863,  a bu  yn  byw  yno  bum’  mlynedd.  Rhifai  yr  eglwys  y 
pryd  hwnw  o 25  i 30  o gyflawn  aelodau.  Yr  oedd  yno  y 
pryd  hwnw  bedwar  o flaenoriaid,  Mri.  Thos.  Leyshon,  John 
M.  Jones,  David  Owen  a J.  P.  Green,  a’r  oll  o honynt  yn 
Fethodistiaid  da,  ac  yn  gymeriadau  teilwng  o'r  swydd.  Yr 
oedd  Mr.  Leyshon  yn  hynod  fel  dyn  deallus  yn  yr  athraw- 
iaeth,  a D.  Owen  yn  ganwr  da.  Sais  o waed  oedd  Mr. 
Green.  wedi  dysgu  Cymraeg,  ac  yr  oedd  mor  ffyddlcn  a 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  253 


theyrngarol  i egwyddorìon  a threfn  yr  enwad  a neb.  Mr. 
Thos.  Leyshon,  Ieu.,  ôedd  yn  arwain.  y canu,  ond  darfu 
iddO'  ef  a D.  Owen  golli  eu  bywydau  yn  y danchwa  a gy- 
merodd  le  yno  yn  1871,  yr  hyn  oedd  yn  golled  fawr  i’r  ach- 
os  oedd  yn.  wan  eisoes. 

Yr  unig,  un  fu  yn  weinidog  yr  eglwys,  fel  y tybiwn,  oedd 
y Parch.  Thos.  R.  Jones,  rhwng  1861  a 1868.  Yn  y flwydd- 
yn  1867  cododd  yno  ddau  frawd  i bregethu,  sef  Isaac  Black- 
well  a Williami  D.  Jenhins.  Yn  mis  Tachwedd,  1865,  cynal- 
iwyd  Cymanfa  yno,  pryd  yr  ordeiniwyd  y brodyr  Williami 
Harrison,  Columbia  y pryd  hwnw,  a W.  J.  Lewis,  yn  awr  o 
Carbondale,  a Benjamin  D.  Davies,  yn  awr  0'  Oriskany,  N. 
Y.  Gwasanaethwyd  yn  y Gymanfa  hono  gan  y Parchn.  E. 
J.  Hugbes,  Jobn  Davies,  Tbos.  J.  Phillips,  Joseph  E„  Dia- 
vies,  D:avid  Charles  EYans  a Dr.  Roberts,  New  York.  Dy- 
wed  Mr.  Jenkins  yn  mbellach,  “Deallwyf  i’r  acbos  Metbod- 
istaidd  yn  Pittston  fod  yn  dra  llewyrchus  am  rai  blynydd- 
oedd  cyn  i md  fyned  yno,  ond  gwan  iawn  ydo<edd  yn  ystod 
fy  arosiad  i yno'.  Clywais  lawer  o son  am  Gymanfa  a gyn- 
aliwyd  yno,  ac  am  yr  oedfa  fytb-gofiadwy  hono,  pan  y dis- 
gynodd  cawod  o wlaw  graslawn  ar  y gynulleidfa,  pan  oedd 
yr  enwog  Dr.  Rowiands  yn  pregetbu  ar  y geiriau,  ‘Y  mae 
afon  a’i  ffi’ydiau  a lawenbant  ddinas  Duw.’  Dywedid  fod 
yr  holl  gynulleidfa  wrth  wrando  am  y ífrydiau,  fel  pe  yn 
nofio  yn.y  modd  mwyaf  dedwydd  ynddynt  ar  y pryd.  Bydd 
genyf  adgofion  mielus  am  lawer  o bregethau  gwertbfawr  a 
wrandewais,  a llawer  awr  ddedwydd  a dreuliais  yn  nghym- 
deithas  y rhai  oedd  yn  ofni  yr  Arglwydd  yno.’’  Mae  yr 
achos  wedi  darfod  er’s  blynyddoedd  bellach,  ond  mae  yr 
hen  gapel  yn  sefyll,  ac  yn  cael  ei  ddefnyddio  i bwrpas  nas 
bwriadwyd  ef  ar  y cynitaf. 

VIII. — W ILEESBARRE 

Ydyw  prif  ddinas  Luzerne  County.  Sylfaenwyd  hi  yn  y 
flwyddyn  1772,  yn  agos  i ganol  y Wyomlng  Valley,  ar  ochr 
ddwyreiniol  afon  y Susquehanna.  Amgylchynir  hi  gan  ol- 
ygfeydd  prydferth  o bob  cyfeiriad,  ac  mewn  blynyddoedd 


254  hanes  cymanfa  dwyreinbaeth  pa. 

a aethant  heibio  yr  oedd  llawer  o ddyeithriaid  yn  cyrchu 
yma  i fwynhau  prydferthwch  y golygíeydd.  naturiol,  a 
mangre  y gyflafan  fyth-gofiadwy  yn  y flwyddyn  1778.  0 

Dalaeth  Connecticut  y symudodd  y sefydlwyr  cyntaf  yma. 
■ Prynwyd  y dyffryn  gan  gwmni  o’r  Dalaeth  uchod  gan  y 
Delaware  Indians  yn  1765,  ac  yn  1769  daeth  40  o deuluoedd 
yma  i gartrefu,  ond  erbyn  cyraeddi  yma  oedd  cwmni 
o Bennsylvaniaid  wedi  meddianu  y lle,  a bu  yn  ymryscnfa 
rhyngddynt  am  flynyddoedd,  ond  cwmni  Connecticut  orch- 
fygodd,  ac  mewn  canlyniad  i’r  oruchafiaeth  hon  y sylfaen- 
wyd  y ddinas  uchod. 

Cafodd  ei  henw,  Wilkes-Barre,  er  anrhydedd  i goffadwr- 
iaeth  dau  ddyn  yn  Lloegr  o’r  enwau  John  Wilkes  a Col. 
Barre  fu  yn  dadleu  achos  y trefedigaethwyr  Americanaidd 
yn  y wlad.  Dygodd  y sefydlwyr  arferion  Lloegr  Newydd 
gyda  hwynt,  ac  yn  rnhlith  pethau  eraill,  y drefgordd  oedd 
yn  cyflogi  y gweinidog,  ac  yn  talu  ei  gyflog  o’r  trethi  cy- 
hoeddus,  yr  un  fath  a’r  ysgolfeistr  a'r  Barnydd.  Mae 
Town  Records  Lloegr  Newydd  y pryd  hwnw  yn  dangos  mai 
dyna  oedd  eu  harfer  yno,  a chadwyd  at  yn  un  arferiad  yma 
hyd  o íewn  cof  rhai  oedd  yn  fyw  yn  O'  ddiweddar.  Pobl 
uchelfrydig  oedd  y sefydlwyr  cyntaf  hyny — pobl  aristocrat- 
aidd  eu  teimlad,  a buont  yn  llwyddianus  i drosglwyddo  eu 
hysbryd  i’w  holynwyr  ar  eu  hol.  Maent  yn  ffurfiO'  dos- 
barth  ar  eu  penau  eu  hunain,  coeth  mewn  Ilawer  ystyr,  a 
chyfoethog,  ond  maent  wedi  bod  yn  hunan-lesiol  a hunan- 
geisiol,  ac  wedi  gwrthwynebu  pob  gwelliantau  a dadblyg- 
iad  adnoddau,  am  y rheswm-  eu  bod  yn  dwyn  tramoriaid 
yn  gydradd  a hwy  fel  dinaswyr.  Mae  yr  ysbryd  hwn  wedi 
amlygu  ei  hun  felly  mewn  amryw  ffurf  yn  nghof  yr  ysgrif- 
enydd,  ac  yn  enwedig  yn  ei  gysylltiad  a’r  ysgolion  dyddiol, 
hyd  nes  y llwyddodd  ein  cydwladwr,  yr  Anrh.  Morgan  B. 
Williams,  i gael  cyfraith  trwy  y Ddeddfwrfa  yn  dwyn  gwa- 
hanol  ranbarthau  y ddinas  tan  lywodraethiad  yr  un  bwrdd 
cyffredinol.  Er  fod  y mesur  mor  resymol,  ac  y gallesid 
meddwl  na  buasai  neb  yn  ei  WTthwynebu,  eto  cyflogodd 
penaduriaid  y ddinas  y dalent  gyfreithiol  oreu  a.  feddsnt 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  255 

i’w  orchfygu.  C’afodd  Wilkesbarre  freinlen  ddinasol  yn 
1871,  ac  felly  yr  oedd  yn  hen  le  cyn  bod  son  am  Scranton. 

Yr  oedd  grwaed  C'ymreig,  yn  rhedeg  yn  ngwythienau  y 
sefydlwyr  cyntaf  ddaeth  ymia  o Connecticut,  ac  yr  oedd 
llawer  o honynt  yn  dwyn  enwau  Cymreig,  er  nad  oeddynt 
yn  siarad  nac  yn  gwybod  dim  am  yr  iaith  Gymraeg.  Ond 
fe  ddaeth  Cymry  Cymreig  yma  yn  lled  bell  yn  ol.  Yr  han- 
es  cyntaf  a welsom  ydyw  yr  hyn  a ganlyn:  Ymddengys  fod 
undeb  Cymanfaol  gan  y Bedyddwyr  rhwng  New  York  a 
Pennsylvania,  yn  gystal  a’r  Methodistiaid,  yn  y blyuydd- 
oedd  cyntaf.  Yr  oedd  hono  yn  cae-1  e-i  chynal  bob  yn  ail 
flwyddyn.  Yn  Utica,  a’r  cylchoedd  un  flwyddyn,  ae  yn 
Carbon-dalfi,  Hasleto-n  a Pottsville  y flwyddyn  ganlynol.  Yn 
Mai,  1841,  yr  ydoed-d  yn  y cylch  hwn,  ac  ar  eu  ffordd  o Car- 
b-ondale  i Hazleton  mae  y Parchn.  Morris  J.  Williams, 
Trento-n  (adwaenem-  ef  unwaith  yn  dda),  a William1  H. 
Tho-mas,  Utica,  yn  pre-gethu  yn  Wilkesbarre.  Felly  rhaid 
fod  rhyw  nifer  o Gymry  yma  y p-ryd  hwnw,  digon  i gynal 
o-edfa.  Ar  y da-ith  hon  nme  y brodyr  yn  sefydlu  eglwys 
Fedyddiedig  yn  Hazleton. 

Yn  ddiweddarach  na,  hyn,  mae  cofnodion  e-in  Cymanfa.  yn 
1845,  yn  dangos  fo-d  y Miethodistiaid  yn  cadw  eu  golwg  ar  y 
11-e,  a b-od  yrna  eglwys  ar  y pryd.  Dywedir  wrthym  gan  rai 
mai  eglwys  und-ebol  o-edd  hon-o-.  On-d  mae  Cymanfa  Car- 
bondale,  y flwyddyn  uchod,  yn  gwneyd  sylw  o lythyr  a 
-ddaeth  i’r  Gymanfa  o’r  eglwys  yno-,  ac  yn  peno-di  y Parch. 
John  D-avies  a’r  brawd  Dan-ie-l  Scurry  i fyned-  yno  fel  cen- 
ado-n  dros  y Gymanfa,  er  eu  cynorthwyo  i dd-ewis  blaenor- 
iaid,  -a  derb-yniwyd  hefyd  eu  ca-is,  am  ychwane-gu  nifer  y 
gweinidogion  yn  y Dösbarth,  gan  addaw  gwneyd  sylw  o’r 
cais  yn  y Gymanfa.  ddylyno-1.  Oblegi-d  hyn  nis  gallwn  os- 
goi  y casgliad,  o®  eglwys  undeb-ol  oed-d  hi,  fodMethodistiaeth 
yn  elfen  lywodraethol  ynd-di,  o-nide  ni  bua-sal  y Gymanía 
yn  gweithredu  fel  y gwnaeth.  Nid  y-d-ym  yn  meddwl 
chwaith  fod  a.elodau  yr  eglwys  hon  yn  dib-ynu  ar  y fe-in 
haiarn  am  waith.  Daeth  y diwe-ddar  John  R.  Williams  i’r 
wlad  yn  1844,  ac  aeth  yn  union  i Pittsburg,  cnd  anfonwyd 


256  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

am  dano  i Danville  yn  agos  i ddiwedd  yr  un  flwyddyn  neu 
ddechreu  1845;  ac  yn  y flwyddyn  hono-  mae  yn  symud  i 
Wilkesbarre;  ond  o ddiffyg  cefnogaeth  aiflstocratiaid 
Wilkesbarre,  a’u  gwrthwynebrwydd  i’r  anturiaeth,  mae  y 
cwmni  yn  symud  y gwaith  i Scranton,  ac  yr  oedd  Mr.  Wil- 
liams  wedi  symud  yno  hefyd  erbyn  diwedd  1846.  Ond  mae 
cofnodion  y Gymanfa  yn  dangos  fod  eglwys  yma  pan 
ddaeth  Mr.  Williams  i’r  1-le,  ac  yr  oedd  eglwys  yma  wedi 
iddo  ef  ymadael.  Yn  1846  mae  y Parch.  Thos.  R.  Jones  yn 
myned  0'  Carbondale  yno  yn  weinidog,  ac  fe  fu  ynO'  hyd 
1849.  Yn  y lle  hwn,  ac  yn  y flwyddyn  hon,  y derbyniwyd 
Mrs.  John  T.  Grifíìths  yn  gyflawn  aelod.  Cynalient  y modd- 
ion  mewin  ysgoldy,  tebygol,  yn  agos  i’r  lle  yr  oedd  neu  y 
mae  y Parmiers’  Hotel  yn  sefyll.  Ond  darfod  wnaeth  y eyn- 
yg  hwnw  at  sefydlu  achos  Cymreig  yn  Wilkesbaire,  a 
hwyrach  aml  i gynyg  ar  ei  ol,  fel  na  allwyd  gwneyd  dim  yn 
effeithiol  hyd  pan  seifydlwyd  yr  achos  Methodistaidd  sydd 
yno'  yn  bresenol.  Hwn  yw  y cyntaf  o ran  amser  a threfn, 
oblegid  yr  oedd  yr  Annibynwyr  yn  cydaddolì  gyda  hwynt 
ar  y cychwyn  am  ryw  dymor.  Ncdwedd  hynod  i ni  yn 
hanes  y ddau  ddyffryn  hyn,  ydyw  f'od  y sefydlwyr  cyntaf 
wedi  dyfod  yma  o wlad  CynulleidfaO'liaeth,  ac  eto  fod  Cyn- 
ulleidfaoliaeth  wedi  methu  rhoddi  ei  throed  i lawr  ymi  yn 
mysg  yr  Americaniaid  hyd  nes  daeth  Annib-ynwyr  Cymreig 
yma;  ac  felly  mae  yn  enill  tir  trwy  gyfrwng  y genedl-  Gym- 
reig.  Mae  yr  American  Home  Mission  yn  gefnogol  i gych- 
wyn  achosion  Seisnig  i’r  enwad  hwn,  gan  ddysgwyl  trwy 
hjrny  gael  gafael  ar  yr  elfen  Americanaidd;  pa  un  a lwydda 
y cynllun,  amser  a ddengys.  Gan  mai  mwnwyr  ydyw  mwy- 
afrif  y genedl  Gymreig,  mae  argoelion  yr  adeg  bresenol  yn 
dangos  y byddant  wedi  eu  gwasgu  allan  o’r,  gweithfeydd 
gan  y tramoriald  sydd  yn  mjmed  a’r  gwaith  oddiarnynt 
cyn  hir. 

Cychwyniad  yr  Achos  Methodistaidd. — Cyn  diwedd  y 
flwyddyn  1863  nid  oedd  yn  yr  ardal  hon  ond  ychydig  o 
weithiau  glo  gan  unigolion,  a’r  rhan  fwyaf  o’r  rhai  hyny 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  257 


yn  fychain  ac  yn  anfanteisioi  i la.wer  o Gymry  gael  gwaith 
ynddynt.  Ond  ar  yr  adeg  hon  cyfunwyd  amryw  o’r  gweith- 
feydd,  trwy  ymdrech  Mr.  Charles  Parish,  dan  yr  enw  “The 
AVilkesbarre  Cönsolidated  C'oal  Co.,”  a Randolph,  New 
York,  yn  Llywydd  y Cẅmni,  am  ei.  fod  wedi  prynu  allan 
rai  o’r  unigolion.  Hefyd,  penderfynodd  y cwmrni  hwn 
wne-yd  ymdrech  i ddadblygu  adnoddau  y lle,  ac  i gael  gwell 
cymideithas  o ddynáo-n  i’r  ardal  (am  mai  dim  ond  Gwydd- 
elod  oedd  yn  meddianu  y lle,  ac  i raddau  yn  mynu  eu  ffordd 
eu  hunain),  a chan  fod  Mr.  John  T.  Grifflths  yn  oruchwyi- 
iwr  ar  un  o’r  gweithfeydd  eisoes  (yr  Empire),  apwyntiwyd 
ef  yn  oruchwyliwr  mewnol  dros  y eyfan,  gyda’r  eyíarwydd- 
yd  ei  fod  i wneyd  ymdrech  i gael  Cymry  i’r  ardal,  ac  y 
byddai  iddo  gael  cefnogaeth  y cwmni  i hyny.  Trwy  drefn- 
iant  a chymellion  Mr.  Grifflths,  cyfìogwyd  Lewis  S.  Jones 
yn  oruchwyliwr  ar  ranau  oT  gweithiau  oedd  wedi  dyfod  i 
fedfiiant  y cwmni,  y rhai  a fyddent  yn  fanteisiol  i roddi 
agoriadau  i weithwyr  Cymreig.  Dyma  yr  amgylchiadau 
fu  yn  gymelliad  i fwnwyr  Cymi'elg  ymfudo  a sefycllu  yn 
Wilkesbarre. 

Gan  fod  Mr.  Jones  wedi  dechreu  pregethu  yn  eglwys 
Bellevue,  o’r  hon  hefyd  yr  oedd  John  T.  Grilflths  wedi  bod 
yn  aeiod  ac  yn  flaenor  gweithgar,  a phob  amser  yn  teimlo 
dros  achos  crefydd,  naturiol  oedd  ymholi  ac  ymgyngori  pa 
fodd  yr  oeddynt  yn  cynllunio  gwneyd  er  cael  achos  cref- 
yddol  Uewyrchus  yn  yr  ardal  hon.  Nid  oedd  pethau  yn 
ymddangos  yn  ffafriol  iawn,  am  nad  oedd  rhagolygon  y bu- 
asai  cynydd  yn  yr  achos  cymysg.edig  oedd  yn  eael  ei  gynal 
yn  ysgoldy  Newtown,  nac  yn  yr  ardal  hono  i Gymry  ymsef- 
ydlu  ynddi.  Felly  trwy  gyd-ddealltwriaeth  rhwng  Lewis 
S.  Jones,  J.  T.  Grifflths,  D.  L.  Richards  a Robert  Wright, 
yr  hwn  oedd  wedi  bod  yn  flaenor  gyda’r  Methodistiaid  yn 
St.  Clair,  penderfynwyd  cychwyn  yr  achos  hwn;  ac  ar 
foreu  Sabboth,  wedi  i Mr.  Jones  bregethu  yn  ysgoldy  New- 
town,  amlygodd’  yr  amcan  rnewn  bwriad  i’r  brodyr  a’r 
chwiorydd  yno,  gan  eu  cymell  i gyduno  er  cynal  yr  achos 


2£8 


HANES  CYMANPA  DWYREINBARTH  PA. 


yn  ysgoldy  yr  Bmpire.  Ond  cynyrfodd  hyny  y gwrthwyn- 
ebiad  mwyaf,  gan  gyboeddi  anathema  uwch  eu  penau,  gan 
amlygu  eu  bod  fel  Paul  yn.  ynfydu  wrth  feddwl  am  y fath 
beth.  Ond  symud  a wnaed,  a hyny  gyda  phenderfyn'ad  di- 
ysgog,  ac  heb  feddwl  troi  yn  ol.  E‘r  fod  y rhwystrau  a'r 
anfantei'Sion-  yn  fawrion,  penderfynwyd  eu  gorchfygu. 
Mawrth  27,  1864,  y cynaliwyd.  y cyfarfodydd  cyntaf  er 
•cychwyn  eglwys  bresenol  y Methodistiaid  Calfinaidd  yn 
Wilkesbarre,  trwy  gynal  Ysgol  Sabbothol  am  ddau  yn  nhy 
Mr.  L-ewis  S.  Jones,  a chyfarfod  gwed-di  am  chwech  yn  yr 
hwyr  yn  ysgoldy  yr  Empire.  Cym-erwyd  rhan  yn  y cyfar- 
fod  gan.  y brodyr  L.  S-.  Jones  a Robert  Wright,  am  mai  hwy 
Oedd  yr  unig  ddau  frawd  a ystyri-ent  eu  hunain  yn  aelcdau 
cyfiawn  a rheolaidd  ar  y pryd.  Yr  oedd  yn  bresen-ol  ac  yn 
gefnogol  i’r  symu-diad,  13,  heblaw  yehydig  blant — Mri.  Rob- 
ert  Wright  a’i  wraig,  Lèwis  S.  Jone-s  a Mrs.  Jone-s,  John  T. 
Grifiìths  a Mrs.  Griffiths,  David  L.  Richards,  Titus  Francis 
a Mrs.  Francis,  Mrs.  William  Evans,  Daniel  Evans,  ac 
Edward  Powell,  y ddau  olaf  newydd  ddyfod  o Gymru.  Ar 
ddiwedd  y cyfarfod  bu  ymddyddan  rhydd  a brawdol  pa  fodd 
i ymlwybr-o  yn  mlaen  yn  y dyfodo-1,  yn  un  peth  am  fod  en 
nifer  mor  fychan,  a hefyd  am  nad  oedd  un  eglwys  berthyn- 
ol  i’r  enwad  o fewn  cyfieusdra  i estyn  Uaw  o gymorth  idd- 
ynt.  Ond  penderfynwyd  myned  yn  ml-aen  a chynal  modd- 
ion  crefyddol  yn  rheolaidd  ar  y Sabboth,  a chael  pregethu 
os  byddai  modd;  ac  mae  y penderfyniad  hwnw  w.edi  cael  ei 
gario  allan  hyd  yr  amser  pres-enol,  fel  nad  oes  un  eglwys 
yn  y Dosbarth  wedi  gwneyd  mwy  o ymdrech,  ac  wedi 
llwyddo  i gael  pregethu  cyson  na’r  eglwys  hcn,  am  y 
credai  y rhai  oedd  wrth  wraidd  y sym-udiad  mai  trwy  breg- 
ethu  mae  yr  eglwys  i gael  ei  hadeiladu,  a’r  byd  ei  achub. 
A chan  nad  allent  y pryd  hwn  gael  yr  ysgoldy  am  ddau  y 
prydnawn,  am  fod  y Presbyteriaid  er’s  ychydig  fisoedd 
w-edi  dechreu  cadw  ysgol  yno,  felly  maent  yn  trefnu  i gynal 
eu  hysgol  am  ddeg  y boreu,  a’r  pregethu  y nos,  oddieithr 
dan  amgylchiadau  neillduol.  Pan  aethpwyd  i geisio  cael  yr 
ysgoldy  er  cynal  moddion  crefyddol  Cymreig,  cafwyd  nad 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  259 


oedd  ya  beth  mor  hawdd,  am  mai  Gwyddelod  Pabyddol 
oedd  y Bwrdd  Ysgol  i gyd  ond  un,  a hwnw  yn  anffafriol  i 
bethau  crefyddol;  ac  oni  buasai  i rai  Cymry  gael  cefnog- 
ae-th  a dylanwad  Mr.  Charles  Parish,  nis  cawsent  y lle,  er 
gwaeled  oedd,  a gwnelai  y Bwrdd  wedi  hyny  bob  peth  a 
allent  er  gwneyd  y lle  yn  anfanteisiol  i’r  Cymry.  Ym- 
ddangosai  yn  rhyfedd  i lawer  yn  bresenol  i weled  y preg- 
ethwr  yn  myned  a Beibl  mewn  un  Uaw,  a llusern  (lamp) 
yn  y llall,  a brawd  arall  yn  dyfod  a llusern  o gyfeiriad 
gwahanol,  ac  un  arall  yn  cludo  baich  o goed,  os  yn  y gauaf, 
i gael  cynesu  y lle;  ac  ar  rai  troio-n,  y pregethwr  a’i  wraig 
yn  gorfod  gofaiu  am  wneyd  yr  oll  o’r  pethau  hyn  cyn 
dechreu  pregethu;  eto  dyma  anghyfleusderau  y rhai  fu  yn 
cychwyn  yr  eglwys  hon  yn  ysgoldy  yr  Bmpire  yn  1884. 
'Ond  yr  oedd  eu  sel  yn  cydfyned  a’u  penderfyniad,  fel  nad 
oeddynt  yn  meddwl  am  y rhwystrau  a’r  tramgwyddiadau 
oedd  ar  eu  ffordd.  Yr  oedd  cariad  at  yr  achos  yn.  gwneyd 
y cwbl  yn  esmwyth  iddynt.  Ccdodd  cwmwl  ar  ol  cwmwl, 
ac  ambell  i ystorm  enbyd',  rhai  oddiallan,  a llawer  un  oddi- 
fewn,  eto  ni  lwfrhawyd,  ac  nid  edrychwyd  yn  ol  fel  gwraig 
Lot.  Cawsant  eu  gwrthwynebu  a’u  sarhau  gan  rai  gweinid- 
ogion  mewn  undeb  a’r  Cyfarfod  Dosbarth,  eto  ni  ddigalon- 
wyd  nes  dwyn  barn  i fuddugoliaeth;  ac  erbyn  hyn  mae 
pawb  yn  teimlo  yn  fa.lch  o’r  symudiad,  ond  ychydig  all  gyd- 
ymdeimlo  a.’r  rhai  a gychwynodd  yr  achos,  gan  ddwyn  pwys 
y dydd  a’i  wres. 

Ei  Gynydd. — (a)  O’r  dechreuad  hyd  amser  corfforiad  yr 
eglwys. 

Dechreuwyd,  fel  y gwelir,  Mawrth  27,  1864,  trwy  gadw  ys- 
gol  am  ddau,  a chyfarfod  gweddi  yn  yr  hwyr.  Ebrill  3ydd. 
ysgol  am  ddeg,  a’r  brawd  L.  S.  Jomes  yn  pregethu  am  6 yn 
yr  hwyr,  ac  ychwanegiad  o ddau  at  y gynulleidfa. 

Ebrill  y 9fed  yr  oedd  Cyfarfod  Dosbarth  yn  cael  ei  gynal 
yn  S’cranton,  ac  aeth  cenadau  yno  i hysbysu  y Cyfarfod  eu 
bod  wedi  dechreu  achos  Methodistaidd  yn  Wilkesbarre,  gan 
ddysgwyl  cael  cymeradwyaeth  a.  chefnogaeth  yn  y gwaith. 


260 


HANES  LYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


ond  mae  rhai  o’r  gweinidogion  yn  dangos  anghymeradwy- 
aeth  i’r  symudiad,  am  nad  oeddynt  wedi  ymgyngori  a'r 
Cyfarfod  Dosharth  cyn  dechreu.  Penderfynodd  y Cyfarfod 
anfon  y Parch.  John  R.  Williams  a Mr.  Walter  Phillips  i 
ymweled  a’r  hrodyr  yn  Wilkesbarre,  yr  byn  a wnaethant 
Ebrill  24.  Pregethodd  Mr.  Williams  ddwjfwaith  iddynt,  ac 
mae  ef  a Mr.  Phillips  yn  anog  y frawdoliaeth  i ystyried  eu 
hunain  mewn  undeb,  ac  o dan  nawdd  eglwys  Bellevue.  Er- 
byn  hyn  yr  oedd  dau  yn  ychwaneg  o aelodau  cyflawn  wedi 
dyfod  i’r  lle;  sef  Mri.  Stephen  Jones  a Morgan  T.  Jones. 

Mai  3ydd,  mae  y Parch.  Joseph  E.  Davies  yn  ymweled  a’r 
lle  i bregethu  yno.  Yr  oedd  ef  ar  y pryd  yn  weinidog  eg- 
Iwys  Bellevue,  ac  am  mai  oddiyno'  yr  oedd  y rhai  a gych- 
wynodd  yr  achos  wedi  symud,  yr  oedd  yn  hawlio  Wilkes- 
barre  fel  cangen  o eglwys  Bellevue;  ond  ni  theimlai  y brod- 
yr  yn  barod  i gydsynio  a’r  cais,  am  ei  bod  yn  rhy  anfan- 
teisio'l,  o he'rwydd  pellder  ffordd,  fel  nad  allent  fod  o un- 
rhyw  fantais  na  chynorthwy  i’r  achos  ar  y pryd. 

Mai  15fed  yr  o>edd  y Pareh.  W.  J.  Lewis  yn  pregethu  yno  y 
waith  gyntaf.  Yr  oedd  yntau  bellach  wedi  symud  i fyw  i’r 
lle,  ae  yr  oedd  Mr.  David  Moses  wedi  symud  yno  erbjm  hyn 
hefyd,  fel  yr  oedd  cynydd  yr  achos  i’w  weled  yn  amlwg. 

Mehefin  12fed,  gweinyddwyd  ordinhad  swper  yr  Ajglwydd 
yno'  am  y tro  cyntaf  gan  y Pareh.  Joseph  Eu  Davies.  Yn 
nechreu  Gorphenaf  daeth  pump  o frodyr,  gyda  llythyrau  eg- 
lwysig  ganddjmt,  o Sir  Aberteifi,  yn  ychwanegol  i’r  lle,  sef 
Richard  Roderick,  James  Roderick,  John  C.  Jones,  John  W. 
Jones  a’i  wraig. 

Gorphenaf  19eg  ymwelwyd  a’r  lle  gan  y Parchn.  Edward 
J.  Hughes,  St«Clair,  a Howell  Powell,  Cincinnati. 

Awst  28  deehreuwyd  cadw  ysgol  am  ddau,  a phregethu  am 
ddeg  a chwech. 

Hydref  14eg,  jm  Nghyfarfod  Dosbarth  Hyde  Park,  penod- 
wyd  y Parch.  Joseph  El  Davies  a blaenor  i fyned  jmo  i gor- 
ffori  yr  eglwys,  a.c  wele  yn  canlyn  enwau  y rhai  oedd  yn 
gwneyd  i fyny  y frawdoliaeth  y pryd  hyn:  Lewis  S.  Jones  a 
Mrs.  Jones,  Robert  Wright  a Mrs.  Wright,  Misses  Susanah 


HANES  EGLWTSI  Y DOSEARTH  GOGLEDDOL.  261 

ac  Anna  Wright,  Stephen  Jon-es,  Morgan  T.  Jones,  WiH'am 
J.  Lewis  a Mrs.  Lewis,  Dayid  Moses  a Mrs.  Moses,  Mrs. 
Mary  Lewis,  Richard  Roderick,  James  Roderick,  John  C. 
Jones,  JoLn  W.  Jones  a Mrs.  Jones,  Thomas  Lswis  a Mrs. 
Lewis,  Mrs.  William'  Jones,  Daniel  Evans,  John  T.  Griffiths 
a David  L.  Richards.  Ohlegid  rhyw  ychydig  o gamddeall- 
twriaeth  rhwng  Mr.  Davies  a’r  brodyr  oedd  wedi  cychwyn 
yr  achos,  ni  orphenwyd  y gwaith  y pryd  hwnw,  a gadawyd 
pob  peth  fiel  o’r  blaen,  dan  ofal  y brodyr  Lewis  S.  Jones  a 
Robert  Wright,  hyd  y Cyfarfod  Dosbarth  canlynol.  Wedi 
i’r  ddwy  ochr  wneyd  eu  hadroddiad,  penderfynodd  y Cyfar- 
fod  dderbyn  yr  eglwys  i undeb  a’r  Bosbarth,  ac  anfon  cen- 
adau  yno  i gynorthwyo'  yr  eglwys  i ddewis  blaenoriaid. 

Ar  ddiwedd  y flwyddyn  1864  yr  oedd  rhif  yr  eglwys  yn  31, 
oblegid  yr  oedd  chwech  yn  ychwanegol  wedi  dyfod  yno  yn 
misoedd  Tachwedd  a Rhagfyr.  Rhif  yr  ysgol  ar  ddiwedd  y 
flwyddyn  oedd  28;  Lewis  S.  Jones  yn  arolygwr;  J.  T'.  Grif- 
flths,  Richard  Roderick,  James  Roderick,  Stephen  Jones,  a 
J.  W.  Jones  yn  athrawon.  Swm  eu  casgliadau  at  bob  achos 
yn  yr  un  amser  oedd  $81.21.  Mae  y bras-olwg  uchod  yn 
dangcs  fod  sel  a gweithgarwch,  yn  gystal  a phenderfyniad, 
yn  nodweddu  y brodyr  a gychwyno'dd  yr  achos  hwn,  ag 
oedd'  yn  argoeli  dyfodiol  Uwyddianus  o’i  flaen. 

(b)  O ddechreu  1865  hyd  alwad  y Parch.  E.  J.  Hughes. 

Mae  yr  eglwys  yn  awr  wedi  ei  chorffori,  ac  rnewn  undeb 
a’r  Cyfarfod  Dosbarth,  ae  mewn  trefn  Fethodistaidd  i 
wneyd  gwaith. 

Ionawr  16eg,  1865,  y cynaliwyd  y cyfarfod  dirwestol  cyn- 
taf  dan  nawdd  yr  eglwys. 

Mawrth  16eg  deehreuwyd  cynal  cyfarfod  neillduol  i blant 
yr  eglwys,  er  eu  haddygu  yn  egwyddorion  ein  crefydd. 

Mai  5ed  dechreuwyd  cyfarfod  egwyddorol,  gan  gymeryd 
“Athrawiaeth  yr  Iawn”  ga.n  Dr.  Edwards  yn  faes  llafur  ac 
yn  safon  eu  duwinyddiaeth. 

Mai  21ain  mae  y Parch.  J.  R.  Williams  a Mr.  Walter  Phil- 
lips  yn  cynorthwyo  yr  eglwys  i ddewis  blaenoriaid,  pan  yr 
etholwyd  Mri.  John  T.  Griffiths  a Robert  Wright,  ond  mae 


2G2  HANES  CYMANFA  DWYREINEARTH  PA. 

Mr.  Griffiths  yn  gwrthod  sefyll  fel  blaenor,  ac  ar  yr  un  pryd 
yn  addaw  gwneyd  a allai  gyda’r  achos  fel  o’r  blaen,  ac  felly 
aeth  pob  peth  yn  mlaen  am  dymor  yn  ddymunol,  hyd  nes 
cododd  rhyw  anghydfod  rhwng  un  o'r  aelodau  a Robert 
Wright,  y blaenor,  fel  y bu  raid  cael  cenadau  o’r  Cyfarfod 
Dosbarth  i’w  heddychu,  sef  y Parch.  J.  R.  Williams,  Mri. 
Walter  Phillips  a Thos.  Leyshon. 

Hydref  29ain  mae  y Parch.  E.  J.  Hughes  yn  pregethu  yno. 
Er  nad  oedd  yr  eglwys  ond  hechan  mewn  nifer,  nac  mewn 
un  modd  yn  gyfoethog,  yr  oedd  wedi  penderfynu  cael  gwein- 
idog  i ofalu  am  dani,  ac  i bregethu  ar  bob  Sabboth;  ac  felly, 
Medi  lOfed,  cymerwyd  pleidlais  yr  eglwys,  yn  agos  i unfryd- 
cd  yn  rhoddi  galwad  i Mr.  Hughes  i ddyfod  i’w  bugeilio.  Ar 
yr  adeg  uchod  daeth  yntau  yno*,  fel  rhagbrawf  eá  fod  yn 
derbyn  galwad,  ae  yn  cydsynio  a thelerau  yr  eglwys  i’w 
gwasanaethu,  am  $700  fel  cyflog,  a’i  fod  yn  rhydd  i fyned 
i’r  Cymanfaoedd  a’r  Cyfarfodydd  Dosbarth.  I gwblhau 
gwaith  y flwyddyn  hon,  dodwn  yma  enwau  yr  aelodau  oedd 
yn  estyn  yr  alwad  i Mr.  Hughes,  yn  nghyd  a’u  cyfraniadau 
at  y weinidogaeth: 

Robert  Wright,  $100;  Mrs.  Wright,  $50;  Miss  Ann  Wright, 
$50;  Lewis  S.  Jones,  $3.00;  Mrs.  Jones,  50c.;  Stephen  Jones, 
$3.00;  John  T.  Griffiths,  $5.00;  Dayid  Moses,  $1.00;  Mrs. 
Moses,  $1.00;  Richard  Roderick,  $2.00;  Mrs.  R.  Roderick, 
$1.00;  James  Roderick,  $5.00;  John  C.  Jones,  $2.00;  ]VL’s. 
Jones,  $1.00;  John  W.  Jones,  $2.00;  Mrs.  Jones,  $1.00;  Thos. 
Lewis,  $2.00;  Mrs.  Lewis,  $1.00;  Mrs.  William  Jones,  $2.00; 
David  L.  Richards,  $8.00;  Dayid  Smith,  $1.00;  Mrs.  Smith, 
$1.00;  John  Davies,  $4.00;  Mr.s.  Evans,  $1.00;  Jo-hn  Thomas, 

; William  M.  Thomas,  $3.00;  Robert  Davies,  ;•  Da- 

vid  Thomas,  ; Mrs.  D.  Thomas,  ; Jonah.  Lewis, 

$2.00;  Mrs.  J.  L.ewis,  $1.00;  Thos.  Phillips,  $2.00;  Joshua  T. 
Davies,  $3.00;  Ben.  Williams,  $2.00;  Edward  Edwards,  $2.00; 

Mrs.  E.  Edwards, ; Robert  J-ones,  Sophia  Edwards,  new- 

ydd  ddyfod;  Thos.  Lewis,  $1.00;  David  Jenkins,  $1.00; 
George  Roderick,  Eflward  Roderick,  David  Jones,  Mrs.  D. 
Jones,  newydd  ddyfod. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  933 

Ddiwedd  y flwyddyn  nid  oedd  rhifedi  yr  eglwys  ond  37, 
am  fod  rhai  wedi  ymadael,  a rhifedi  yr  ysgol  oedd  57;  ond 
yr  oedd  yn  eu  mysg  deimlad  byw  am  weled  yr  achos  yn 
llwyddo 

Syn  udiadau  C-yda  Golwg  ar  Adeiladu  Capel,  Adgyweirio, 
Äc. •— Ddechrcu  y flwyddyn  1866  m.ae  Mr.  Hughes  yn  dechreu 
ar  ei  lafur  fel  gweinidog,  ac  fel  eglwys  ieuanc,  gynyddol, 
mae’  aiaryw  symudiadau  angenrheidiol  i lwyddiant  yr  ach 
os  yn  ei  galw  i sym.ud  yn  mlaen.  Ebrill  15,  etholwyd  John 
T.  GriíRths,  Richa.rd  Roderiek  a Stephen  Jones  yn  flaenor- 
iaid.  ac  ymgymerasant  a’u  gwaith  yn  rheolaidd  trwy  gad- 
arnhad  y Cyfarfod  Dosbarth  ar  y 29ain  o’r  un  mis.  Yr 
cedciynt  yn  flaenoriaid  mewn  gwaith  er  y dechreuad,  ac  yn 
ffyddlon  dan  bob  am.gylchiadau,  fel  mai  arnynt  hwy  a’r 
brawd  Lewis  S.  Jones  yr  oedd  pwys  y gwaith  yn  gorphwys, 
er  nad  oeddynt  yn  aelodau  rheolaidd  o’r  Cyfarfod  Dos- 
barth.  Bellach  mae  pob  peth  yn  barod,  gellid  meddwl,  i’r 
eglwys  gychwyn  ar  ei  gwaith.  Yr  oedd  yr  un  ysbryd  ag  a 
fu  yn  benderfynol  i gychwyn  yr  achos,  yn  benderfynol  hef- 
yd  fod  yn  rhaid  cael  capel  cyfleus  i addoli  ynddo,  a hwnw  i 
fod  yn  addurn  i’r  ardal. 

Awst  9,  1864,  codwyd  y mater  i sylw  cyhoeddus  yn  y gyf- 
eillach  eglwysig,  er  eae-1  teimlad  y frawdoliaeth  ar  y mater 
yno.  Medi  15fed,  ar  ol  y cyfarfod  gweddi,  penodwyd  ac  eth- 
olwyd  John  T.  Griffiths,  D.  L.  Richards  a Lewis  S.  Jones  yn 
bwyllgor  adeiladu,  ac  i weithredu  fel  Trustees,  gan  eu  haw- 
durdodi  i chwilio  am  le  manteisio-1,  a pharotoi  cynllun,  a 
darparu  ffordd  i gael  arian  er  dwyn  y gwaith  yn  mlaen. 
Gwnaeth  y pwyllgor  adroddiad  yn  bur  fuan  eu  bod  wedi 
sicrhau  tir,  ac  wedi  tynu  braslun  o gynllun  y capel,  ac  wedi 
meddwl  am  gynllun  i gael  benthyg  arian.,  a hefyd  i gael 
addewidion  gan  bob  un  faint  a roddai  at  swm.  y drau',  ac 
hefyd  wedi  enill  cydymdeimlad  amryw  o’r  Americaniaid  â’r 
symudiad,  fel  mae  y Consolidated  Cbal  Co.  yn  rhoddi  lot 
100x200  er  adeiladu  a.rni,  a hefyd  fod  Mr.  Charles  Parish 
wedi  addaw  $500.00  pan  fyddai  yr  eglwys  wedi  casglu  $3,- 


HANES  CIMANFA  D WYREINBAETH  PA. 


264 

000.  Yr  oedd  y cynllun  yn  golygu  y buasai  yr  adeilad  yn 
costio  $3,500,  ond  erbyn  ei  orphen  yr  oedd  wedí  costio  mwy 
na  chwe’  mil,  am  fod  pris  defnyddiau  wedi  codi  yn  fawr,  ac 
amryw  betb.au  anffafriol  wedi  eu  cyfarfod  megys  tân  diwy- 
waith. 

Er  fod  rhagb.arotoadau  wedi  eu  g.wneyd,  a’r  sylfaen,  mewn 
rhan,  wedi  ei  gosod  yn  Hydref,  1864— fel  y deml  gynt,  fe 
safodd  y gwaith,  fel  yr  oedd  yn  Hydref,  1866,  cyn  ei  or- 
phen;  (a)  oblegid  miarweidd-dra  masnach,  fel  y saíodd  y 
gweithfeydd  am  dymor;  (b)  am  fod  yn  unhawdd  ar  yr  adeg 
hon  (agos  i ddiwedd  y rhyfel)  gael  dynion  a fedraì  adeiîadu, 
a defnyddiau  at  y gwa.ith.  Maint  yr  adeilad  hwn  oedd 
'32x55,  yn  ddau  uchder  (two  stories),  ac  yr  oedd  llawer  yn 
rhyfeddu  pa  fodd  yr  oedd  eglwys  mor  ychydig  mewn  nifer 
yn  gosod  i fyny  adeilad  mor  fawr,  ond  yr  cedd  gan  y cyf- 
eìllion  ffydd  fod  y cynydd  o.edd  wedi  bod  e'soes  i barhau,  a 
Uwyddiant  i fod  ar  eu  llafur,  ac  maent  yn  darparu  ar  ei 
gyfer. 

Awst  12,  1866,  pasiwyd  penderfyniad  i agor  y capel  yr 
Hydref  canlynol.  Awst  19  y pregethwyd  gyntaf  ar  y Ilawr 
isaf  yn  y capel  hwn,  gan  y brawd  Lewis  S.  Jones,  ac  y 
cyn.aliwyd  Ysgol  Sul  ynddo,  a hon  oedd  yr  ysgol  luosceaf 
oeddynt  wedi  gael  hyd  yma  er  y dechreuad.  Medi  yr  2il  bu 
y cymundeb  cyntaf  ynddo,  pan  y gweinyddid  gan  y Parch. 
Mr.  Hughes,  ac  y bedyddicdd  blant  Richard  Roderick  a 
Lewis  S.  Jones. 

Hydref  6,  7,  8,  yn  ol  y penderfyniad,  bu  agoriad  rhecla’dd 
y capel.  a’r  gweinidogion  fu  yn  gwasanaethu  ar  yr  achlysur 
oeddynt  a ganlyn: 

Nos  Sadwrn,  am  6,  Parch.  William  Roberts,  D.  D..  New 
York.  Sabboth,  y 7fed,  am>  10,  Parchn.  Edward  Jones,  Cin- 
cinnati,  a William  Roberts,  D.  D.  Am  2,  yn  Saesneg,  Rev. 

Dode,  Presbyterian.  Am  6,  Parchn.  Jchn  Moses  a Dr. 

Roberts.  Dydd  Llun,  yr  8fed,  am  10,  Parchn.  Edw.  Jones  a 
John  Thomas,  Bloomsburgh.  Am  ddau,  Parchu.  Jchn  R. 
Williams  a Dr.  Roberts.  Am  chwech,  Pnrchn.  John  Moses 
a Di’.  Roberts.  Yr  oedd  y cyfarfodj^dd  yn.  lluosog,  ac  ar- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


265 


wyddion  o foddlonrwydd  yr  Arglwydd  ar  y gwaitd.  Yr 
o-edd  yr  eglwys  erb-yn  diwedd'  y flwyddyn  hon  yn  80  o rif,  a 
pharhaodd  yr  eglwys  a’r  gynulleidfa  i gynyddu  o flwyddyn  i 
flwyd-dyn,  fel  erbyn  y flwyddyn  1870  yr  o-edd  y capel  w-edi  ei 
lenwi,  ac  wedi  myned  yn  llawer  rhy  fychan,  f-el  yn  1871  yr 
ychwanegwyd  18  troedfedd  at  e-i  hy-d,  yn  ei  wneyd  yn  73x32, 
a gwnaed  llawer  o gyfne-widiiadau  era.ill,  fel  yr  aeth  y draul 
yn  $6,220;  a cha-n  fod  $2,235  o’r  h-en  ddyled  yn  aros,  gwelir 
fod  y ddyled  ar  ddiwedd  y flwyddyn  uchod  yn  $8,571.00.  Ond 
erbyn-  diwedd  1883  yr  oedd  y cwbl  wedi  ei  dialu,  a chynal- 
iwyd  jiwbili  i gofio  am  ei  dileu.  Ond  erbyn  y flwryddyn  1884 
yr  o-e-dd  yn  ange-nrhieidio-1  adgyweirio  a.  lliwio  yr  adeilad,  yr 
hyn  a gostiodd  $1,000.00,  yr  hyn  oed-d  yn  gwneyd  holl  draul 
y capel  cyntaf  yn  $13,500,  heblaw  11-ogau  arian  benthyg. 

Un  peth  a gynyddo-d-d  y ddyl-ed  yn  yr  a-d-eg  bre-senol  oedd 
prynia.d  lo-t,  neu  ran  o un,  yn  ychwanegol  a.t  dir  y capel. 
Pan  ddechre-uwyd  adeiladu,  nid  oedd  yr  ochr  ddwyreiniol  i’r 
gamlas  ond  heolydd  Market  a Northam.p-ton  yn  unig,  ond  yn 
1869  a ’70  pan  osodwyd  a.llan  y gwahanol  heoiydd  sydd  yn 
croesi  eu  gilydd  yn  rheolaidd,  cafodd  yr  eglwys  gynygiad 
i werthu  25  troedfed-d,  neu  brynu  yr  u-n  faint,  y nadl  cchr 
neu  y llall,  a’r  pris  i fod  yn,  $500.00.  Dewisodd  yr  eglwys 
brynu,  er  cael  hawlfraint  gyfreithiol  i’r  oll,  ac  felly  ta.lodd  y 
'$500.00,  a chafodd  ddwy  de-ed  am-  y tir.  Tuag  a.t  ddwyn  y 
draul  ho-n  cyfranodd  llaw.er  un  yn  helaeth,  a chafwyd  ffydd- 
londeb  cjrflredlno'l  gan  bawb  oedd  yn  dwyn  cysylltiad  a’r  eg- 
Iwys  a’r  gynul-lei-dfa;  ond  mewn  modd  arbenigol  gwnaeth  y 
merched  a'r  gwragedd  eu  rhan  yn  dda.  Yr  oeddynt  yn  ar- 
fer  cynal  tea  parties  a fe-stivals  bob  blwyddyn,  ac  yn 
gwneyd  lla.wer  o arian,  a’r  cwbl  yn  cael  ei  ddwyn  yn  mlaen 
yn  weddaidd  ac  anrhydeddus. 

Eì’byn  diwed'd  y flwyddyn  1888  yr  oedd  y cap-el  wedi  cael 
ei  orlenwi  ar  y Sabb-oth,  fel  y dae-th  yn  ofyno-1  meddwl  am 
hela-ethu  yr  hen  gapel,  ne-u  adeiladu  un  newydd.  Ond  trwy 
fod  hwn  eiso-es  yn  a-nghyfartal  o ran  hyd  a Ued,  yr  oedd  yn 
amlwg  na  buasai  yn  fanteisiol  helaethu  hwn.  Felly  mewn 
cyfarfo-d  o’r  Tru-stees  a’r  blaen-oriaid,  Hy-dref  18,  1888,  pen- 


266  HANES  CYMANFA  DY/YREINBARTH  PA. 

derfynwyd  dwyn  y mater  hwn  ger  bron  yr  eglwys  a’r  gyn- 
ulleidfa  rnewn  cyfarfod  cyboecLdus.  Hydref  25  cafwyd  cyf- 
arfod  i rydd-ymddyddan  ar  y mater,  ac  yr  oedd  pawb  yn 
barnu  mai  capel  newydd  oedd  eisieu,  ond  cael  modd  i’w  gyr- 
aedd.  Bu  cyfarfod  arall,  Hydref  31,  ond  nid  oeddid  eto  yn 
gweled  y ffordd  yn  glir  i fyned  yn  y blaen,  am  nad  oedd  am- 
gylchiaau  yr  ardal  yn  uchel  a blodeuog,  ac  nid  oedd  ych- 
waith  yn  dlawd  iawn.  Tachwedd  7 cafwyd  cyfarfod  dra- 
chefn  a.r  y mater,  ac  yr  oedd  amryw  yn  myned  i’r  cyfarfod 
hwn  gyda  theimladau  pryderus,  mai  rhoddi  i fyny  am  yr 
adeg  hon  fyddai  raid.  Ond  yn  y eyfarfod  hwn  torcdd  y 
wawr,  a daeth  yn  ddydd  goleu  pan  y cododd  yr  Anrh.  Mor- 
gan  B.  Williams,  ac  y dywedodd  y rhoddai  ef  $5,000  er  ciel 
capel  gwerth  $15,000,  os  codai  yr  eglwys  $10,000  erbyn  dech- 
reu  mis  Bbrill,  y cwbl  i gael  ei  gasglu  o fewn  y gynulleid- 
fa,  a’r  arian  i fod  yn  y bank  erbyn  yr  adeg  hono.  Derbyn- 
iwyd  y cynygiad  gyda  brwdfrydedd,  a phenodwyd  casglydd- 
ion  i’r  gwahanol  ranbarthau,  a chafwyd  ar  ddeall  yn  fuan 
fod  eraill  yn  barod  i roddi  mil  yr  un,  ac  eraill  eu  canoedd,  a 
thrwy  ymdrech  cafwyd  y swmi  angenrheidiol,  oblegid  nid 
oedd  y gwaith  i gael  ei  ddechreu  nes  cael  yr  arian  i Iaw. 
Mai  10,  1889,  gwnaed  cytundeb  â Mri.  Owen  W/illiams  a John 
E.  James  i adeiladu  capel  yn  ol  cynllun  Wm.  Neuer.  Cym- 
erodd  agos  i flwyddyn  i’w  adeiladu.  G-orphenaf  17  cynal- 
iwyd  cyfarfod  i osod  y gareg  sylfaen,  yr  Anrhyd.  Morgan  B. 
Williams  yn  Llywydd,  a Rich.  S.  Williams  yn  Islywydd,  a 
gwnaed  anerchiadau  gan  J.  T.  GriíBths,  Hugh  Dayies,  y 
gweinidog,  W.  C.  Roberts,  D.  D.,  Elizabeth,  N.  J.,  a dar- 
llenodd  Lewis  S.  Jones  bapyr  ar  hanes  yr  eglwys.  Gosod- 
wyd  y gareg  yn  ei  Ile  gan  Mrs.  Morgan  B.  Williams  â 
thrywel  arian,  a gosodwyd  ynddi  y “Cyfaill,”  “Y  Drych,” 
“New  York  Observer,”  papyr  Mr.  Jones,  ac  enwau  pob  un  a 
roddodd  $5.00'  ac  uchod  at  y draul. 

Nos  Wener,  Mawrth  21,  1890,  cynaliwyd  cyfarfod  gweddi 
yn  ysgoldy  y capel,  er  dechreu  ei  gysegru.  Nos  Sadwrn,  yr 
22ain,  cynaliwyd  cyfarfod  cyhoeddus  yn  y capel,  er  i’r 
Pwyllgor  Adeiladu  gyflwyno  y capel  yn  ffurflol  i’r  eglwys 


HANES  EGLWYSI  T DOSBAHTH  GOGLEDDOL.  267 


trwy  y Trustees.  Gwnaed  y cyflwyniad  gan  yr  Anrh.  M.  B. 
Williams,  a derbyniwyd  yr  adeilad  gan  Mr.  R.  S.  Williams, 
Trustee,  a ohafwyd  anerchiadau  gan  Mri.  Samuel  Williams, 
Hugh  Davies,  J.  T'.  Griffiths,  Rees  Morgan  a Lewis  S.  Jones. 
Sabboth,  y 23ain,  pregethwyd  gan  y gweinidog  yn  addas  i’r 
amgylchiad,  pan  yn  dechreu  yn  y capel  newydd.  Mai  lleg 
yr  oedd  yr  agoriad  cyhoeddus.  Yr  oedd  dysgwyliad  am  Dr. 
Edwards,  Aberystwyth,  i fod  yn  bresenol,  ond  ni  ddaeth  hyd 
dranoeth.  Felly  y Sabboth,  am  10,  pregethodd  y Parchn.  J. 
T.  Morris,  Bellevue,  a Thos.  B.  Thomas,  Monroe,  N.  Y.  Am 
2,  J.  T.  Morris  a D1.  C.  Phillips.  Am,  chwech,  D.  C.  Phillips 
a Thos.  B.  Thom'as.  Dydd  Llun,  am  dri,  Dr.  Edwards,  Aber- 
ystwyth,  yn.  Saesneg,  ac  yn  Gymraeg  yn  yr  hwyr,  yr  hyn 
oedd  yn  gorphen  y cyfarfodydd  agoriadol.  Gwnáeth  y 
gwragedd  eu  rhan  er  do-drefnu  y capel  hwn  hefyd.  Yr  oedd 
?500  yn  angenrheidiol  er  cael  llawrleni  a dodrefn,  a 
gwnaethant  festival  ar  raddfa  anrhydeddus,  a chafwyd  yr 
arian  angenrheidiol,  ac  mae  clod  yn  deilwng  iddynt  am  eu 
trafferth. 

Symudiadau  Cenadol  yr  Eglwys. — Mae  bywyd  yr  eglwys 
hon  wedi  tori  allan  mewn  gwahanol  gyfeiriadau,  ac  yn  ar- 
benig  mewn  cael  pregethu  yr  efengyl,  a sefydlu  cangenau  o 
eglwysi  mewn  gwahanol  ardaloedd  lle  byddai  ychydig  Gym- 
ry  wedi  ymsefydlu.  Pelly  cychwynwyd  pregethu  yn  Balti- 
more  Mines,  ond  ni  pharhaodd  hwnw  yn.  hir,  am  i’r  Cymry 
ymadael  o r lle.  Buont  yn  cynal  pregethu  yn  Mill  Creek  a 
Miners  Mills  am  dymor  maith  (cyn  sefydlu  yr  aohos  pres- 
enol),  a sefydlwyd  cangen  eglwys  yno  o dan  ofal  ac  fel  rhan 
o eglwys  Wilhesbarre.  Hefyd,  cynaliwyd  pregethu  yn  Ash- 
ley,  rhwng  1869  ac  1873,  ond  oblegid  gwasgariad  y Cymry 
o’r  íle,  aeth  y cynyg  hwn  yn  fethiant;  ond  daeth  yno'  ail 
gychwyniad,  dan  nawdd  yr  eglwys  hon,  ac  mae  yno  eglwys 
hyd  yn  bresenol.  Hefyd,  cychwynwyd  a chynaliwyd  preg- 
ethu  yn  Sugar  Notch  rhwng  1870  a 1873,  pan  ddarfyddodd 
hwn  am  y tro,  nes  daeth  amgylchiadau  yn  ffafriol  i gych- 
wyn  yr  ach.os  sydd  yno  yn  bresenol.  Felly  hefyd  bu  War- 


268 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


rior  Run  dan  nawdd  eglwys  Wilkesbarre  o 1870  hyd  1873, 
pan  y corfforwyd  yr  eglwys  yno.  Yn  1873  penderfynwyd 
cynal  nroddion  crefyddol  yn  Rolling  Mill  Hill,  ac  yn  fuan 
cafwydi  yno  g.angen-eglwys,  ond  bu  y fam  eglwys  yn  gofalu 
am>  dani  am  lawer  o flynyddau,  hyd  nes  cael  capel  yno,  a’r 
eglwys  ddyfod  i gerdded  ei  hun,  ac  er  mwyn  rhoddi  chwareu 
teg  iddynt,  ymgymerwyd  a §700  o dreuliau  y capel,  fel  y 
daethant  hwy  yn  rhydd  o-  ddyled  y flwyddyn  gyntaf.  Yr 
oedd  holl  aelodau  y cangenau  hyn  yn  aelodau  o’r  fam  eg- 
lwys,  ac  yn  cyflwyno  eu  holl  gasgliadau  yno.,  er  cynorthwyo 
dwyn  treuliau  y weinidogaeth  gyson  oeddynt  yn  gael,  a’r 
moddion  wythnosol  a gynelid  ynddynt.  Hefyd,  personau  o 
eglwys  Wilkesbarre  fuont  ymdrechu  i godi  yr  achos 
presenol  yn  Miners  Mills. 

Cafodd  yr  eglwys  hon  y fraint  o fod  yn  llawen  fam  plant 
mewn  amryw  ystyriaethau.  Ei  phlant  hi  yw  y cangenau 
hyn,  a dygwyd  llawer  trwy  ei  hofferynoliaeth  i dderbyn 
M'ab  Duw.  Ac  mae  wedi  cael  y fraint  o godi  rhai  cenadau  i 
weithio  dros  ei  enw.  Ar  y pryd  nid  oedd  yn  cyfranu  llawer 
at  y Genadaeth  gyffredinol,  eto  gwnaeth  lawer  o waith  cen- 
adol  o amgylch  cartref.  Ond  mae  yr  ysbryd  hwn  wedi  ei 
golli  i raddau  erbyn  hyn,  fel  mae  yn  gorphwys  yn  dawel  ar 
ei  rhif  a’i  gallu.  Ond  gwanhau  mae  nerth  ysbrydol  pob  eg- 
Iwys  pan  mae  yn  gwario  ei  hadnoddau  arni  ei  hun. 

Swyddogion  yr  Eglwys  o’i  Dechreuad. — (ai  Ei  gweinidog- 
ion  a fu  yn  fugeiliaid. 

Y Pa.rch.  Edward  J.  Hughes,  o ddiwedd  1865  hyd  1871. 

Y Parch.  Thos.  B.  Thomas,  o Eibrill,  1875,  hyd  Mawrth,  1882. 

Y Parch.  Hugh  Dayies.  o Ebrill,  1883,  hyd  Medi,  1890. 

Y Parch.  J.  Owen  Jones,  o Mawrth,  1893,  hyd  yn  bresenol. 

(b)  Pregethwyr  fu  yn  Aelodau  o’r  Eglwys. 

Mr.  Lewis  S.  Jones,  yn  dechreu  yr  achos  yn  1864,  ac  yn  dar- 
fod  fel  pregethwr  yn  1876. 

Mr.  William  J.  Lewis,  o 1864  hyd  1865. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


269 


Mr.  William  D.  Jenkins,  trwy  lythyr  o Pittsto-n  yn  1868,  ac 
mae  yn  aelod  o’r  eglwys  yn  bresenol. 

Mr.  D.  D.  Jenkins.  Dechreuodd  bregethu  yma  yn  1870',  ond 
ymadawodd  at  y Presbyteriaid. 

Mr.  D.  Celyddon  Phillips,  trwy  lythyr  o Gymru,  ond  ymad- 
awodd  yntau  yn  fuam 

Mr.  W.  H.  Williams,  trwy  lj'thyr  o Gymru  yn  1869,  ac 
yma  y bu  yn  aelod  hyd  ei  farwolaeth  yn  1896. 

Mr.  John  J.  Hughes,  dechreuodd  bregethu  yn,  1879,  ac  yn 
aelod  o’r  eglwys  hon  bu  yntau  farw. 

(e)  Blaenoriaid  yr  Elglwys. 

Robert  Wright  oedd  yma  ar  y dechreu,  ond  ymadawodd  yn 
1866,  wedi  ymddiswyddo. 

John  T.  Griffiths.  Yr  oedd  ef  wedi  bod  yn  flaenor  yn  Belle- 
vue,  ac  wedi  bod  yn  y lle  hwn  er  y dechreu.  Ail  etholwyd 
ef  yn  1866,  a bu  farw  yn  1896. 

Richard  Roderick.  Yr  oedd  yntau  yn  yr  eglwys  er  y fiwydd- 
yn  gyntaf.  Etholwyd'  ef  yn  swyddog  yn  1866.  Symud- 
odd  o’r  11©  am  flynyddoedd,  ond  mae  yn  bresenol  yn  aelod 
ffyddlon  o’r  eglwys  hon. 

Stephen  Jones.  Yr  oedd  yntau  yn  yr  eglwys  o’i  dechreuad. 
Dewiswyd  ef  yn  swyddog  yn  1866,  a bu  farw  1874. 

John  D.  Walters.  Etholwyd  ef  yn  1872,  ac  ymadawodd. 

David  Moses.  Eltholwyd  yntau  yn  1872.  Bu  yn  Ysgrifenydd 
yr  eglwys  am  flynyddoedd,  yn  aros  yn  bresenol. 

Thos.  W.  Morgan.  Etholwyd  yn  1874.  Ymadawodd  yn  1878, 
ond  mae  yn  aelod  o’r  eglwys  yn  bresenol. 

Llywelyn  Jones.  Etholwyd  yn  1879.  Bu  farw  yn  1866. 

Daniel  T.  Roderick.  Etholwyd  yn  1879,  yn  aros  yn  bresenol. 

W.  H.  Thoînas.  Etholwyd  yn  Medi,  1874.  Bu  farw. 

John  W.  Roberts.  Etholwyd  yn  1887,  yn  aros  eto. 

Lewis  S.  Jones.  ESthoiwyd  yn  1887,  yn  aros  eto. 

W.  R.  Jones.  E-tholwyd  yn  1887.  Bu  farw  trwy  losgi,  1896. 

Morgan  D.  Williams.  Etholwyd  yn  1887.  Ymddiswyddodd 
1889. 

Rees  W.  Morgan.  Etholwyd  yn  1894,  yn  arus. 


270 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


(d)  Y Rhai  fu  yn  G-wasanaethu  yr  Eglwys  fel  Trustees. 

Johu  T.  Griffiths,  David  L.  Richards,  Lewis  S.  Jones,  Thos. 

W.  Morgans,  David  Moses,  W.  H.  Thomas,  William  M. 
Thomas,  Thcs.  H.  Griffiths,  James  D.  Jones,  David  M. 
Jones,  Richard  S.  Williams,  Wm.  D.  Jo'nes,  William  W. 
Williams,  Wm.  T.  Price,  G.  M.  Williams,  William  T. 
Jones,  Thos.  H.  Richards. 

(e)  Arweinwyr  y Oanu  o’r  Dechreuad. 

David  L.  Richards,  George  Roderick,  Morgan  C.  Jones, 
David  Jonathan,  Daniel  Roderick  a Gwilym  M.  Williams. 

(f)  Organyddion. 

John  J.  Davies,  Miss  Kate  Griffiths  (Mrs.  Dr.  Jones),  Ior- 
werth  Jones,  Miss  Rachel  Davies,  Miss  Delia  Roderick  yn 
bresenol. 

Eglwys  Wilkesharre  o ran  ei  Siafle  Bresenol,  a’i  Rhagol- 
ygon. — M-ewn  llawer  o ystyriaethau  mae  wedi  cyraedd  y 
safle  uchaf  yni  mhlith  y Methodistiaid  Calfinaidd  yn  Penn- 
sylvania,  ac  mae  ei  rhagolygon  am  y dyfodol  yn  addawol, 
am  dymor  beth  byruag.  Mewn  rhifedi  mae  yn  sefyll  ar  ddi- 
wedd  y flwyddyii'  1896  yn  385  o aelodau  cyflawn,  yn  cael  eu 
gwneyd  i fyny  o bob  oedran,  o’r  hynafgwr  a’r  hynaf  wrag- 
edd  hyd  y plant  ieuengaf  ag  mae  yn  ddoeth  eu  derbyn  yn 
gyflawn  aelodau.  Heblaw  ben  bobl  a ehanol  O'ed,  mae  yma 
hefyd  lawer  o bobl  ieuainc,  o bump-ar-hugain  i lawr,  yn 
gyson  a ffyddlawn  gyda’r  achos  yn  ei  holl  ranau,  ac  yn 
rhoddi  eu  presenoldeb  yn  yr  holl  foddion  crefyddol,  yn  Sab- 
bothol  ac  wythnosol,  fel  mae  golwg  wir  brydferth  ar  y gyn- 
ulleidfa,  am  fod  cynifer  o flodau  hardd  ac  amryliw  y ddynol- 
iaeth  yn  addurno  y gynulleidfa.  Mae  yr  eglwys  hon  yn 
cynal  pregethu  cyson  ar  bob  Sabboth,  trwy  ei  bod  yn  cynal 
gweinidog  sefydlog;  ac  yn  ei  absenoldeb,  bydd  rhyw  we;n- 
idog  parchus  arall  yn  llanw  ei  le,  fel  nad  oes  nemawr  o Sab- 
both  yn  myned  heibio  heb  fod  gair  y gwirionedd  yn  cael  ei 
bregethu  o fewn  muriau  yr  addoldy. 

Mae  cerddoriaeth  y cysegr  yn  cael  gofalu  am  dano,  er 
gwneyd  mawl  yr  Arglwydd  yn  ogoneddus,  ac  er  codi  y gyn- 
ulleidfa  i ysbryd  addoli. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  271 

Y mae  yr  Ysgol  Sabbothol  yn  sefydliad  byw  yn  yr  eglwys 
hon,  yn  cael  ei  gwneyd  i fyny  o ddwy  ran,  sef  ysgol  y plant, 
a rhai  mewn  oed,  lle  mae  pob  dosbarth  yn  ymgynull  i ddar- 
Uen  gair  Duw;  a gwneir  ymdrech  at  gadw  yr  iaith  Gymraeg 
yn  fyw  hefyd.  Mae  y gwersi  cydgenedlaethol  yn  casl  eu 
canlyn  yn  rheolaidd  mewn  llawer  o ddosbarthiadau,  a chyn- 
elir  cyfarfod  arholiadol  ar  ddiwedd  pob  tri  más. 

Mae  yr  eglwys  yn  cynal  tri  chyfarfod  yn  rheolaidd  bob 
wythnos,  y gyfeillach  egiwysig,  yr  hon  sydd  yn  cael  ei  har- 
wain  gan  y gweinidog,  y cyfarfod  gweddi,  yr  hwn  arweinir 
ga.n  un  or  blaenoriaid.  Hefyd,  Cymdeithas  Ymdrechol  y 
bobl  ienainc.  Yn  y cyfarfod  hwn  mae  y meibion  a’r  merch- 
ed  yn  cymieryd  rhan.  ac  mae  y eyfarfodydd  yn  llawn  o 
ddyddordeb  a buddicideb. 

Mae  gan  yr  eglwys  hon  un  o’r  capelau  harddaf  yn  y cylch, 
yn  cynwys  amryw  ystafelloedd  at  wasanaeth  yr  achos.  Mae 
y brif  ystafell  yn  agos  i 80'  troedfedd  ysgwar,  a’r  seddau  yn 
haner  cylch.  Ystafell  arall  wedi  ei  darparui  ar  gyfer  yr  ys- 
gol  a’r  cyfarfodydd  wythnoeol,  ac  yn  ddigon  helaeth  i gyn- 
wys  dau  gant  o bobl.  Hefyd,  ystafiell  i gynal  cyfarfodydd 
swyddogol.  Mae  y capel  hwn  yn  werth  $20,000  heb  y tir 
sydd  dano.  Hehlaw  y gweinidog  sefydlog,  y Parch.  J.  0. 
Jones,  mae  y Parch.  W.  D.  Jenkins  yn  byw  yma,  ac  yn  hur 
ffyddlon  a gwas-anaethgar  i’r  achos;  ac  yma  y bu  y Parch. 
W.  H.  Williams  yn  byw  hyd  ei  farwolaeth. 

Mae  yma  chwech  o flaenoriaid  yn  gofalu  am  ranau  ys- 
hrydol  yr  achos,  sef  David  Moses,  Daniel  T.  Roderick,  John 
W.  Roherts,  Lewis  Jones,  W.  R.  Jones  a Rees  W.  Morgan. 

Mae  yma  bump  o ymddiriedolwyr  yn  gofaiu  am  fuddianau 
hydol  yr  eglwys,  sef  G.  M.  Williams,  William  W.  Williams, 
W.  D.  Jones,  William  T.  Jones  a Thomas  Richards — fel  mae 
wedi  ei  dodrefnu  a.  phob  offerynoliaeth  i wneyd  gwaith 
mawr.  Cychwynodd  yr  eglwys  hon,  fel  y gweiir,  gyda 
phump  o aelodau  yn  1864.  Yn  1870  yr  oedd  yn  196;  yn  1875, 
yn  233;  yn  1880,  254;  yn  1885,  346;  yn  1890,  348;  yn  1895,  385. 

Mae  yr  eglwys  hon  wedi  dyfod  trwy  lawer  o gyfnewidiad- 
au,  ac  wedi  gwneyd  llawer  o waith,  a hyderwn  fod  iddi  eto 
ddyfodol  llewyrchus  ami  genedlaethau. 


272  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

IX.— Plyhocth. 

Saif  y dref  iion  ar  yr  ochr  orllewinol  i afon  lydan  y Sus- 
quehanna,  yn  nyffryn  prydferth  y Wyoming,  yn  Swydd 
Luzerne.  Mae  Wilkesbarre,  pen  tref  y Sir,  ar  yr  ochr  ddwy- 
reiniol  i’r  afon,  O'  fewn  pedair  milldir  iddi.  Mae  mynydd- 
oedd  uchel  o’r  tu  cefn  iddi,  a’r  afon  yn  ymddolenu  heibio  ei 
hochr,  a’r  mynyddoeddi  sydd  tu  cefn-  i Wilkesbarre  tua’r  dwy- 
rain,  yn  cyfansoddi  un  o’r  golygfeydd  mwyaf  rhamantus  a 
phrydiferth.  Haner  can’  mdynedd  yn  ol,  o-  fewn  cof  rhai 
sydd  eto  yn  fyw,  nid  oedd  Plymouth  ond  pentref  gwledig  a 
dinod,  a’r  anedd-dai  yn  anaml;  ond  yn  awr  cyfriflr  fod  yn  y 
jdrefgordd  dros  bedair  mil  ar  ddeg  o drigolion;  ac  mae  yn 
naturiol  gofyn,  pa  beth  a fu  yn  acho-s  y fath  gynydd  mewn 
amser  mor  fyr?  Mae  yn  ffaith  wybyddus  yn  hanes  lluiws  o 
drefydd  a phentrefydd  yn  ein  gwlad  eu  bod  wedi  dyfod  i 
nodedigrwydd  trwy  y cysylltiad  agos  sydd  cydrhwng  cyfal- 
af  a llafur.  D'yma  yr  egiurhad  ar  gynydd  poblogaeth  Ply- 
mouth  o>  fewn  ysbaid  30  mlyn.edd.  Tua  45  mlynedd  yn  ol 
ymwelodd  cyfalafwyr  a’r  lle,  a gwnaethant  ymchwiliad 
manwl  o berthynas  i’r  gwythienau  glo  a orweddent  yn  nyfn- 
der  y ddaear,  a chawsant  broflon  digonol  fod  cyflawnder  0' 
hono  heb  ei  gyffwrdd,  a bod  pob  peth  yn  ffafriol  i’w  han- 
turiaethau.  Yn  mysg  perchenogion  glofaol  Plymouth, 
rhwng  30  a 40  mlynedd  yn  ol,  mae  enw  ein  cydwiadwr  hael- 
frydig  a dyngarol,  y diweddar  D:avid  Levi,  Ysw.,  brawd  i’r 
Parch.  Thos.  Levi,  Aberystwyth,  D.  C.  Bu  farw  Mr.  Levi 
yn  1869,  ac  yr  oedd  ei  angladd  y lluosocaf  a pharchusaf  a 
welwyd  yn  y dref. 

Mor  fuan  ag  y dechreuwyd  agor  y glofeydd,  dechreuodd 
Cymry  ddylifo  yno  o’r  Hen  Wlad  a lleoedd  eraill,  ac  yn  ol 
arfer  y rhai  crefyddol  yn  eu  mysg,  teimíent  yr  angenrheid- 
rwydd  o ymgynull  yn  eu  hanedd-dai  unwaith  neu  ddwy  yn 
yr  wythnos  i gydaddoli  y Duw  a wasanaethent  yn  ffyddlon 
yn  flaenorol.  Yn  y cyfamser  ymunodd  y gwahanol  enwad- 
au  yn  un  corff  eglwysig.  Buont  yn  cynal  eu  gwasanasth 
crefyddol  yn  y modd  hwn  am  flynyddau,  ond  corfforwyd  hi 


HANES  EGLWYSI  T DOSBARTH  GOGLEDDOL.  273 

yn  eglwys  Gynulleidfaol,  ac  yr  oedd  yn  hollol  dan  reolaeth 
a dysgyblaeth.  yr  enwad  hwnw. 

Yn  gynar  yn  ngwanwyn  1868  penderíynodd  y Methodist- 
iaid  Calfinaidd  ffurfio  a chorffori  eglwys  iddynt  eu  hunain. 
Ni  wnaethant  hyny  oddiar  unrhyw  anghydfod,  na  drwg 
deimlad,  eithr  yn  hytrach  o herwydd  cynydd  cyflyna  ein  cyd- 
genedl  yn  y gymydogaeth.  Mae  yn  bosibl  fod  rhai  Meth- 
odistiaid  yn  dwyn  mawr  sel  dros  reolau  y “Cyffes  Ffydd,” 
ac  yn  credu  mewn  dysgyblu  yr  aelodau  yn  ol  rheolau  yr  en- 
wad,  yr  hyn  nas  gailesid  ei  wneyd  dan  yr  amgylchiadau 
presenol. 

Trwy  garedigrwydd  a dylanwad  y diweddar  Mr.  Evan 
Thomas,  yr  hwn  oedd.  yn  dra  adnabyddus  a theulu  Wad- 
hams,  llwyddasant  i gael  llawr  uwchaf  yr  hen  Academy  i 
gynal  moddi-on  crefyddol.  Yn  ol  un  hanesydd,  yr  oedd  yr 
Academy  wedi  ei  adeiladu  yn  y flwyddyn  1816,  a phob  en- 
wad  crefyddol  yn  ei  dro  wedi  bod  yn  addoii  ynddo  a.m  flyn- 
yddau  lawer — Presbyteriaid,  Bedyddwyr,  Methodistiaid,  Es- 
gobaethwyr,  Cynulleidfaolwyr  a Phabyddion.  Nid  oedd  eu 
moesoldeb  a'u  crefyddoldeb  yn  cael  ei  anmharu  trwy  y cyf- 
arfyd-diad  teuluaidd  hwn.  wrth  yr  un  allor  yn  yr  hen  Acad- 
emy. 

Pan  wnaed  bwriad  y Methodistiaid  yn  hysbys  i’r  eglwys, 
cynyrchwyd  cryn  ddwysder  a hiraeth  yn  eu  ealouau  oll, 
oblegid  fod  y brawdgarwch  a’r  teimiadau  goreu  yn  ffynu  yn 
y gwersyll,  a threuliwyd  y cyfarfod  ymadawol  i ddatgan  eu 
teimladau  miynwesol  y naill  tuag  at  y llall,  a dybenwyd 
trwy  ganu  yr  hen  ernyn,  “Ffarwel,  gyfeillion  anwyl  iawn,” 
&c.,  a gweddiodd  yr  hen  frawd  duwiol  William  Charles,  ac 
yr  oedd  pob  grudd  yn  wlithog  gan  ddagrau  hiraethlawn. 
Cynaliodd  y Methodistiaid  eu  gwasanaeth  cyntaf  yn  yr 
Academy  y Sabboth  cyn.taf  yn  Mehefin,  1868,  a chorfforwyd 
yr  eglwys  gan  y Parchn.  Joseph  E.  Davies,  D*.  D.,  a Morgan 
A.  Ellis,  M.  A.,  Hyde  Park,  cenadau  y Cyfarfod  Dosbarth,  y 
trydydd  Sabboth  o’r  mis,  a derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb 
a’r  Dosbarth  yn  y Cyfarfod  dylynol  yn  mis  Medi. 

Cöfrestrwyd  y persona.u  canlynol  ar  lyfr  yr  eglwys  fel  y 


274  hanes  cymanfa  dwyreinbarth  pa. 

rhai  a gychwynodd  yr  achos  fel  aelodau:  Parch.  Thomas  J. 
a Mrs.  Phillips,  Mr.  Byan  a Mrs.  Thomas,  Mrs.  Rebecca 
Bowen,  Mr.  Jonah  a Mrs.  M.  A.  Lewis,  Mr.  David  W.  Evans, 
Mr.  Thos.  R.  Evans,  Mr.  J.  D.  a Mrs.  Elizabeth  Griffiths,  Mr. 
Watkin.  a Mrs.  Ann  Powell,  Mrs.  E'lizabeth  Walters,  Mr. 
JJawid  James,  Mr.  John  9.  a Mrs.  Ann  S.  Williams,  Mrs. 
Mary  Evans,  Mr.  Thos.  E..  Jones,  Mrs.  Sarah  OIiver,  Mrs. 
Hannah  Jenkins,  Miss  Margaret  Phlllips  (Mrs.  Edwards  yn 
bresenol),  a Mr.  Thos.  W.  Davies — cyfanrif  25.  Yn  ystod  y 
ddau  fis  dylynol  derbyniwyd  trwy  lythyrau,  Mrs.  Lydia  Wil- 
liams  o Swatara,  Pa.,  Mrs.  Ellen  Jones  o Hyde  Park,  a Mr. 
I).  W.  Morris  o eglwys  Gjmulleidfaol  Plymouth. 

Yn  mysg  y gwrandawyr  a’r  tanysgrifwyr  at  y weinidog- 
aeth  ar  y pryd,  yr  oedd  Mri.  Edward  Jenkins,  David  Wil- 
liams,  James  01iver,  Wìlliam  Bowen  a John  Evans.  Mae 
Mrs.  Phillips,  Mrs.  M.  Thomas,  Miss  R.  Thomias,  Mrs. 
01iver,  Mrs.  H.  Jenkins,  Mr.  J.  R.  Evans,  Mr.  Thos.  E.  Jones 
a Mrs.  M.  Edwards  yn  parhau  yn  aelodau  ffyddlawn  o’r  eg- 
lwys  o’r  cychwyniad  hyd  yn  bresenol. 

Pan  gychwynwyd  yr  achos,  nid  oedd  ganddynt  un  llyfr  yn 
eu  meddiant  at  gynal  Ysgol  Sabbothol,  ond  ymwelodd  y 
brodyr  D.  W.  Evans  a D.  D.  Griffiths  ag  eglwys  Wilkesbarre, 
a chawsant  dderbyniad  caredig,  a chynorthwy  haelionus,  a 
thrwy  gydweithrediad  y frawdoliaeth  gartrefol,  casglwyd 
swm  digonol  i brynu  y llyfrau  angenrheidiol  er  eychwyn  yr 
ysgol  yn  ddioedi. 

Pan  dderbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Dosbarth,  gwnaed 
cais  am  gynorthwy  i ddewis  blaenoriaid  yno,  ac  anfonwyd 
y Pareh.  Ed.  J.  Hughes  a Mr.  Richard  Roderick  o Wilkes- 
barre  ymo  i gyflawni  y gorchwyl,  a dewiswyd  Mri.  D.  W. 
Evans,  Jonah  Lewis  a Watkin  Pow.ell,  ond  o herwydd  rhyw 
resymau  gwrthododd  Mr.  Powell  dderbyn  y swydd,  eto  par- 
haodd  yn  aelod  ffyddlon  a defnyddiol  hyd  ddydd  ei  farwol- 
aeth.  Penodwyd  Mr.  D.  W.  Evans  yn  arweinydd  y canu,  a 
Mr.  Evan  Jones  yn  gynorthwywr  iddo,  ond  ni  bu  ei  arosiad 
(sef  Jones)  yn  y lle  ond  byr,  a dychwelodd  i Hyde  Park.  Yn 
mis  Hydref,  1870,  daeth  Mr.  Edward  Smith  o Clwydyfagwyr, 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  275 

D.  C.,  i’r  lle,  ac  yn  fuan  ymddiriedwyd  arweiniad  y canu 
iddo  ef.  Yn  bresenol,  Mr.  Smith  a Mr.  Lodwick  Davies  sydd 
yn  arwain  y canu,  ar  yn  ail  chwe’  mis,  mewn  undeb  a chyd- 
weithrediad  a’u  gilydd.  Mr.  Thos.  E.  Jones  ddewiswyd  yn 
Ysgrifenydd  yr  eglwy.s,  yr  hwn  a lanwodd  y swydd  yn  fodd- 
haol  hyd  1875,  a dylynwyd  ef  gan  Mr.  Thos.  R.  Evans  hyd 
ddechren  1877,  a dylynwyd  yntau  gan  Mr.  Henry  G.  Wil- 
liams  hyd  Ionawr,  1884.  0'’r  flwyddyn  hono  hyd  yn  bres- 

enol  llanwyd  y swydd  gan  Mri.  W.  D.  Morgans,  John  R. 
Williams,  Morris  M.  Hughes  a David  J.  Evans. 

Mr.  Jonah  Lewis  etholwyd  yn  Drysorydd  cyntaf  yr  eg- 
lwys,  a llanwodd  y swydd  yn  foddhaol  am  ddeng  mlynedd. 
O’r  flwyddyn  1878  hyd  yn  bresenol  gwasanaethwyd  gan  Mri. 
W.  W.  Morgan,  Thos.  R.  Evans  a Wrn.  J.  Close,  yr  hwn  yw 
y Trysorydd  presenol. 

Yn  mis  Hydref,  1869,  symiudodd  Mr.  David  J.  Williams  i’r 
lle  o Danville,  yr  hwn  oedd  yn  un  o’r  blaenoriaid  hynaf  a 
mwyaf  parehus  yn  y Dalaeth.  Yn  yr  un  flwyddyn  ymfud- 
odd  Mr.  Thos.  J.  Da,vies  i’r  Ue  o Garmel,  Aberdar,  yr  hwn 
oedd  wedi  bod  yn  flaenor  am  flynyddoedd  yn  C'lwydyfagwyr, 
Merthjrr  Tydfil.  Bu  dyfodiad  y ddau  frswd  uehod  yu  gaff- 
aeliad  anmhrisiadwy  i’r  eglwys  yn  ei  mabandcd,  a buont 
yn  arweinyddion  doeth  a diogel. 

Yn  Hydref,  1869,  symudodd  y Parch.  W.  J.  Lewis  i’r  lle  o 
Sha.mokin,  ac  ychwanegodd  hyn  eto  yn  ddirfawr  at  allu 
duwinyddol  a dysgyblaethol  yr  eglwys,  fel  erbyn  hyn  yr 
oedd  wedi  ei  chynysgaeddu  â dynion  o gyneddfau  meddyl- 
iol  diwylliedig,  yr  hyn  a roddodd  nerth  meddyliol  yn  ei  chy- 
hyrau,  ac  mae  olion  eu  dylanwad  yn  aros  hyd  heddyw  ar  yr 
eglwys.  Yn  ngwanwyn  1870  daeth  y brodyr  James  Morgan 
ia  Henry  G.  Williams  i’r  lle,  pa  rai  ydynt  wedi  parhau  yn 
ffyddlon  gyda’r  achos  o hyny  hyd  yn  awr. 

Amgylchiadau  Adeiladu  y Capel. — Yn  y flwyddyn  1873 
gwerthwyd  estate  Mr.  Wadhams,  i’r  Lehigh  & Wilhesbarre 
Coal  Co.,  a,  daeth  angen  yr  Academy  ar  y Bwrdd  Ysgol,  felly 
gorfodwyd  yr  eglwys  i chwilio  am  le  arall  ar  fyr  rybudd. 


276 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTii  PA. 


ond  braidd  cyn  iddynt  gael  amser  i sicrhau  lle  arall,  daeth 
swyddogion  y Borough  a chymerasant  yr  oil  a feddai  yr  eg- 
Iwys  allan,  a chludasant  hwy  i’r  carchardy  perthynol  i'r 
dref.  Pan  glywodd  yr  hen  fam  dduwiol  Mrs.  Thomas  fod  y 
Beibl  yn  y carchar,  torodd  allan  i wylo,  a methcdd  a gor- 
phwys  nes  cael  ei  hoff  lyfr  o’r  lock  up.  Cynyrchodd  yr  an- 
ffawd'  destyn  crechwen  i ffyliaid,  ond  bu  yn  dristwch  mawr 
i ffyddloniaid  yr  eglwys.  Penodwyd  pwyllgor  ar  unwaith  i 
chwilio  am  le,  a llwyddasant  i gael  neuadd  Thupp  ar  y brif 
heol,  a chynygiodd  eglwys  y Bedyddwyr  Cÿmreig  eu  eapel 
at  ein  gwasanaeth,  i gynal  cyfarfcd  gweddi  nos  Luo,  mewn 
undeb  a hwy,  ac  un  noson  yn  yr  wythnos  i gynal  cyfeillach, 
hyd  nes  buasem  yn  adeiladu  capel  i ni  ein  hunain,  a der- 
byniwyd  y cynyg  haeifrydig  gyda  diolchgarwch.  Cÿnaliwyd 
gwasanaeth  yn  y lleoedd  a nodwyd  o’r  Sabboth  cyntaí  yn 
Awst,  1873,  hyd  fìs  Rhagíyr  yr  un  flwyddyn. 

Yr  oedd  yr  eglwys  wedi  prynu  lot  ar  Gaylord  Avenue  tua 
diwedd  1872,  ac  yr  oedd  amryw  gyfarfodydd  wedi  eu  cynai 
yn  yr  Academy  i ymdrin  ar  y pwnc  O'  adeiladu,  ond  meth- 
wyd  a.  dyfod  i un  penderfyniad  i gychwyn  aaeiladu,  nes  eu 
gorfodi  gan  amgylchiadau.  Mae  Cyfarfo-a  Dosbarth  mis 
Mehefin,  yr  hwn  a gynaliwyd  yn  Carbondale,  yn  rhoddi 
caniatad  i eglwys  Plymouth  i adeiladu  capel.  Mewn  cyfar- 
fod  a gynaliwyd  yn  y lle  Gorphenaf  23,  1873,  dewiswyd 
pwyllgor  adeiladu — y Parch.  Thos.  J.  Phillips  yn  Llywydd; 
Eh  M.  Jones,  Islywydd;  Thos.  R.  Evans,  Ysgrifenydd;  Wil- 
liam  T.  Smyth,  Tryso-rydd;  Le-wis  D.  Williams  a Robert  J. 
Thomas.  Penderfynwyd  hefyd  fod  maint  y capel  i fcd  yn 
40x60  troedfedd,  ac  i fod  30  troedfedd  o’r  heol.  Rhoddwyd 
y cytundeb  i’w  adeiladu  i Mr.  Robert  V.  Thomas,  a fu  yn 
byw  wedi  hyny  yn  Wilkesbarre,  am  y swm  o $4,450'.  Taer 
ddymunodd  y pwyligor  i Mr.  Thomas  wneyd  pob  brys  dich- 
onadwy  i gwblhau  yr  adeilad,  ac  er  boddlonrwydd  i’r  pwyll- 
gor  ac  anrhydedd  iddo  ei  hun,  gorphenodd  ef  yn  mhen  ped- 
war  mis.  Agorwyd  y capel  y trydydd  Sabboth  yn  Rhagfyr, 
1873,  a,  gwasanaethwyd  ar  yr  achlysur  gan  y Parchn.  Jo- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  277 

seph  E.  Davies,  D.  D.,  G.  H.  Humphrey,  Pittsburg,  yn 
nghyd  a phregethwyr  y Dosbarth. 

Cynwysa  y capel  hwn  76  o eisteddleoedd,  a gall  chwech 
eistedd  yn  mhob  un,  felly  gellir  eistedd  ynddo  468  o bobl. 
Rhwng  y lot  a.’r  adeilad,  a’r  gwaith  o amgylch  iddo,  yr  oedd 
cyfanswm  y draul  yn  $6,226.50. 

Cyfanrif  yr  aeiodau  ar  adeg  yr  agoriad  oedd  125.  Pan 
gymerir  i ystyriaeth  fod  dwy  ran  o dair  o r rhif  uchod  yn 
wragedd  a merched  ieuainc,  a masnach  yn  farwaidd  ar  y 
pryd,  yr  oedd  yr  anturiaeth  yn  fawr.  Heblaw  hyny,  yr 
oedd  yr  eglwysi  Cymreig  eraill  yn  y lle  dan  wasgfa  dyled- 
ion  cyffelyb.  Ond  priodol  cydnabod  i’r  aelodau  a’r  gwran- 
dawyr  oll  ddangos  cydweithrediad  a gweithgarwch  egniol  i 
ddileu  y ddyled,  a dangosodd  y gymydogaeth  haelioni  mawr 
bob  tro  y galwyd  am  eu  cyn-orthwy.  Brbyn  Gorphenaf. 
1883,  yr  oedd  y d-dyled  hono  wedi  ei  thalu,  a gweddill  yn 
llaw  Trysorydd  yr  ymddiriedolwyr  o $126.28.  Yn  fuan 
wedi  hyn.y  penderfynwyd  adgyweirio  ac  aii  baentio  y capel, 
yr  hyn  a gostiodd  $500;  felly  yn  Ionawr,  1884,  yr  oedd  $400 
o ddyled  yn  aros  arno,  ond  dilewyd  y ddyled  hono  hefyd 
cyn  hir. 

Y Gweinidogion  fu  yn  Gwasanaethu  yr  Eglwys. — Yr  oedd 
y Parch.  Thos.  J.  Phillips  o’r  cychwyn  cyntaf  wedi  gwneyd 
llawer  o waith  gweinidog,  mewn  gweinyddu  yr  ordinhadau, 
gwasanaethu  mewn  angladdau,  &c.,  er  nad  oedd  perthynas 
rhyngddo  a’r  eglwys  fel  g.weinidog,  a gwnaeth  yr  un  gwas- 
anaeth  pan  fyddai  heb  weinidog  wedi  hyny.  Wrth  weled 
fod  yr  eglwys  a'r  gynulleidfa  yn  cyflym  gynyddu,  a bod  y 
gwaith  o ofalu  am  da.ni  yn  fwy  nag  y gallai  y diaconiaid  ei 
gyflawni,  penderfynwyd  estyn  galwad  i’r  Parch.  E.  J. 
Hugheis,  yr  hwn  oedd'  y pryd  hwnw  yn  Nelson,  N.  Y.,  i 
ddyfod  yno  yn-  fugail.  Cydsyniodd  Mr.  Hughes  a’r  alwad,  a 
gwasanaethodd  yr  eglwys  gyda  chymeradwyaeth  o Ionawr, 
1875.  hyd  Ionawr,  1878,  pan  ymddiswyddodd,  g.yda'r  bwuúad 
o fyned  i dreulio  y gweddill  o’i  oes  ar  ei  ffarm  yn  West 
Bangor,  a phregethu  ychydig  yn  achlysurol.  A”  ei  ymad- 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


278 

awiad  ef  a’i  deulu  cyflwynodd  yr  eglwys  roddion  gwerth- 
fawr  iddynt  fel  arwydd  o’u  pareh  tuag  atynt.  Yn  ystod  ar- 
osiad  Mr.  Hughes  yn  Plymouth  cynyddodd  yr  eglwys  15 
mewn  rhifedi. 

Yn  mis  Ehrill,  1881,  estynwyd  galwad  i’r  Parch.  James 
Jarrett,  Collinsville,  N.  Y.  Atebodd  Mr.  Jarrett  yr  alwad 
yn  gadarnhaol,  a dechreuodd  ar  ei  lafur  Gorphenaf  1,  1881. 
Rhifai  yr  eglwys  ar  y pryd  153,  ac  yn  ystod  ei  fugeiliaeth 
cynyddodd  yr  aelodau  22  mewn  rhifedi.  Nadolig,  1883, 
gwobrwywyd  Mr.  Jarrett  a ffon  â phen  euraldd  gan  bobl 
ieuainc  yr  eglwys,  a Mrs.  Jarrett  gan  wragedd  yr  eglwys  â 
rhoddion  gwerthfawr  cyfatebol.  Hefyd,  yr  un  noson  gwob- 
rwywyd  y Parch.  Thos.  J.  Phillips  a Mrs:  Phillips  gan  ael- 
odau  yr  eglwys  a chyfeillion  â book-case  a china  tea  set, 
yn  arwydd  o’u  parch  tuag  atynt  am  eu  ffyddlondeb  a’u 
gweithgarwch  o blaid  yr  achos  o’r  cychwyniad.  Anrheg- 
wyd  hefyd  Mr.  Henry  G.  Williams  ag  Esboniad  Matthew 
Henry  mewn  pum’  cyfrol,  yn  nghyd  ag  inkstand  ac  ysgrif- 
bin  aur  ami  ei  lafur  fel  Ysgrifenydd  yr  eglwys  am  chwe’ 
blynedd.  Yn  Mai,  1884,  aeth  Mr.  Jarrett  am-  dro  i’r  Hen 
Wlad,  gan  fwriadu  dychwelyd  yn  mhen  tri  mis,  ond  cyn  i’r 
tri  mis  ddyfod  i fyny  yr  oedd  wedi  cyfnewid  jm  ei  farn,  a 
phenderfynu  ymgartrefu  yn  Pwllheli,  G.  C.  Pan  wnaed 
hyny  yn  hysbys  i’r  eglwys,  teimlai  pawb  yn  siomedig  a hir- 
aethlawn  ar  ol  bugail  mor  hynaws  a bonedidigaidd  bob 
amser.  Mae  pawb  oedd  yn  adwaen  Mr.  Jarrett  yn  coleddu 
y syniadau  mwyaf  parchus  am  dano  fel  dyn  a Christion,  a 
phe  deuai  ar  ymweliad  â Plymouth  eto,  caffai  y derbyniad 
mwyaf  gwresog  a.  chroesawgar. 

Yn  1885  estynwyd  gaiwad  i’r  Parch.  Thomas  Roberts, 
Oak  Hill,  Ohio,  a gwasanaethodd  Mr.  Roberts  yr  eglwys  am 
bedair  blynedd.  Yr  oedd  Mr.  Roberts  yn  bregethwr  gallu- 
og,  a’i  weinidogaeth  yn  dderbyniol  a chymeradwy  gan  yr 
eglwys  a’r  gynulleidfa.  Yn  y tymor  hwn  torodd  allan  ym- 
rafael  ac  anghydfod  yn  yr  eglwys  (ni  pherthyn  i ni  chwilio 
allan  na  phenderfynu  ei  achosion  yn  y lle  hwn),  a bu  a.m 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  279 

dymor  yn  gorwedd  dan  gymylau  o anghariad  a chyndyn 
ddadleuaeth,  a gorfu  i Mr.  Roberts  ymddiswyddo,  a choll- 
odd  yr  eglwys  26  o aelodau,  a hu  yr  amgylchiadau  hyn  yn 
achos  o ofid  a blinder  calon  i’r  gweinidog  ac  i’r  frawdol- 
iaeth  am  gryn  amser. 

Yn  mds  Mawrth,  1893,  estynwyd  galwad  i’r  Parch.  Rohert 
E.  Williams  o Slatington,  Pa.,  ac  atebodd  yntau  yr  alwad 
yn  gadarnhaol,  adechruodd  yntau  ar  ei  fugeiliaeth  Mehefin 
17,  1893,  yn  nghanoi  llawer  iawu  o anfanteision,  o herwydd 
yr  ymraniad  rhag-grybwylledig.  Yr  oedd  lluaws  o bobl 
ieuainc  yr  eglwys  wedi  cefnu  ac  ymuao  a’r  eglwysi  Seisnig 
cyn  ei  ddyfodiad  i’r  lle,  a’r  bobl  ieuainc  oedd  yn  aros  wedi 
eu  hesgeuluso  yn  ddybryd  o ddiffyg  bugail;  ond  trwy 
ddoethineb,  sirioldeb  a gweithgarwch  difiino  Mr.  a Mrs. 
Williams,  mae  yr  eglwys  yn  y tair  blynedd  diweddaf  wedi 
adeniil  ei  nerth,  ac  yn  gwisgo  gwedd  mwy  ffafriol  nag  a 
welwyd  arni  er’s  rhai  blynyddau. 

Yn  mhen  tair  blynedd  penderfynodd  Mr.  Williams  ym- 
weled  â gwlad  ei  enedigaeth,  er  gweled  perthynasau  a chyf- 
eillion,  ac  adloniant  meddyliol.  Cynaliwyd  cyfarfod  ymad- 
awol  iddynt  yn  y capel,  a chafwyl  mantais  i weled  y pryd 
hwnw  fod  pawb  yn  eu  parchu  ac  yn  dymuno  iddynt  wib- 
daith  gysurlawn  a diogel. 

Y Blaenoriaid  fu  yn  Gwasanaethu  yr  Eglwys. — Heblaw  y 
rhai  a nodwyd  yn  flaenorol,  gwasanaethwyd  yn  y swydd 
gan  y personau  canlynol:  Mri.  David  J.  Williams,  Thos.  J. 
Davies,  Hugh  Grifflths,  James  Morgans,  Thos.  R.  Evans, 
Lewis  D.  William-s,  Morgan  R.  Morgans,  Rees  W.  Morgan, 
Richard  Roderick,  Henry  G.  William-s,  Essex  William-s. 

Y diaconiaid  yn  bresenol  ydynt  Mri.  James  Morgans, 
Thos.  R.  EYans,  James  B.  D-avies,  Esssx  Williams  a Henry 
G.  Williams. 

Yr  Ymd'diriedO'lwyi’  presenol  ydynt,  Mri.  Philip  Walters, 
John  B.  Davies,  James  Pi’ice,  Daniel  R.  Davies  a William 
Close. 

Adolygiad  Cyffredinol  ar  Sefyllfa  yr  Achos. — Ac  eithrio 


280  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

yr  ymrafael  a nodwyd,  gellir  honi  fod  eglwys  Plymouth 
wedi  bod  ac.  yn  parb.au  yn,  un  o’r  eglwysi  mwyaf  heddych- 
lon  a chydweithredol  o’r  flwyddyn  1868  hyd  yn  bresenol, 
ac  yn  teilyngu  ei  rhestru  yn  mhlith  goreuon  eglwysi  yr  en- 
wad,  yn  ol  ei  rhif  a’i  chyfraniadau  haelionus  at  bob  achos- 
ion  perthynol  i’r  eglwys.  Maent  wedi  galw  heibio  i’w  cym- 
ydogion  am  gynorthwy  yn  fwy  anaml  nag  unrhyw  eglwys 
yn  y cymydcgaethau.  Heblaw  hyny,  mâent  wedi  bod  a 
liaw  a llogell  agored  trwy  y blynyddau  i gynorthwyo  eu 
cyd-eglwysi  gweiniaid  yn  yr  ardaloedd  hyn.  Yn  y flwyddyn 
1890  codwyd  y capel  i fyny  chwe’  troedfedd,  a gwnaed  ys- 
tafell  brydferth  odditano  i gynal  y cyfarfodydd  wythnosol, 
a gorphenwyd  pob  peth  yn  daclus  oddifewn  iddo,  ac  yr 
oedd  traul  y gwellíantau  hyn  yn  $3,300.  Ond  mae  y capel 
yn  hollol  glir  o ddyled  er’s  dwy  flynedd,  yr  hyn  sydd  yn 
dangos  nad  yw  yr  eglwys  yn  gorphwys  yn  segur. 

Yr  oedd  dyfodiad  Mr.  Williams  i fugeilio  yr  eglwys  yn 
ffodus  iawn  yn  yr  amgylchiadau  yr  oedd  ynddynt  ar  y pryd. 
Trwy  ei  ymdrech  ef  a’i  briod  ffurflwyd-  ganddynt  gangen 
obeithiol  o’r  Gymdeithas  Ymdrechol  Gristionogol,  yr  hyn  a 
roddodd  yni  a bywyd  newydd  yn  y bobl  ieuainc,  ac  mae  y 
Gymdeithas  yn  parhau  yn  ei  dylanwad  a’i  dyddordeb,  ac  yn 
gaffaeliad  gwerthfawr  i gadw  yr  ieuenctyd  i weithio  yn  eg- 
niol  dros  achos  y Gwaredwr,  a thrwy  hyny  eu  cadw  rhag 
llawer  o brofedigaethau  a themtasiynau  hud-ddeniadol 
bywyd.  Ma.e  yr  Ysgol  Sabbothol  mewn  sefyllfa  ddî,  a’i 
rhif  ar  gyfartaledd  yn  agos  i ddau  canc,  ac  addysgir  y plant 
yn  awr  yn  y ddwy  iaith.  Bu  adeg  pan  nad  oedd  ond  Cym- 
raeg  pur  i gael  ei  barablu  o fewn  muriau  y capel,  ond  mae 
yr  hen  bethau  wedi  myned  heibio,  a.  rhaid  symud  yn  mlaen 
gyda’r  oes. 

Mae  yn  deilwng  o sylw  fod  y brawd  James  B.  Dayies 
wedi  bod  yn  un  o golofnau  yr  eglwys  er’s  24  mlynedd,  ac  er 
fod  gorchwylion  ei  swyddogaeth  ddyddiol  yn  bwysig,  nid 
ydynt  byth  yn  ei  luddias  i fod  yn  ffyddlon  i’r  achos. 

Mae  yr  eglwys  yn  awr  yn  rhifo  rhwng  180  a 190  o aelcd- 


HANES  EGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDCOL.  281 


au,  a bu  adeg  ar  eglwys  Plymouth  pan  y gallesid  dywedyd 
fod  ei  haelodau  gan  mwyaf  yn  ddirwestwyr,  ond  fel  mae 
amser  ac  amgylchiadau  yn  cyfnewid  pobl  a phethau,  felly 
yno;  erbyn  hyn  mae  y dirwestwyr  yn  y lleiafru,  a’r  cymed- 
rolwyr  yn  y mwyafrif,  a dyma  ydyw  hanes  gwirioneddol 
holl  eglwysi  y Dosbarth  pan,  yr  eir  i chwilio  dirgel  gelloedd 
pechod.  Mae  yr  hanesydd  o Plymouth  yn  ychwanegu,  cs 
gadawyd  allan  ryw  ffaith,  neu  ffeithiau,  yn  gysylltiedig  ag 
amgylchiadau  a phersonau,  fod  y cyfryw  wedi  dianc  ei  sylw 
yn  anfwriadol.  Wedi  byw  yno  26  o flynyddoedd,  fel  aelod 
o’r  eglwys,  miae  wedi  cario  gydag  ef  adgofion  dedwydd  o'r 
mwynhad  cymdeithasol  a chrefyddol  a deimlodd  yno  ddeg- 
au  o weithiau,  ac  ni  ddileir  yr  adgofion  hyfryd  hyny  oddiar 
ei  feddwl  tra  ar  y ddaear. 

X.  — Olyphant. 

Saif  y dref  hon  ar  y brif  ffordd  rhwng  Scranton  a Car- 
bondale,  wyth  milldir  i’r  gogledd  o Scranton,  a naw  o Car- 
bondale.  Mae  afon  fechan  y Lacltawanna  yn  rhedeg  heibio 
ei  hochr  orllewinol.  Adnabyddid  y lle  hwn  ar  y cyntaf 
wrth  yr  enw  Jonesville,  am>  m.ai  Edward  Jones,  Ysw.,  o Car- 
bondale  y pryd  hwnw,  ac  Archoald  wedi  hyny,  agorodd 
waith  gilo  yio  tua’r  flwyddyn  1858.  Ar  ol  hyn  symudodd 
Mr.  Jones  i’r  lle  i fyw,  ac  yma  yr  arosodd  hyd  ddydd  ei 
farwolaeth,  yr  hyn  a gymerodd  le  yn  y flwyadyn  189 — . Mae 
ei  weddw,  yr  hon  sydd  chwaer  i’r  Parch.  Thos.  R.  Jones,  yn 
aros  yno  eto.  Yr  cedd  Mr.  Jones  wedi  ei  ddwyn  i fyny  yn 
Fethcdist,  a bu  yn  aelod  gyda’r  enwad  ỳn  Carbondale. 
Teimla.i  ddyddordeb  yn  symudiadau  yr  enwad,  a bu  yn  gar- 
edig  a haelfrydig  i ni  mewn  llawer  amgylchiad  helbulus. 

Newidiwyd  enw  yr  ardal  i fod  yn  Olyphant,  er  anrhyd- 
eddu  President  y Delaware  & Hudson  Coal  Company.  Ond 
O'S  y gwr  a wnaeth  fwyaf  i adeiladu  y lle,  gan  ddadblygu 
adnoddau  yr  ardal,  a rhoddi  gwaith  i ddynioo,  sydd  yn  teil- 
yngu  ei  anrhydeddu  fwyaf,  diameu  fod  hyny  yn  eiddo  cyf- 
reithlawn  i Mr.  Jones  yn  fwy  na  Mr.  Olyphant. 


2g2  HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 

Wedi  agor  y gwaith  gan  Mr.  Jones,  gan  ei  fod  yn  Gymro, 
yr  oedd  yn  gymelliad  i’r  Cymry  i ymsefydlu  yn  y lie;  ac  er- 
byn  y flwyddyn  ganlynoi  yr  oedd  tua  250  wedi  symud  yno  i 
fyw.  Yn  fuan  wedi  hyn  mae  y teimlad  oedd  wedi  ei  feith- 
rin  ynddynt  yn  ngwlad  eu  tadau  yn  amlygu  ei  hun  yn  mysg 
y rhai  crefyddol  a duwioifrydig  mewn  awydd  am  foddion 
gras  a lle  i addoii  yr  Arglwydd.  Ond  fel  pob  lle  newydd, 
yr  oedd  anfanteision  lawer  ar  y ffordd.  Yr  oedd  y rhai 
crefyddol,  “y  rhai  oedd  yn  ofni  yr  Arglwydd  ac  yn  meddwl 
am  ei  enw  ef,”  yn  ychydig  mewn  nifer,  ac  yn  weiniaid;  a’r 
byd,  fel  arfer,  yn  gryf  mewn  lluosogrwydd.  Heblaw  hyny, 
yr  oeddynt  yn  gymysg  o wahanol  enwadau,  a’r  “3^1^016^’'' 
enwadol  yn  eu  gwahanu  oddiwrth  eu  gilydd,  er  eu  bod  wedi 
dyfod  o’r  un  wlad,  ac  yn  siarad  yr  un  iaith.  Yn  ychwan- 
egol,  nid  oedd  ar  y pryd  un  adeilad  cyfleus  a digon  eang  i’w 
gael  fel  y gallasent  ymgynull  iddo  i addoli,  nac  un  enwad 
yn  ddigon  cryf  a lluosog  i adeiladu  capel  yn  eiddo  iddo  ei 
hun. 

Wrth  weled.  y Cymry  yn  lluosogi  yn  y lle,  ac  ymgyngori 
a’u  gilydd,  penderfynodd  y Methodistiaid,  yr  Annibynwyr 
a’r  Wesleyaid  ymuno  ac  ymgorffori  yn  eglwys  reolaidd 
mewn  undeb  a’u  gilydd;  ac  anfonwyd  am  y Parchn.  John 
Dawies,  Biakely,  a Lewis  Williams,  Carbondale,  i ddyfod 
yno  i’r  perwyl  hwnw.  Cymerodd  y corfforíad  le  Mehefin  19, 
1859.  Derbyniwyd  17  trwy  lythyrau,  ac  yr  oeddynt  oll  fel 
aelodau  crefyddol  yn  30  rnewn  rhif.  Dyma  y gymdeithas 
grefyddol  Gymreig  gyntaf  a sefydlwyd  yn  Olyphant.  Yr 
oeddynt  yn  cyfarfod  i gynal  moddion  cyhoeddus  yn  store- 
house  y Company.  Yr  un  pryd,  yr  oedd  y Bedyddwyr  wedi 
dechreu  cynal  moddion  cyhoeddus  ar  eu  penau  eu  hunain. 

Dan  yr  amgylchiadau  uchod,  mae  yr  ychydig  ddysgyblion 
yn  Olyphant,  mewn  hunan-ymwadiad,  yn  ymuno  i gyd- 
weithio  a’u  gilydd  o blaid  teyrnas  y Gwaredwr,  ac  yn  teim- 
lo  yn  hyfrydwch  ganddynt  allu  hysbysu  i’w  cydwladwyr  fod 
eglwys  i Grist  yn  y lle,  a drws  agored  i bechaduriaid  i 
ddyfod  i ymofyn  am  le  yn  ei  dy,  ac  enw  yn  mhlith  ei  bobl. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  283 


Yr  oedd  y Paroh.  John  Moses  yno  gyda  hwynt  o’r  dech- 
reuad,  yn  wr  ieuane  llawn  o ysbryd  gwaith,  newydd  gych- 
wyn  yn  y weinidogaeth,  a bu  o wasanaeth  gwerthfawr  i’r 
achos  ar  ei  gychwyniad. 

Ofnai  y cyfeillion  y buasai  storehouse  y Company  yn  rhy 
oer  i gynal  moddion  yn  y gauaf  yno,  ac  yr  oeddynt  wedi 
meddwl  am  gael  lle  mewn  ysgoldy  oedd  yn  cael  ei  adeiladu, 
eithr  cawsant  Hall  gyfìeus  yn  y dref,  a uuont  yn  gysurus  a 
llwyddianus  yno  nes  aeth  y lle  yn  rhy  fach  iddynt.  Wedi 
hyny  penderfynwyd  adeiladu  capel  yn  y lle.  Yr  oedd  am- 
gylchiadau  yn  gosod  “angenrhaid”  arnynt,  neu  ynte  adael 
i’r  achos  ddyoddef  cam  oddiar  eu  dwylaw. 

Ér  mai  achos  undebol  ydoedd.  bu  y Cyiarfod  Dosbarth  yn 
gefnogol  i’r  eglwys  ac  i’r  symudiad  o adeiladu  capel.  Yn 
mis  Mehefin,  1861,  yr  oedd  Cyfarfod  y Dosbarth  yn  cael  ei 
gynal  yn  y lle,  ac  mae  y Parch.  John  Moses  yn  rhoddi  cyn- 
llun  i adeiladu  capel  ger  bron  y Cyfarfod,  “Ac  wedi  ystyr- 
iaeth  fanwl  a phwyllog,  rhoddwyd  anogaeth  daer  i’r  brodyr 
yno  i fyned  yn  mlaen  ac  adeiladu  capel  i’r  genedl  yn  y lle, 
ac  anogwyd  Mr.  Moses  i gario  allan  y cynllun  a nodwyd 
ganddo  ef  ei  hun,  mewn  undeb  a’r  brodyr,  yn  ffyddlawn.” 
Bellach  aethpwyd  at  y gwaith  o adeiladu  o ddifrif,  a bu  y 
ddau  enwad,  y Methodistiaid  a’r  Annibynwyr,  yn  cydaddoli 
ac  yn  cydweithio  nes  oeddj  y capel  yn  rhydd  o ddyled.  Pan 
aethpwyd  i wneyd  hyny  yn  hysbys  trwy  y newyddiaduron 
Cymreig,  dygwyddodd  amryfusedd  (os  amryfusedd  hefyd), 
trwy  ei  gyhceddi  fel  capel  i’r  Annibynwyr-.  Teimlodd  y 
blaid  Fethodistaidd:  yn  fawr  oblegid  hyn,  gan  y gwyddent 
eu  bod  wedi  gwneyd  cymaint  o ymdrech  a’r  blaid  Annibyn- 
ol  i’w  gael  yn  rhydd  o ddyled;  a phenderfynwyd  ar  unwaith 
eu  ‘bod  i gychwyn  achos  eu  hunain.  Ond  yr  oedd  yn  rhaid 
iddynt  gychwyn  eto  dan  yr  un  amgylchiadau  anfanteisiol 
ag  yr  oeddynt  wedi  myned  trwyddynt  y waith  gyntaf,  gan 
ddechreu  mewn  Hall,  “ond  gwell  oedd  hyn  er  bod  ar  aelwyd 
eu  hunain.” 

Dyma  ddechreu  yr  eglwys  Fethodistaidd  yn  y lle,  ac  yr 


‘ 284  HANES  CYMANPA  DWYREINBAÄTH  PA. 

oedd  eu  nifer  o 35  i 40.  Cymerodd  y Cyfarfcd  Dosbarth 
sylw  o’r  brodyr,  a bu  yn  bob  cefnogaeth  ag  o-edd  yn  bosibl 
iddynt.  Anfonwyd  y Parchn.  J.  E.  Davies,  W.  H.  Williams 
a Mr.  Daniel  Moses  yno  i gorffori  yr  eglwys  m«wn  trefn 
reolaidd,  yr  hyn  a wnaethant  G-orphenaf  3ydd,  1870.  Aros- 
odd  y brodyr  gyda’r  cyfeillion  dros  y Sabboth  i bregethu  a 
gweinyddu  yr  ordinhad  o Swper  yr'  Arglwydd,  ac  yr  oedd 
arogl  esmwyth  ar  y gweinyddiadau.  Wedi  i’r  brodyr  wneyd 
eu  hadroddiad,  derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Dosbarth 
yn  C'arbondale,  Medi,  1870.  Dewiswyd  y brodyr  canlynol 
yn  swyddogion  gan  yr  eglwys,  y rhai  a gadarnhawyd  gan  y 
Cyfarfod  Dosbarth:  Mri.  Thomas  Jenkins,  Llywelyn  Jones 
a David  Rees.  Cynyddodd  yr  eglwys  yn  gyflym,  fel  y bu 
yn  rhaid  iddynt  adeiladu  capel  iddynt  eu  hunain,  a gwnaed 
hjoiy  yn  y fìwyddyn  1872.  E'i  faint  oedd  36x50,  ac  yr  oedd  y 
draul  o’i  adeiladu  a’i  ddodrefnu  yn  $4,000.  Dewiswyd  yn 
ymddiriedolwyr,  Mri.  Thos.  Jenkins,  Joseph  Davies,  Ed- 
ward  Jones,  John  Parry  a John  Evans. 

Ymddengys  i ni  fod  yr  eglwys  fecha.n  yn  cychwyn  dan 
amgylchiadau  addawol,  ond  yn  fuan  wedi  hyny  mae  yn  cyf- 
arfod  a phrofedigaethau.  Ymddengys  odüiwrth  adroddiad 
y cenadon  a anfonwyd  oddiyno'  i Gyfarfod  Cymru  Newydd, 
1874,  fod  y brodyr  mewn  trallod,  am  fod  y rhai  cedd  wedi 
benthyca  arian  iddynt  i adeiladu  yn  galw  am  danynt,  ac  yn 
bygwth  cyfraith  arnynt.  Mae  y Cyfarfou  yn  nodi  y Parchn. 
M.  A.  Ellis  a W.  E.  Morgans  i ysgrifenu  at  Robert  Lloyd  a 
Mrs.  Owens,  “I  ddymuno  arnynt  fod  yn  ymarhous  am  yr 
arian  oedd  ganddynt  ar  y lle.  ” Bu  hyny  yn  fantais  a chyf- 
leusdra  i’r  cyfeillion  i dalu  y ddyled,  a gwaredwyd  hwynt 
rhag  colli  y capel. 

Yn  Moosic,  1876,  mae  y pwyllgor  ar  achosion  eglwysig 
wedi  bod  yn  Olyphant,  oblegid  pethau  annymunol  ag  yr 
oedd  yr  eglwys  yn  methu  eu  terfynu,  a barnent  eu  bod 
wedi  llwyddo  i adferu  heddwch  yno,  a gwnaed  cais  drostynt 
at  y Bwrdd  Cenadol  am  $50  i’w  eynorthwyo.  Bu  hefyd 
m.ewn  trafferth  arianol  yn  1879.  a phenodcdd  y Cyfarfod  y 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL 


285 


Parch.  J.  E.  Davies,  Mri.  W.  D.  Davies  a Rees  Mcwgan  yn 
bwyllgor  i derfynu  y mater,  a daeth  yr  eglwys  fechan  trwy 
yr  amgylchiad  hwn  yn  glir  ac  anrhydeddus.  Mae  y Cyfar- 
fod  Dosbarth  a gynaliwyd  yno  yn  1879  yn  datgan  ei  deim- 
lad  fel  y canlyn:  “Ein  bod  yni  cydlawenhau  ag  eglwys  fech- 
an  Olyphant  yn  ei  llwyddiant  i ddileu  dyled  ei  haddoldy. 
Hefyd,  ei  bod  yn  deilwng  o ganmoliìaeth  uchel  am  ei  hym- 
drechion  i gyraedd  y nod  hwn,  ac  o efelychiad  llawer  o eg- 
lwysi  eraill.”  Ond  profedigaeth  chwerwach  na’r  oll  i‘r  eg- 
Iwys  fechan  hon  oedd  i’r  capel  losgi  i lawr,  ac  heb  ddim  ys- 
wiriant  arno.  Dygwyddodd  hyny  tua’r  flwyddyn  1881,  a bu 
bron  i’r  brofedigaeth  hon  eu  llwyr  ddigaloni.  Anfonasant 
lythyr  at  y Gymanfa,  yr  hon  a gynelid  yn  Hyde  Parb,  i 
ddweyd  eu  cwyn.  Dangosodd  y Gymanfa  gydymdeimlad 
dwys  a’r  cyfedllion  yn  eu  profedigaeth  a’u  colled,  ac  anog- 
wyd  hwynt  i ail-adeiladu,  a rhoddwyd  drws  agored  iddynt 
am  dri  mds  i gasglu  trwy  gylch  y Dosbarth  er  talu  ei  draul. 

Fel  mae  bywyd  yn  mhoo'  man  yn  egluro  ei  hun  mewn  yni 
a gweithgarwch  yn  ngwyneb  anhawsderau,  felly  mae  brod- 
yr  Olyphant  yn  codi  o ddifrif  ac  yn  ail-adeiladu  capel,  â 
thalwyd  am  dano'  mewn  amser  byr.  Nid  ydym  yn  gwybod 
Cod  agoriad  ffurfiod  wedi  bod  ar  y capel  hwn,  ond  fod  y 
brodyr  wedi  cartrefu  ynddO'  ac  addoli  yr  Arglwydd  gyda 
chysondeb  yn  S'abbothol  ac  wythnosol  O'  hyny  hyd  yn  awr. 
Yn  1896  gwnaed  adgyweiriad  arno  er  ei  harddu  oddifewn,  a 
gosod  eisteddleoedd  newyddion  a chysurus  ynddo.  Wedi 
cwblhau  y gwelliantau  hyn  cynaliwyd  gwasanaeth  neillduol 
ar  y Sabboth  yn  mhen  pum’  mlynedd  ar  hugain  ar  ol  cor- 
ffori  yr  eglwys.  Pregethwyd  gan  y gweinidog  ar  y geiriau, 
“Hyd  yma  y cynorthwyodd  yr  Arglwydd  ni,”  pryd  y cymer- 
odd'  achlysur  i sylwi  ar  ofal  yr  Arglwydd  am  ei  bobl  yn 
mhòb  oes  o’r  byd,  ac  yn  mhob  am>gylchiadau,  a.c  nad  oedd 
yr  eglwys  heb  brofiad  o ddaioni  yr  Arglwydd  yn  ei  amddi- 
ffyniad  drosti,  a thynu  gwersi  pwrpasol  i’r  amgylchiad  gyda 
golwg  ar  y dyfodol.  Yn  y prydnawn  cynaliwyd  cyfarfod  i 
ganu  ac  adrodd  gan  y plant,  ac  yn  yr  hwyr  cafwyd  anerch- 


286  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

iadau  gan  aelodau  hynaf  yr  eglwys,  'a  hanes  ei  gweithred- 
Jiiadau  o’r  dechreuad  hyd  y pryd  hwn. 

Y Gweinidogion  fu  yn  Gofalu  am  yr  Bglwys. — Y cyntaf 
oedd  y Parch.  Edward  J.  Hughes;  daeth  ef  yma  o Wilkes- 
b.arre  yn  1871,  a bu  yma  am  dair  blynedd  gyda  llawer  o 
lwyddiant  ar  ei  lafur.  Wedi  iddo  ef  ymadael  bu  yr  eglwys 
yn  y drafferth  y cyfeiriwyd  ato  yn  flaenorol  oblegid  y 
ddyled  oedd  ar  y eapel,  ac  oni  buasai  i ragluniaeth  y nef- 
oedd  gyfryngu  trwy  rai  o ffyddloniaid  yr  eglwys,  buasai. 
wedi  cael  ei  werthu  i ddwylaw  estroniaid.  O herwydd  hyn 
ac  am*gylchiada.u  eraill  bu  yr  eglwys  yn  dibynu  ar  weinid- 
ogaeth  achlysurol  hyd  1886,  pan  y daeth  y Parch.  John 
Isaac  Hughes  yno,  a thra  yn  aros  yno  yr  ordeiniwyd  ef,  eto 
nid  arosodd  yno  ond  ychydig  gyda  blwyddyn  wedi  hyny. 
Yn  1890  daeth  y Parch.  Abraham  E'dmunds,  a bu  yntau  yno 
tua  dwy  flynedd.  Yn  y cyfwng  hwn  cafodd  yr  eglwys  ei 
phrofl  unwaith  eto.,  megys  trwy  dan,  ond  daeth  trwy  y 
prawf  heb  ei  llosgi.  Yn  bresenol  mae  yr  eglwys  dan  ofal 
bugeiliol  y Parch.  John  J.  Williams,  gwr  ieuanc  ddaeth  yma 
o’r  Dosbarth  Deheuol,  ac  mae  wedi  profl  ei  hun  yn  weinid- 
og  ffyd.dlawn  a llafurus. 

Y blaenoriaid  sydd  yn  gofalu  am  yr  achos  yn  dufewnol, 
wedi  marwolaeth  Thos.  Jones,  ydyw  y brodyr  Hugh  B. 
(Rowlands  a Dayid  W.  Dawies. 

Yr  ymddiriedolwyr  sydd  yn  gofalu  am  ed  m-eddianau  yd- 
ynt  Mri.  DaYÌd  Parry,  William  D.  Parry,  Hugh  E.owlauds, 
,John  J.  Williams  a Daniel  B.  Jam.es. 

XI.  — Providence. 

Ymfudwyr  o Loegr  Newydd  oedd  preswylwyr  cyntaf  y 
fiangre  hon.  Yr  oedd  y rhai  a sefydlodd  yn  y Wyoming 
Valley  wedi  dyfod  o Connectieut  gan  mwyaf,  a dáchon  mai 
oddiyno  y daethant  yma  hefyd.  Ond  mae  enw  y Ue  yn  ein 
harwain  i’r  casgliad  mai  o Rhode  Island  y daeth  rliai  o hon- 
ynt  yma,  ac  mai  oddiwrth  brif  ddin'as  y Dalaeth  hono  y 
galwyd  y lle  hwn  yn  Providence.  Yr  oedd  Providence  yn 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOI>.  287 

gryn  bentref  pan  nad  o>edd  Seranton  yn  ddim  ond  coedwig 
mewn  cydmariaeth.  Daeth  y sefydlwyr  cyntaf  a ffasiwn  a'c 
arferion  y fro  y daethant  allan  o-  honi  yma  gyda  hwynt,  ac 
maent  yn  adeiladu  allor  i’r  Arglwydd,  ac  yma  yr  adeilad- 
wyd  addoldy  gyntaf  yn.  nghyffiniau  Scranton.  Yr  oedd  yma 
YsgO'l  Sabbothol  yn  1845,  a ehorfforwyd  yr  eglwys  Bresby- 
teraidd  yn  agos  yr  un  amser,  ac  adeiiadwyd  y ‘-Ty  cyfarfod” 
yn  1845.  Y wir  eglwys  ydyw  Duw  yn  Nghrist  yn  gwneyd  ei 
drigfa  gyda  dyn  ar  y ddaear;  ac  am  hyny  mae  hanes  pob 
eglwys  lle  mae  gwir  saint  yn  benod  ar  hanes  Duw  yn 
Nghrist  yn  eylymu  calonau  dynion  wrth  eu  gilydd  mewn 
undeb  ysbryd  yn  nghwlwm>  tangnefedd. 

Sefydlwyd  achos  gan  y Methodistiaid  yma  yn  mis  Hydref, 
1871.  Amaethwyr  oedd  y sefydlwyr  cyntaf,  ac  nid  oeddynt 
yn  dyfalu  dim  am  fwngloddiau  glo  yn  y lle.  Erbyn  hyn 
mae  nodwedd  cymdeithas  wedi  newid,  ac  mae  mwnwyr 
Cymreig,  cystal  a chenedloedd  eraill,  wedi  symud  yno  i 
fyw,  ar  agoriad  y gwahanol  weithfeydd;  ac  yn  eu  plith  mae 
llawer  o Fethodistiaid  o ran  cred  ac  ym.lyniad.  Yr  oedd  y 
Cyfarfod  Dosbarth  yn  cadw  ei  lygad  ar  y lle  fel  ardal  y 
gallesid  cael  achos  yno,  ac  felly  anfonwyd  y Parch.  M.  A. 
Ellis  a Mr.  John  M.  Jones,  bla-enor  o Bellevue,  i’w  chorffori 
yr  adeg  a.  nodwyd.  Enwau  y rhai  oedd  yn  bresenol  amser 
y corfforiad  oeddynt  Thomas  Lloyd,  Richard  Roberts  a 
Mrs.  RO’berts,  William  A.  Price  a Mrs.  Price  ei  wraig,  Wat- 
kin  Price,  Mrs.  Margaret  L.  Morgans,  Mrs.  Ann  Hughes, 
Mrs.  Elizabef.!i  Wilijams,  Daniel  Thomus  a Mrs.  Thomas, 
William  W.  Williams  a Mrs.  Williams,  Mrs.  Elizabeth  Grif- 
fiths,  David  Goronwy,  ]virs.  Mary  Davies.  Mrs.  Ellen 
Jones,  merch  Walter  Phillips,  William  Humphrey.  Dewis- 
wyd  Thomas  Lloyd1  a Richard  Roberts  yn  ddiaconiaid  yr 
eglẁys  ar  y pryd.  Nid  oes  unrhyw  gofnodion  ar  gael  pa 
bryd  y derbyniwyd  yr  eglwys  a’i  swyddogion  i undeb  a’r 
Dosbarth,  ond  mae  yn  sicr  genym  fod  hyny  wedi  ei  wneyd 
oblegid  yn  y flwyddyn  1872  mae  y brawd  Richard  Roberts 
yn  anfoni  ei  ymddiswyddiad  yno,  yr  hyn  nl  wnaethai  pe  na 


288 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


buasai  yn  aeiod  o hono.  Yn  yr  un  flwyddyn  dangosid  fod 
teimlad  da  yn  ffynu  yn  yr  eglwys,  er  nad  o-edd  yno  lawer  o 
gynydd. 

Yn  Bellevue,  Rhagfyr,  1872,  mae  y Cyfariod  Dosbarth  yn 
penodi  tri  yn  bwyllgor  i gydweithredu  a’r  eglwys  i adeil- 
adu  capel,  os  barnent  hyny  yn  ddoeth,  sef  Dr.  Roberts, 
a John  M.  Jones,  Bellevue,  a James  R.  James,  Hyde  Park. 
Gyda  chymorth  ac  arolygiaeth  y pwyllgor  hwn  aeth  yr  eg- 
lwys  yn  mlaen  i adeiladu.  Yr  oedd  y lot  yn  werth  $250,  ac 
yr  oedd  traul  yr  adeilad-  yn  $2,935.  Yr  ymddiriedolwyr  cyn- 
taf  oeddynt,  Mri.  Thomas  Lloyd,  W.  A.  Price  a William 
Humphreys.  Am-  fod  yr  eglwys  a’r  gynulleidfa  yn  wan,  bu 
yn  ymdrech  galed  am  flynyddoedd  i dalu  dyled  y capel. 
Cafwyd  $500-  yn  rhodd  gan  ymddiriedolwyr  hen  gapel 
Scranton,  o dan  arolygiaeth  y Cyfarfod  Dosharth.  Bellach, 
trwy  lawer  o ymd-rech  a ffyddlondeb,  mae  y cwbl  wedi  ei 
ddileu  erJs  rhai  blynyddoedd.  Cafodd  yr  eglwys  charter  ag 
sydd  yn  diogelu  yr  eiddo  i’r  Methodistiaid  Calfinaidd,  ac 
mae  pob  peth  yn  allanol  mewn  gwedd  drefnus  yno. 

O ran  gweinidogaeth,  mae  yr  eglwys  hon,  fel  llawer  er- 
aill,  wedi  bod  yn  dibynu  ar  weinidogaeth  deithiol,  yn  en- 
wedig  yn  y blynyddoedd  cyn-taf.  Pan  oedd  y Parch.  M.  A. 
Eìllis  yn  Hyde  Park,  yr  oedd  ef  yn  mymed  yno  yn  fynych 
brydnawn  Sabbo-th  i bregethu.  Y Parchn.  William  E.  Mor- 
gans,  William  Matthews,  John  Irlwyn  Hughes,  R.  H.  Evans, 
B.  D.  Davies,  John  M.  EVans,  W.  H.  Williams  ac  eraill,  fu 
yn  myned  yno  yn  fynych  hyd  yn  1877,  pan  y gwnaeth  yr 
eglwys  gytundeb  a’r  Parch.  Joseph  E.  Davies  i ddyfod  yno 
ddau  Sabboth  o-  bob  mis;  ac  yr  oedd  yr  eglwys  ar  y pryd  yn 
cael  cymorth  o’r  Gymdeithas  Genadol.  Wedi  hyn  symud- 
odd  y Parch.  Joseph  Rees  i’r  Ue  i fyw,  a bu  yno-  am  rai  blyn- 
yddoe.dd,  eto  nid  fel  bugaill.  Tua’r  flwydayn  1889,  neu  ’90, 
-symudodd  i Miners  Mills,  Ue  y bu  farw.  Bu  yr  eglwys  am 
dymor  drachefn  yn  dibynu  ar.  supply  hyd  1894,  pan  y daeth 
William  Jones  Edwards  yno,  ac  arosodd  ychydig.  fwy  na 
blwyddyn.  Yn  bresenol  mae  yr  eglwys  dan  ofal  a bugeil- 
iaeth  y Parch.  D.  Celyddon  Phillips. 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  289 

Cyfarfyddodd  yr  eglwys  hon  ag  ystormydd,  oblegid  ang- 
hydfodau  lawer,  ond  byderwn  fod  y cyfnod  hwn  ýn  ei  hanes 
wedi  myned  heibdo,  ac  yr  amcanant  a.t  fod  yn  fwy  o ddyn- 
ion. 

Dywed  yr  hanesydd  oddiyno  fel  y canlyn:  “Bum  yn  ddia- 
con  yno  am  ddwy  flynedd  ar  bymtheg.  Cefais  lawer  iawn  o 
gyfeillachau  dedwydd  yn  mhlith  y brodyr,  ond  mae  llawer 
o honynt  bellach  wedi  myned  oddiwrth  eu  gwaith  at  eu 
gwobr.” 

Bellach,  er’s  rhai  blynyddoedd,  mae  Providence  wedi  dyf- 
od  yn  rhan  o’r  ddinas,  ac  yn  cael  ei  galw  “North  End.” 
Hwyrach  nad  ydyw  hyny  yn  un  fantais  i’r  eglwys  hon  gyn- 
yddu,  ond  hyderwn  fod  amser  gwell  yn  ei  hanes  yn  y dyf- 
odol. 

XII. — Jermyn. 


Mae  y lle  hwn  ar  waelod  dyffryn  y Lackawanna,  oddeutu 
pum’  milldir  i’r  de  o Carbondale.  Y cynyg  cyntaf  at  sefyd- 
lu  aoho<s  Methodistaidd  yn  y lle  hwn  oedd  yn  1861.  Y pryd 
hwnw  yr  oedd  yn  cael  ei  adwaen  wrth  yr  enw  Rushdale. 
Yr  oedd  Mr.  Joshua  Williams  wedi  dyfod  yn  ol  i’r  parthau 
hyn  o’r  Gorllewin,  ac  agorodd  waith  glo  yn  y lle  hwn,  ac 
ymgasglodd  lluaws  o Gymry  a Methodistiaid  i’r  lle.  An- 
fonwyd  cais  oddiyno'  i’r  Cyfarfod  Dosbarth  am  gymorth  i 
seíydlu  eglwys,  yn  mis  Medi  y flwyddyn  uchod,  a phenod- 
odd  y Cyfarfod  y Parchn.  John  Moses,  Olyphant,  a John 
Davies,  Blahely,  i fyned  yno  i gyflawni  y gorchwyl 
hwn.  Yn  y C'yfarfod  dylynol,  yr  hwn  a gynaliwyd  yn 
Pittston,  Ionawr,  1862,  mae  y pwyllgor  yn  gwneyd  adrodd- 
iad  eu  bod  wedi  sefydlu  eglwys  yn  Rushdale,  a bod  y brawd 
Jonah  Morgan  wedi  ei  ddewis  yn  flaenor  yao,  a derbyniwyd 
ef  hefyd  i undeb  a'r  Dosbarth  yr  un  pryd.  Am  ryw  reswm, 
mae  Mr.  Williams  yn  gwerthu  ei  anturiaeth  i John  Jermyn, 
enw  sydd  yn  dra  adnabyddus  beliach  er’s  blynyddoedd  yn 
Scranton  a’i  hamgylchoedd,  fel  dyn  cyfoethog.  Ar  yr  an- 
turiaeth  a gyohwynwyd  gan  Mr.  Williams  y gwnaeth  ei  ar- 


290  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

ian  i ddeohreu,  ac  i gadw  ei  enw  mewn  coäadwriaeth  y 
newidiwyd  enw  y lle  yn  Jermyn,  er  na  wyddom'  am  ddim 
arall  sydd  yn  teilyngu  cadw  ei  enw  mewn  cof  ond  ei  arian. 
Modd  bynag  am  hyny,  hu  y cyfnewidiad  hwn  yn  achos  i’r 
Cymry  chwalu  a symud  o’r  lle,  a darfu  yr  eglwys  oedd  wedi 
ei  sefydlu  yno  ar  y pryd.  Ni  wnaed  un  cynyg  drachefn  at 
hyn  hyd  1872,  ac  erbyn  hyn  mae  y lle  wedi  newid  ei  enw  o 
fod  yn  Rushdaie  i fod  yn  Gibsonburg. 

Mae  y Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Providence,  Me- 
hefin,  1872,  yn  penodi  y Parch.  B.  D.  Bavies,  Hyde  Park,  a 
Mr.  Thomas  L.  Jones,  Carbondale,  i fyned  i Gibsonburg  i 
gorff-ori  eglwys.  Mae  y cenadau  yn  gwneyd  eu  hadroddiad 
yn  y Cyfarfod  dylynol,  yr  hwn  oedd  yn  Hyde  Park,  eu  bod 
wedi  sefydlu  eglwys  yn  y lle  uchod,  a bod  y brodyr  James 
Griffiths  a Jeremiah  Williams  wedi  eu  dewis  yn  ddiaconiaid 
yno.  Heblaw  eraill,  yr  oedd  Dhvid  Nicholas,  Thos.  Hop- 
kins  a W.  F.  Davies  yno  y pryd  hwnw,  yn  nghyd  a chynull- 
eidfa  weddol  dda,  yn  argoeli  y buasai  achos  yn  tydu  yn  y 
lle.  Ond  miae  yr  un  Cyfarfod  yn  penodi  y Parch.  E.  J. 
Hughes  a Mr.  Thos.  Jenkins,  Olyphant,  i fyned  yno  i ym- 
drin  ag.  achos  brawd  oedd  yn  ymgeisydd  am  aelodaeth,  a 
hiefyd  i ymholi  a-  fyddai  yn  ddoeth  d-ewis  blaenor  arall  yn-o; 
a hefyd  i wneyd  ymchwiliad  am  ragolygon  y dyfodol,  ac  am 
y priodo-ldeb  i fyned  i’r  draul  o-  adeil-adu  capel  yn-o  ar  hyn 

0 bryd.  I’r  C'yfarfod  Dosbarth  dylynol,  yr  hwn  a gynelid 
yn  Bellevue,  mae  yr  eglwys-  hon  yn  anfon  cais  am  gymo-rth 

1 ddewis  b-laenor  yn  ychwanegol,  c-nd  gwrthodwyd  y cais, 
am  fod  y Cyfarfod  yn  barnu  nad  oedd  arnynt  angen  rhag- 
or  yn  bresenol.  He-fyd,  rh-oddwyd  anoga-eth  i’r  brodyr  i 
gasglu  gartref  tuag  at  adeiladu  y ca.pel,  ac  i wneuthur  ym- 
chwiliad  am  dir  mewn  ma-n  cyfleus,  a dyfod  ag  adroddiad 
o’u  gweithrediadau  i’r  Cyfarfo-d  n-esaf.  Yn  Mawrth,  1873. 
mae  y Cyfarfod  D-osbarth  yn  cadarnhau  gwaith  yr  eglwys 
yn  dewi-s  rhagor  o flaenoriaid,  ac  yn  derbyn  y brawd  Da- 
vidi  Nicholas  i undeb  a’r  Dosb-arth,  ac  yn  Nghyfarfod  Mehe- 
fin  yn  caniatau-  rhy-ddid  iddynt  i adeiladu  capel,  a rhyddid 


H^NES  EGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  091 

i gasglu  ato,  o Dan  i Beerseba,  a bod  eu  cais  am  ordeinio  y 
farcb.  W.  E.  Morgians  'yn  cael  ei  gyflwyno  i’r  Gymanfa 
nesaf. 

Adeiladwyd,  yno  gapel  da,  o ran  maint  yn  25x50,  gyda 
tho  llechi  arno,  ac  wedi  ei  orp'hen  oddifewn  yn  ddestlus  a 
hardd,  ac  yn  ddigon  helaeth  i-gynwys  250  o wrandawyr;  ac 
yn  y blynyddoedd  cyntaf  yr  oedd  yn  llawn  o bobl.  Yr  oedd 
y draul  o’i  adeiladu  tua.  $2,600.  Agorodd  Mr.  Williams  y 
gwaiih  glo  ar  yr  ochr  ddwyreiniol  i’r  afon,  ac  yr  oedd  y lle 
i gyd  yn  anialwch  y pryd  hwnw;  ond  fel  y dechreuodd  y lle 
wisgo  gwedd  mwy  gwareiddieidig,  yr  oedd  yn  eglur  mai  ar 
yr  ochr  orllewinoil  i’r  afon  y buasai  y dref  yn  debyg  o fod. 
Pan  aeth  y Methodistiaid  i feddw-1  am  adeiladu  capel,  yr 
oedd  rhai  yn  awyddus  am  ei  gael  lle  yr  oedd  rhagolygon 
am  i’r  dref  fod;  ond  yr  oedd  yn  rhaid  prynu  lot  yno.  Ar  y 
Jlaw  arall,  yr  o-edd  y Glenwood  Coal  Co.  yn  cynyg  lot  ar  yr 
oehr  ddwyreiniol  i’r  afon  iddynt  am  ddim.  Ac  mae  yn  sicr 
fod  y gwahaniaeth  rhwng  derbyn  lle  i adeiladu  yn  rhodd,  a 
thalu  am  dano,  yn  bwysig  yn  ngolwg  ychydig  weithwyr,  ac 
felly  derbyniwyd  cynyg  y Cwm,ni.  Er  hyny  mae  yn  sicr  eu 
bod  wed'i  gwneyd  cam’gymeriad  wrth  adeiladu  y capel  o’r 
neilldu,  allan  o gyraedd  y bobl,  ac  ni  bu  fawr  o lewyrch  ar 
yr  achos  hwn  ar  ol  y blynyddoedd  cyntaf.  Enw  presenol  y 
lle  y s,aif  y capel  arno  ydyw  Mayfield  Township-;  tra  mae 
Jermyn,  wrth  yr  hwn  yr  ydym  yn  adnabod  y lle  yn  gyff- 
redin,  yr  ochr  arall  i’r  afon.  Ymddiried'olwyr  cyntaf  y cap- 
el  hwn  oedd  W.  E.  Morgans,  John  C.  Evans,  David  Nichol- 
as,  John  Davies  a Jeremiah  D.  Williams,  a’r  rhai  presenoJ 
ydyw  Thos.  M.  Griflìthis,  Thos.  Hopkins,  John  Evans. 

Dichon  mai  un  anfantais  i lwyddiant  yr  achos  hwn  fu 
diffyg  gofal  gweinidogaethol.  Nid  ydym  yn  gwybod  fod 
pregethwr  na.  gweinidog  wedi  bod  yn  byw  yno  ond  hyny  fu 
y Parch.  W.  E.  Morgans  yno.  Heblaw  hyny,  yr  ydym  yn 
ca.el  fod  y Cyfarfod  Dosbarth  wedi  cymell  y Parch.  M.  A. 
Ellis  i ofalu  am  y lle  yn  1874,  a dyna  y cwbl.  Bu  yno  law- 
er  o anghydfodion,  fel  mae  cofnodau  y Cyfarfod  Dosbarth 


292 


HANES  CTMANFA  DWYEEINBAHTl  I PA. 


yn  dangos,  a p-li-wyllgorau  ar  ol  pwyllgorau  yn  cael  eu  han- 
fon  yno  ar  achlysuron  annymunol,  ac  mae  yn  sicr  fod  hyny 
wedi  bod  yn  atalfa  ar  lwyddiant  yr  achos.  Mae  yn  hosihl 
fod  y brodyr  oedd  yno  yn  arwain  wedi  bod  yn  fwy  diymad- 
ferth  i ddal  yr  achos  i fyny,  a sicrhau  gweinidogaeth  íwy 
cyson,  nag  y buasai  raid  iddynt  fod.  Rhwng  pob  peth,  dif- 
lanodd  yr  achcs,  ac  mae  y capel  wedi  ei  gau  er’s  pedair 
blynedd  bellach.  I gwblhau  hyn  o hanes,  dodwn  ger  bron  y 
darllenydd  weithrediadau  y Cyfarfod  Dosbarth  gyda  golwg 
ar  derfyniad  yr  aehos  yn  Jermyn: 

Yn  Sugar  Notch,  1887,  mae  y cenadwr  fu  yn  Jermyn  yn 
gwneyd  adroddiad  ei  fod  wedi  llwyddo  i gael  gan  y brawd 
Thos.  Hopkins  i addaw  gofalu  am  yr  aohos  yn  y lle.  Yn 
Hyde  Park,  1890,  “Penderfynwyd  yn  ngwyneb  cyflwr  isel  a 
darfodedig  yr  achos  yn  Jermyn,  fod  y Parchn.  W.  R.  Mat- 
thews  ac  Abram  Edmuhds,  Olyphant,  a D.  Williams,  Car- 
bondale,  i gydweithredu  a’r  ymddiriedolwyr  er  diogelu  yr 
eiddo,  a’i  agdw  heb  ei  anmhaj’u.”  Yn  Sugar  Notch,  1891,  yn 
ngwyneb  adroddiad  Mr.  Matthews,  “Penderfynwyd  (a)  Ein 
bod  yn  yohwanegu  Abram  Eìdmunds  a John  S.  Davies  at  y 
pwyllgor  ar  achos  y capel  ac  eiddo  yr  eglwys  yn  Jermyn. 
(b)  Fod  yr  ymddiriedolwyr  i weithredu  yn  unol  a chyfar- 
wyddyd  pwyllgor  dewisedig  y Cyfarfod  Dosbarth.  Yn  Car- 
bondale,  1892,  “bu  sylw  drachefn  ar  y eapel  ac  eiddo  eg- 
lwys  ddiflanedig  Jermyn,  a phenderfynwyd  fod  y pwyllgor 
yn  cael  ei  anog  i werthu  y capel  i’r  Presbyteriaid,  os  gellir, 
neu  ynte  i ryw  enwad  arall,  neu  barti  arall  a’i  pryno.”  Yn 
yr  adeg  hon  collwydj  cyfleusdra  i werthu  y capel  i fas- 
nachwr,  er  ei  droi  yn  ystordy,  trwy  i’r  Presbyteriaid  o Car- 
bondale  ddyfod  yno  i gychwyn  ysgol,  ond  methiant  aeth  yr 
ysgol  ganddynt  hwy,  ac  ni  wnaent  un  osgo'  i brynu  y capel 
ychwaith. 

Yn  1893  mae  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  “Penderfynu  foi 
eglwys  Carbondale  i ymgymeryd  ag  ail  gychwyn  moddion 
crefyddol  yn  Jermyn,  ac  i anfon  eu  pregethwr  yno  bob  Sab- 
both  ag  y pregethai  yn  CarbondaJe.”  Ond  aeth  y mesur 


HANES  EGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  293 


hwn  yn  fethiant  hefyd,  ae  nid  oedd  dim  bellaeh  i’w  wneyd 
ond  anog  yr  ymddiriedolwyr  i ofalu  am  yr  eitìdo,  yr  hyn 
maent  wedi  ei  wneyd  yn  ffyddlO'n  hyd  yn  bresenol. 

XIII.— Geand  Tunnel. 

Dechrenwyd  achos  gan  y Methodistiaid  yn  y lle  bychan 
hwn  yn  y fìwyddyn  1871.  Yr  oedd  Mr.  David  Morgan,  sydd 
yn  byw  yn  bresenol  yn  Soranton,  yn  un  o’r  Cymry  cyntaf  i 
sefydlu  yno.  Dylynwyd  ef  yno  gan  Mri.  Isaac  Rees,  E. 
Evans,  Thomas  Jones,  William  Jones,  Thos.  Davies,  David 
Thomas,  Isaac  Thomas,  David  Morris,  Lewis  Griffiths,  Da- 
,(vid  Griffiths,  John  Griffiths,  Dan  Evans,  John  Morgan  a 
Jenkin  Lewis,  a’u  teuluoedd.  Symudodd  y rhai  hyn  yno  o 
Scranton  a’r  am.gylchoedd.  Daeth  John  Evans  yno  o 
Wanamie  (yr  oedd  ef  wedi  dechreu  pregethu  yn  Danville), 
a John  R.  Matthews  o C'arbondale.  Dschreuwyd  cadw  ysgol 
yn  nhy  Mr.  Dnvid  Morgan,  ac  yr  oedd  ynddi  o 25  i 30  o 
blant,  a bu  argoel  am  achos  blodeuog  yno  unwaith,  ond  fel 
llawer  o leoedd  eraill  yn  y gweithfeydd  glo,  mae  y cwbl  yn 
diflanu  megys  ar  unwaith.  I’r  Gyfarfod  Dosbarth  gynal- 
iwyd  yn  Providence,  Meh-efin,  1872,  mae  y cyfeillion  yn 
Grand  Tunnel  yn  anfon  cais  am-  genadon  i ddyfcd  yno  i 
sefydlu  eglwys,  a phenodwyd  y Parch.  E.  J.  Hughes  a Mr. 
Richard  Roderick  i fyned  yno.  Yn  Nghyfarfod  Hyde  Park, 
Medi,  maa  y oenadon  yn  gwneyd  adroddiad  eu  bod  wedi 
cyflawni  y gorchwyl  a ymddiriedwyd  iddynt  O'  sefydlu  eg- 
iwys  yn  y Ue  uchod,  a bod  y brawd  John  R.  Matthews  wedi 
ei  ddewis  i flaenori.  Ystyrid  fod  Mr.  Matthews  yn  aelod  o'r 
Cyfarfod  Dosbarth  o’r  blaen,  a derbyniwyd  yr  eglwys  i un- 
deb  a’r  Dosbarth.  Yn  yr  un  Cyfarfod  mae  y brodyr  yn 
gwneyd  cais  am  gael  dyfod  trwy  y Dosbarth  i gasglu  at  ad- 
eil-adu  capel  yn  Grand  Tunnel,  a chaniatawyd  y cais  ar  yr 
amioci  iddynt  gasglu  $500  yn  eu  plith  eu  hunain.  Hefyd, 
peniodwyd  y Parch.  Thos.  J.  Phillips  a Jonah  Lewis  o Ply- 
mouth  yn  bwyllgor  i gynorthwyo  y brodyr  i gael  tir  i ad- 
eiladu  arno';  a hefyd  i ymgyngori  a hwynt  gyda  golwg  ar 


294 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


faint  a thraul  yr  adeilad.  Ond,  fel  yr  hysbyswyd  i ni,  ych- 
ydigi  o gymorth  estynodd  y pwyllgor  hwn  i’r  biodyr.  Yn 
Nghyfarfod  Rhagfyr,  1872,  mae  y Cyfa/rfod  Dosharth,  ar 
ran  yr  eglwys,  yn  gwneyd  cais  at  yr  eglwysi  ar  iddynt  an- 
fon  pregethwr  neu  weinidog  ain  Sabboth  neu  ddau  yn  ys- 
tod  y tri  mis  i Grand  Tunnel,  neu  ynte  i estyn  iddynt  gym- 
orth  mewn  modd  arianol.  Tua’r  adeg  hon  y symudodd.  y 
brawd  John  Evans  0'  Wanamie  yno,  a chan  ei  fod  yn  breg- 
tethwr,  bu  ei  ddyfodiad  yn  llawer  o help  i’r  achos  yn  y lle. 
Ar  y pryd  yr  oedd  poh  peth  yn  ymddangos  yn  addawol.  Yn 
1873  dewiswyd  Mri.  Jenkin  Lewis  a John  B.  Davies  yn 
swyddogion  yno. 

Ond  pan  oedd  y brodyr  wedi  gwneyd  addewidion  helaeth 
at  gael  capel,  a’r  cytundeb  a’r  adeiladydd  wedi  ei  wneyd, 
a’r  gwaith  yn  myned  yn  ei  flaen,  safodd  y gwaith,  a thaf- 
lwyd  pob  peth  i ddyryswch;  ac  yn  raddol  ymadawodd  y 
Cymry  oY  lle  ond  Mr.  Lewis  a Mr.  Morgan  Thomas,  yr  hwn 
sydd  yn  awr  yn  byw  yn  Plymo-uth,  ac  ychydig  wragedd  a 
phlant.  Gorphenwyd  y capel  yn  ol  y cytundeb,  ac  yr  oedd 
y draul  o’i  ad-eiladu  yn  agos  i $1,40(1;  ond  erbyn  ei  fod  yn 
barod  yr  oedd  yr  amcan  o’i  adeiladu  yn  ofer,  gan  fod  y bobl 
wedi  ymadael.  Erbyn  hyn  yr  oedd  Mr.  Lewis  wedi  ei  adael 
el  hunan  i ofalu  am  yr  achos,  gan  fod  Mr.  Matthews  yn 
myned  i Nanticoke  i addoli;  a bu  yn  ffyddlon  ac  ymdrech- 
gar  i gynal  Ysgol  Sahbothoi,  a ehasglai  plant  y fro  yno  i’r 
ysgO'l,  yn  cynwys  Gwyddelod  ac  Ellmyniaid,  yn  gystal  a 
Chymry,  a bu  yn  dra.  bendithiol  i’r  ardal.  Rhifai  y plant 
yn  fynych  O'  70  i fyny. 

Yn  yr  adeg  hon  daeth  yr  achos  i sylw  y.Cyfarfod  Dos- 
barth,  ac  yn  Willcesbarre,  Rhagfyr,  1875,  penodwyd  pwyll- 
gor  er  cario  allan  yr  hyn  oedd  yn  angenrheidipl  mewn  cys- 
ylltiad  a’r  capel.  Yn  Nghyfarfod  Mawrth,  1876,  galwyd  am 
adroddiad  y pwyllgor,  ond  nid  oedd  dim  wedi  cael  ei  wneyd, 
a phenodwyd  iddo  barhau.  Yr  un  modd,  yn  Nghyfarfod 
Meai;  ac  archwyd  i’r  Parch.  Thos.  J.  Phillips  alw  y pwyll- 
gor  yn  nghyd  yn  ddioed,  eto-  ni  wnaeth  y pwyllgor  ddim  o’r 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


295 


gwaith  benodwyd  iddo.  Mae  Cyfarfod  Rhagíyr,  1876,  yn 
penodi  pwyllgor  o dri  i dyni^  cynllun  i dalu;  y ddyled  aros- 
ol  ar  gapel  Grand  Tunnel,  ac  i ddwyn  y cynllun  i weithred- 
iad,  m.ewn  undeb  a’r  eglwys,  sef  y Parchn.  E.  J.  Hughes, 
Thos.  J.  Phillips  a Mr.  Isaac  Rees.  Mae  y Cyfarfod  dylyn- 
ol  yn  penodi  Mr.  W.  T.  Smith  at  y pwyllgor,  yn  absenoldeb 
y Parch.  Mr.  Hughes.  Pa  faint  a wnaeth  y pwyllgor  i gyr- 
aedd  yr  amcan  nis  gwyddomi,  ond  trwy  ymdrechion  y 
pwyllgor  a’r  eglwys  fechan,  fe  dynwyd  dyled  y capel  i lawr 
$500,  neu  beth  yn  rhagor.  Yr  oedd  y gweddill  yn  ddyledus 
i wahanol  fasnachwyr  am  nwyddau  adeiladu,  ac  yr  oeddynt 
yn  gwaeddi  am  eu  harian.  Yn  y cyfamser,  mae  boneddwr 
'o’r  enw  Daniel  Spray  o Plymouth,  yn  talu  y ddyled,  ac  yn 
rhyddhau  y capel  oddiwrth  y gofynwyr  hyny;  a chan  ei  fod 
yn  gydnabyddus,  ac  yn  meddu  ymddiried  yn  Mr.  Lewis,  yr 
oedd  yn  hyderus  y eawsai  ei  arian  yn  ol.  Yr  oedd  y weith- 
red  hon  yn  un  o garedigrwydd  mawr  â’r  achos  ar  ran  Mr. 
Spray. 

Wedi  bod  yno  chwe’  blynedd,  barnodd  Mr.  Lewis  fod  >n 
rhaid  iddo  yntau  ymadael,  a rhwng  difrawder  y pwyllgor  a 
gwendid  yr  ychydig  gyfeillion  yn  y lie,  nid  oedd  y ddyled 
yn  ddim  llai,  ac  nid  oedd  bellach  ddim  i’w  wneyd  ond  gad- 
ael  y capel  fel  yr  oedd  i Mr.  Spray,  oblegid  gwelai  nad  oedd 
dim  i’w  ddysgwyl  wedi  i Mr.  Lewis  ymadael.  Yr  un  pryd, 
cynygiodd  ei  hawl  ynddo  i Mr.  Lewis  am  $300,  er  hyny  ni 
wnaed  dim  i sicrhau  meddiant  o honoi,  a’i  wérthu  er  man- 
tais  i’r  enwad. 

Yn  y cyfwng  hwn  mae  Cyfarfod  Rhagfyr,  1877,  yn  penodi 
pwyllgor  arall  i gymeryd  sylw  o aehos  Grand  Tunnel,  ac 
mae  Cyfarfod  Mawrth,  1879,  yn  penodi  i’r  pwyllgor  barhau; 
ac  yn  Mehefin,  1879,  derbyniwyd  a chymeradwywyd  adrodd- 
iad  y pwyllgor,  a phenderfynwyd  nad  oedd  llyfrau  yr  ysgol 
i’w  dosbarthu  i neb  hyd  y Cyfarfod  dylynol,  yr  hyn  sydd  yn 
awgrymu  fod  achos  Grand  Tunnel  wedi  ei  restru  yn  mhlith 
y pethau  a fu. 


296 


HANES  CYMANFA  DWYBEINBARTH  PA. 


XIV  — Bangor,  Northampton  Co. 

Bechreuodd  Cymry  ymsefydlu  yn  y lle  hwn  tua’r  flwydd- 
yn  1866.  Yr  oedd  ychydig  Gymry  wedi  sefydlu  yn  Spelz- 
burgh  (East  BangO'r)  rai  blynyddoedd  cyn  hyn.  Y Cymro 
cyntaf  dda.eth  i’r  ardal  hon  O'edd  Mr.  Robert  Jones,  mab  i 
hen  bregethwr  Methodistaidd  yn  Sir  Gaernarfon,  y Parch. 
Morris  Jones.  Adnabyddid  ef  gan  ei  gydwiadwywr  wrth  yr 
enw  “Yr  Hen  Broffwyid.”  Efe  a agorodd  y chwarel  a elwir 
“C’hwarel  Bangor.”  Nid  oedd  y lle  y pryd  hwnw  ond  pen- 
tref  dinod,  gydag  ychydig  o dai,  a gelwid  ef  TittsYille  a 
New  Yillage.  Prynodd  Mr.  Jones  lawer  o dir  yma,  a bed- 
yddiodd  y lle  yn  Bangor,  ar  ol  Bangor,  Cymru.  Yr  oedd 
Mr.  Jones  y Cymro  mwyaf  anturiaethus  fu  yn  y lle  o hyny 
hyd  yn  awr,  ac  mae  Bangor  yn  ddyiedus  iddo  ef  am  ei 
gyehwyniad  a’i  gynydd  yn  fwy  na  neb  arall. 

Mor  agos  ag  y gellir  cael  allan,  yn  y flwyddyn  1867  y 
dechreuodd  Cymry  gynal  Ysgol  Sabbothol  yn  y lle  hwn, 
miewn  ystafell  fechan  uwchben  store  William  Speer,  ond 
arn  mai  ychydig  oedd  ffyddloniaid  yr  achos  da,  bu  yn  wan 
la  nychlyd  am  hir  amser;  weithiau  yn  cael  ei  chynal,  ac 
weithiau  ddim.  Bu  hefyd  yn  ca.el  ei  chynal  am  beth  amser 
yn  Spelzburgh  (East  Bangor),  ac  ymddengys  ei  bod  ych- 
ydig  yn  fwy  llwyddianus  yno  nag  yn  Bangor.  Y pregeth- 
wr  cyntaf  fu  yn'  pregethu  Cymiraeg  yma  oedd  Thomas  Wil- 
iliams  (Cilfoden),  yn  y flwyddyn  1859.  Ar  ol  hyny  nid  oes 
hanes  fod  neb  wedi  bod  yma  hyd  1866-7.  Y pryd  hyny  ym- 
welwyd  a’r  ardal  gan  Dr.  Roberts,  a dylynwyd  ef  gan  Henry 
Roberts  (Coed),  Iorwerth  Callestr,  Tafalaw,  John  Williams, 
Joseph  E.  Bavies  ac  M.  A.  Ellis. 

Yn  1870  ymunodd  yr  ychydig  Gymry  oedd  yn  proffesu 
crefydd  a’r  Presbyteriaid,  ond  ni  pharhaodd  yr  undeb  hwn 
yn  hir,  oblegid  yn  1872  daeth  y Parch.  Howell  Powell,  New 
!York,  yno  i sefydlu  eglwys  undebol,  yr  hon  a barhaodd  yn 
lled  lwyddianus  hyd  1873.  Yn  y Gymanfa  a gynaliwyd  yn 
West  Bangor,  1872,  daeth  amgylchiadau  Cymry  Northamp- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  297 


ton  a manau  eraill  i sylw.  “Cwynid  yn  fawr  o achcs  eu 
sefyllfa  wasgaredig,  a’u  pellder  oddiwrth  bob  sefydiad 
Cymreig  arall,  yr  hyn  sydd  yn  gwneyd  yn  anmhosibl  lai 
na’u  bod  yn  amddifad  iawn  o weinidogaeth  yr  efengyl,  a 
phenodwyd  y Parchn.  Dr.  Roberts  ac  E.  J.  Hughes  i ymwel- 
ed  a’r  aohos  yn  Bangor.’’ 

Yn  y Gymanfa  ddylynol  yn  Hyde  Park,  1873,  gwnaeth  y 
pwyllgor  adroddiad,  a chyflwynwyd  eu  hachos  i’r  Cyfarfod 
Dosbarth  Gogieddol,  “Ac  anfonwyd  llythyr  atynt  i’w  cys- 
uro,  a’u  hanog  i ffyddlondeb  a gweithredoedd  da,”  Dyma  y 
rheswm  paham  y daeth  yr  églwys  hon  i undeb  a’r  Dosbarth 
Gogleddol,  ac  mae  y Cyfarfcd  a gynaliwyd  yn  Wilkesbarre, 
Mawrth,  1873,  yn  penodi  y Parch.  Joseph  E,  Davies  a Mr. 
David  Williams,  Plymouth,  i fyned  yno  i sefydlu  eglwys, 
ac  yn  Nghyfarfod  Mehefin  gwnaieth  y pwyligor  adroddiad 
,eu  bod  wedi  corffori  eglwys  yno  Mawrth  22,  a bod  rhif  yr 
eglwys  ar  y pryd  yn  34  o aelodau,  yn  cynwys  y rhai  canlyn- 
ol:  Thomas  Williams,  Moses  R.  Moses  a Mrs.  Moses,  Evan 
W.  Roberts  a Mrs.  Roberts,  Owen  Jones,  GriíBth  E.  Roberts 
a Mrs.  Roberts,  Robert  J.  Roberts  a Mrs.  Robetrs,  John 
Thorman  a Mrs.  Thcrman,  D.  J.  Evans,  Jabez  M.  Williams, 
W.  G.  Ellis,  Edward  Jones,  Elias  G.  Williams,  Wm.  R. 
Jones,  Thos.  Parry,  Robert  G.  Roberts,  Griff.  G.  Roberts, 
Eilizabeth  Griffiths,  John  Thomas,  Annie  Jones,  Richard 
Ellis  a Mrs.  Ellis,  Robert  R.  Davies.  Dywed  yr  hanesydd 
mai  10  yn  unig  o’r  rhai  oedd  yn  sefydlu  yr  eglwys  sydd  yn 
aros  yno  hyd  heddyw.  Mae  y gweddill  wedi  ymadael,  neu 
wedi  meirw. 

Dewiswyd  tri  yn  flaenoriaid  yr  eglwys  ar  y pryd,  Mri. 
Thos.  Williams,  Evan  R.  Moses  ac  Evan  W.  Roberts.  Efe 
yu  unig  o’r  tri  hyn  sydd  yn  aros  hyd  heddyw.  Bu  yr  eg- 
Iwys  yn  addoli  am  dymor  mewn  ysgoldy  bychan,  yr  hwn 
sydd  yn  bresenol  tu  ol  i gapel  y Lutheriaid.  Dechreuwjffi 
adeiladu  y ca.pel  yn  mis  Mehefin,  1873,  ae  yn  mis  Hydref 
yr  oedd  y basement  yn  barod;  ac  maent  yn  symud  yno  hyd 
nes  gorphen  yr  adeilad,  yr  hyn  a wnaed  yn  y flwyddyn 


298 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


ganlynol,  an  agorwyd  e£  Elbrill,  1874,  a gwasanaethwyd  ar 
yr  achlysur  gan  Dr.  W.  C.  Robeirts,  Elizabeth,  N.  J.,  M.  A. 
Ellis,  Joseph  E.  Davies,  Hyde  Park  a Howell  Powell,  New 
York.  Costiodd  yr  adeílad  $5,000.  Yn  Awst,  1874,  mae  yr 
eglwys  yn  rhoddi  galwad  i’r  Parch.  M.  A.  EllLs  i ddyfod  yno 
yn  weinidog,  a gwasanaethodd  yr  eglwys  hyd  Hydref,  1875. 
Yn  1877  mae  yr  eglwys  yn  gwneyd  cytundeb  a’r  Parch.  Jo- 
seph  E.  Davies  i ddyfod  yno  unwaith  yn  y mis,  a bu  yntau 
yn  ffyddlon  i’r  alwad  hon  hyd  ddiwedd  1879;  pan  y tarawyd 
ef  yn  glaf,  pan  ar  ganol  pregethu,  ac  er  iddo  wella  rhyw 
gymaint,  dyma  y Sabboth  diweddaf  iddo  bregethu  o gwbl. 
Bu  cysylltiad  Mr.  Davies  a’r  eglwys  oi  fendith  fawr  iddi. 
Cafwyd  ganddo  gyfres  o bregethau  gwir  dda,  ac  yr  oedd  yr 
eglwys  yn  gyffredinol  yn  meddwi  yn  fawr  o hono',  ac  yntau 
o’r  eglwys.  Rhifai  yr  eglwys  ddiwedd  tymor  Mr.  Davies 
62;  cynydd  o>  35  mewn  pum’  mlynedd.  O hyny  hyd  1887  bu 
heb  fugail,  ac  eto  yn  cael  gweinidogaeth  yn  lled  gyson.  Er 
fod  corff  yr  eglwys  yn  hynod  weithgar,  yr  oedd  jm  anfan- 
tais  fawr  iddi  fod  heb-weinidog.  Mae  yn  anmhosibl  i ddyn- 
ion  sydd  yn  gorfod  rhoddi  eu  holl  yni  a’u  hamser  gyda’r 
byd  hwn,  wneyd  cyfiawnder  gyda’r  eglwys  yn  ei  gwahanol 
gangenau,  yn  enwedig  gyda’r  plant  a’r  ieuenctyd.  Mae  yr 
hanesydd  yn  credu  fod  ôl  y eyfnod  hwn  ar  eglwys  Bangir 
eto,  a’i  bod  mewn  canlyniad  wedi  eolli  ei  gafael  ar  amryw 
o bobl  ieuainc  oedd  gyda  hwynt  pan  yn  blant.  Yn  Ionawr, 
1887,  rho’ddodd  yr  eglwys  alwad  i’r  Parch.  R.  E*.  Wiliiams, 
a bu  yntau  yma  hyd  1889,  a’i  wasanaeth,  O’  fendith  fawr  i’r 
eglwys,  yn  neillduol  y plant.  Yr  oedd  ef  yn  goíaiu  am  bur- 
'deb  yr  eglwys,  cystal  a’i  rhif,  a chynyddodd  yr  eglwys  yn 
ystod  bugeiliaeth  Mr.  Williams  O'  101  i 157. 

Yn  Mawrth,  1891,  daeth  y Parch.  John  Hammond  i gym- 
eryd  gofal  yr  eglwys,  a bu  yntau  yn  hynod  iwyddianus 
gyda’r  ieuenctyd,  a chynyddodd  yr  eglwys  yn  y tymor  hwn 
o fod  yn  157  i 183. 

Mewn  perthynas  i’r  eglwys  yn  bresenol,  gellir  dweyd  ei 
bod  ar  y cyfan  yn  lled  lewyrchus,  a’r  olwynion  yn  troi  yn 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  299 


Ued  reolaidd,  er  mai  ychydig  o ysbryd  y petb  byw  sydd  i’w 
weled  yn  symud  ynddynt.  Wrtb  gydmaru  y presenol  a’r 
gorphenol,  fe  welir  fod  yma  gynydd  m-awr,  yn  neillduol 
mewn  rbif,  eto  mae  lle  i ofni  fod  ei  nertb  mewn  un  cyfeir- 
iad  wedi  troi  yn  wendid  mewn  cyfeiriad  arall.  Mae  ei  rbif- 
edi  yn  peri  iddi  deimlo  yn  hunan-ddigonol.  Mae  y cyfran- 
iadau  yn  llai  yn  ol  y rhifedi,  a’r  ys-bryd  cenadol  oedd  yn  ei 
nodweddu  yn  y blynyddoedd  cyntaf  wedi  ei  golli.  Y brodyr 
sydd  yma  er  y dechreuad  sydd  wedi  bod  yn  golofnau  yr 
acbos  ar  hyd  y blynyddoedd,  a’u  sel  a’u  cariaa  heb  oeri  eto. 
Y pryd  bwnw  yr  oedd  y brodyr  oll  yn  barod  i gymeryd  rban 
yn  y moddion  cyboieddus,  ac  er  eu  bod  yn  Ued  dda  eto,  mae 
rhai  yn  pallu  mewn  ufudd-dod. 

Deil  yr  eglwys  hon  gydmariaeth  ffafriol  ag  unrbyw  eg- 
lwys  yn  y cylch,  mewn  rbai  cyfeiriadau.  Maent  wedi 
Uwyddo  i fagu  y plant  yn  Gymry,  cystal  os  nad  gwell  nag 
unrbyw  ardal,  ac  wedi  gwneyd  ymdrech  mawr  i egwyddori 
yr  ieuenctyd  ar  hyd  y blynyddoedd  yn  Hanes  Iesu  Grist,  a'r 
Hyfforddwr,  cyn  eu  derbyn  yn  gyflawn  aelodau;  ac  fel 
ffrwyth  yr  ymdrech  hwn  mae  ynoi  nifer  da  o ddynion  ieu- 
ainc  wedi  eu  hegwyddori  yn  dda  yn  athrawiaeth  yr  efengyl. 

Yn  mis  Mawrth,  1888,  derbyniwyd  yr  eglwys  hon  i undeb 
a’r  Dosbarth  Dsheuol  trwy  lythyr  cyflwyniad  o’r  Dosbarth 
Gogleddol.  Ohlegid  ei  safle  ddaearyddol,  yr  oedd  yn  cymer- 
yd  ei  Ue  yn  naturiol  yn  y Dosbarth  hwnw,  ac  yn  gyfnerth- 
iad  i’r  Dosbarth  yn  ei  wendid.  Derbyniwyd  y brodyr  can- 
lynol  i undeb  a’r  Dösbarth  hwnw  fel  blaenoriaid:  Medi, 

1889,  Mr.  David  J.  BYans;  Awst,  1894,  John  Thomas,  W.  G. 
Ellis,  Thomas  0.  Jones,  D'.  W.  Jones  a W.  J.  Williams. 
Hyderwn  fod  i eglwys  Bangor  flynyddoedd  lawer  o Iwydd- 
iant  a ffrwythlondeb  ysbrydol. 

XV.— Slatsford. 

Mae  y lle  hwn  ar  oehr  ddwyreiniol  afon  y Delaware,  yn 
Nhalaeth  New  Jersey.  Yn  nghofnodion  y Gymanfa  a.  gyn- 
aliwyd  yn  Scra.nton,  Hydref,  1858,  cawn  y sylw  canlynol: 


300 


HANES  CTiíANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


“Anogivycl  y brawd  Tbomas  Williams,  Slateford,  i ym- 
ddyddan  a’r  eglwys  yno,  yn  nghylcb  iddi  ymnno  a’r  Cyfun- 
deb,  ac  os  byddai  y brodyr  yn  eydsynio,  ar  iddo  ei  cbyf- 
Iwyno  i undeb  a’r  Do'Sbartb  Gogleddol.”  Mae  yr  awgrym 
bwn  yn  dangos  fod  yno  eglwys  y pryd  bwnw,  ond  nid  ydym 
yn  meddwl  ei  bod  w-edi  ei  sefydlu  yn  eglwys  Fetbodistaidd 
mewn  trefn,  er  mai  Metbodistiaid  oedd  ei  mwyafrif.  Bu 
yno  foddion  yn  cael  ei  gynal  gyda  mesur  o gysondeb  am 
flynyddoedd,  a brodyr  yn  galw  yno'  ar  eu  teitbiau  yn  ach- 
lysurol  i bregetbu.  Bu  y brawd  Tbos.  Williams,  fel  y gwel- 
ir  ucbod,  a D'aniel  Jones,  yn  byw  am  dymor  yn  y lle.  Ond 
mae  yn  debyg  na  dderbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Cyfar- 
fod  DO'Sbartb.  Am  fod  y lle  beb  fod  yn  mhell  o Bangor, 
mae  Cymry  yn  myned  ac  yn  dychwelyd  yno-,  a rbai  yn  byw 
yno  o byd,  ond  nid  ydym  yn  deall  y cyneiir  moddicn  Cym- 
reig  yno  er’s  blynyddoedd  bellach. 

XVI. -Warrior  Run. 

Warrior  Run,  Peely  P.  0.,  sydd  fangre  wledig  wytb  mill- 
dir  i’r  de  o ddinas  Wilbesbarre,  ac  mae  ym  ardal  ddymunol 
o ran  y golygfeydd  sydd  yn  ei  hamgylchynu.  Mae  prif 
ffordd  y Lehigh  Valley  R.  R.  dros  y mynydd  o Wilkesbarre, 
yn  mjmed  trwy  y lle,  a befyd  mae  cangen  o’r  Central  R.  R. 
o Wilfcesbarre  i Wanamie  yn  miyned  trwy  yr  ardal.  Tua’r 
Üwyddyn  1870  cymerodd  boneddwr  sydd  yn  byw  yn  Wilkes- 
barre,  o’r  enw  Andrew  J.  Davies,  brydles  ar  ddarn  o dir 
glo  yno  am  65  o flynyddoedd,  a decbreuwyd  agor  y gwaith 
yno  mor  fuan  ag  y gallesid  cael  petbau  i drefn.  Aeth  James 
Roderick,  Wilkesbarre  (yn  awr  O'  Hazleton)  yno  i arolygu 
y gwaitb,  a bu  byny  yn  acblysur  i Gymry  ymfudo  i’r  lle,  ac 
yn  ol  eu  barfer,  lle  bynag  mae  Cymry  crefyddol  yn  sefydlu, 
maent  yn  brysio  i godi  achos  crefyddol,  ac  felly  yn  y lle 
bwn  hefyd.  D'echreuwyd  heb  olwg  ar  unrhyw  enwad  neill- 
duol,  ond  fod  y rhai  oedd  yn  “ofni  yr  Arglwydd  ac  yn 
meddwl  am  ei  enw  ef,”  yn  ymgynull  at  eu  gilydd.  yn  An- 
nibynwyr,  Bedyddwyr  a Methodistiaid,  i alw  ar  enw  yr  Ar- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  3Q1 


glwydd.  Dechreuwyd  cynal  moddion  yn  nhy  Mr.  Roderick, 
a symudwyd  wedi  hyny  i swyddfa  y cwmni,  a phan  ddeuai 
pregethwr  i’r  ardal,  yno<  y byddid  yn  pregethu  hyd  nes  a.d- 
eiladu  y capel.  Yn  haf  1871  daeth  y Parch.  B.  J.  Hughes,  yr 
hwn  oedd  yn  weinidog  yn  Wilkesbarre,  ar  ymweliad  a’r  lle, 
a chyngorodd  ef  hwynt  i roddi  eu  hunain  dan  nawdd  eg- 
lwys  Wilkesbarre,  ac  felly  y gwnaed.  Y pryd  hwnw  ymad- 
awodd  y Bedyddwyr  oddiwrthynt  i gychwyn  acho*s  o’r  eidd- 
ynt  eu  hunain.  Edward  Edwards  a’i  wraig,  James  Roder- 
ick  a’i  wraig,  Weiryd  Thomas  a Robert  Lloyd,  a chwech 
neu  wyth  o frodyr  eraill  na  chawsom  eu  henwau,  oedd  yn 
cychwyn  yr  achos  yn  ei  wedd  Fethodistaidd.  Y Parch.  Jo- 
seph  E.  Davies,  Hyde  Park,  a Mr.  Richard  Roderick  oedd  y 
cenadon  fu  yn  corffori  yr  eglwys  dros  y Cyfarfod  Dosbarth, 
a dewiswyd  Edward  Edwards,  Robert  Lloyd  a Robert 
Wright  yn  swyddogion;  ac  mae  y ddau  flaenaf  wedi  gwss- 
anaethu  yr  eglwys  fel  blaenoriaid  gyda.llawer  o ífyddlon- 
deb  ac  ymroddiad  o hyny  hyd  yn  bresenol.  Ychwanegwyd 
yn  ddiweddar  y brawd  Evan  C,  Jones  yn  gyd-swyddog  a 
hwynt.  Yn  1874  adeiladwyd  y capel,  yr  hwn  a gostiodd 
$2,200  ar  y cyntaf,  ac  mae  gwelliantau  wedi  eu  gwneyd  o’i 
amgylch  wedi  hyny  gryn  lawer.  James  Roderick,  Edward 
Edwards  a Robert  Wright  oedd  yr  ymddiriedolwyr  cyntaf 
ar  fuddianau  yr  eglwys  hon. 

Dibynu  ar  weinidogaeth  deithiol  mae  yr  eglwys  wedi 
wneyd  o’r  cyehwyn  cyntaf  hyd  yn  bresenol,  gyda’r  eithriad 
o’r  flwyddyn  1885,  pan  y bu  y Parch.  Hugh  Hughes,  Ashley, 
yn  ei  gwasanaethu.  Mae  y fechan  hon  wedi  cynyddu  cryn 
lawer  er  yr  amser  y dechreuwyd  yn  swyddfa  y cwmni.  Mae 
yno  lawer  o>  ddynion  da  a ffyddlon  wedi  bod,  ac  eto-  hefyd, 
a lLuaws  mawr  o bobl  ieuainc  wedi  eu  magu  yno  ag  sydd  yn 
dra  ffyddlom  ac  ymdrechgar,  fel  miae  yr  achos  wedi  gwisgo 
gwedd  o sirioldeb  ar  hyd  y blynyddoedd.  Mae  eglwys  War- 
rior  Run  yn.  un  o’r  achosion  y dylid  gofalu  am  ei  ddyfodol, 
a darparu  ar  gyfer  yr  ieuenctyd  mewn  iaith  y gallant  ei  ds- 
all,  a gwerthfawrogi  yr  efengyl  ynddi. 


302 


HANES  CYHANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Mae  pobl  yr  ardal  hon,  ar  lawer  o achlysuron,  wedi  bod 
yn  haelfrydig  i rai  mewn  cyfyngderau.  Rhifa  yr  eglwys  yn 
bresenol  110,  a’r  Ysgol  Sabbothol  100,  ond  dylai  yr  Ysgol 
fod  yn  llawer  mwy  na  hyny.  Mae  juiO'  hefyd  G-ymdeithas 
Ymdrechol,  yr  hon  a gyferfydd  ar  nos  Wener,  a chyfarfod 
gweddi  gan  y bobl  ieuainc  am  naw  boreu  Sabboth.  Mae  y 
oyfarfod  hwn  yn  un  tra  dymunol  a buddiol.  Sylwa  Dr. 
Owen  fod  dawn  gweddi  i’w  enill  a’i  gadw  trwy  ymarferiad. 
neu  ynte  i’w  golli  trwy  ddiffyg  ymarferiad. 

W-edi  i ni  ysgrifenu  yr  uchod,  mae  yr  eglwys  hon  wedi 
galw  gwr  ieuanc,  Mr.  David  J.  Roberts,  yno  i bregethu  a’i 
gwasanaethu  fel  gweinidog.  Hyderwn  y bydd  yr  undeb  yn 
un  dedwydd  a llwyddianus. 

XVII.  — Ashlet. 

O ran  safle,  mae  y lle  hwn  wrth  odreu  y m.ynydd,  ddwy 
fllldir  i’r  de  o>ddinas  Wilkesbarre,  ac  fel  manau  eraill  yn 
y Wyoming  Valley  lle  mae  gweithfeydd  glo,  daeth  Cymry 
yma  i weithio.  Yr  ydym  yn  cael  fod  yma.  Ysgol  Sabbothol, 
eyfarfodydd  gweddi,  a phregethu  yn  achlysurol,  yn  y blyn- 
yddoedd  1869-1871.  Bnwir  pedair  neu  bump  o ystafelloedd, 
neu  ysgoldai,  lle  yr  oeddynt  yn  ymgynull  i addoli  ynddynt. 
Ychydig  oedd  nifer  y Cymry  yn  yr  ardal  ar  y pryd,  ac  o dan 
nawdd  eglwys  Wilkesbarre  yr  oedd  yr  achos  yn  cael  ei 
gario  yn  milaen.  Byddai  y broidyr  parchedig  Edward  J. 
Hughes,  W.  H.  Williams,  W.  D Jenldns,  L.  S.  Jones  a Tohn 
J.  Hughes  yn  myued  yno  yn  achlysurol  i hregethu  yr  adeg 
hon,  ac  eglwys  Wilkesbarre  yn  anfon  brodyr  yno  ar  gylch  i 
gynorthwyo  jrr  achos  yn  ei  wahanol  ranau.  Heíjul,  yr  oedd 
y cymeriad  hynod  Thos.  Leyshon,  a’i  ysgwydd  dan  yr  arch 
yno  y blynyddoedd  hyn,  fel  wedi  hyny  yn  Rolling  Mill  Hill. 

Yn  1879  daeth  Mr.  D.  R.  Roberts  i’r  lle  i fod  yn  oruchwyl- 
iwr  gwaith  glo  y Lehigh  & Wilkesbarre  Coal  Co.,  yr  hyn  a 
fu  yn  foddion  i ddwyn  nifer  o Gymry  crefyddol  i’r  ardal. 
Brodor  o Cwmyglo,  Arfon,  Gogledd  Cymru,  oedd  Mr.  Rob- 
erts,  a dyma.  y rheswm  paham  mae  mwyafrif  y boblogaeth 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  303 


■Gymreig  yn  y 11©  hwn  wedi  bod,  cystal  ag  yn  awr,  yn  Og- 
leddwyr.  Yn  mhen  ychydig  wedi  iddo  ef  ymsefydlu  yma 
cawn  fod  y Oymry  crefyddol  yn  symud  at  gaei  achos  Cym- 
reig  yn  yr  ardal.  Oddeutu  diwedd-  1S79  neu  ddechreu  1880 
yr  oedd  yma  Ysgol  Sabb-othol,  a changen  eglwys  0 dan 
nawdd  eglwys  Wilkesbarre.  Nid  oes  cofnodion  y gellir  di- 
bynu  arnynt  arn  y ma-ter,  ond  y traddodiad  yw  m-ai  y Parch. 
Tho'S.  B.  Thomas,  Mri.  John  T.  Griffiths  a D.  R.  Griffiths  a 
fu-ont  yno  yn  sefydlu  eglwys  dan  nawdd  eglwys  Wilkes- 
barre.  Cafodd  y gyn-ulleidfa  fechan  le  i roddi  ei  throed  i 
lawr  ar  y pryd  yn  yr  eglwys  Bsgobaethol,  ond  yn  dra  buan 
hy-sbyswyd  fod  yn  rhaid  iddi  ymadael  oddiyno,  gan  nad 
oedd  yn  gyfreithlon  i’r  “Eglwys  Lân  Gatho-lig’’  roddi  ben- 
thyg  ei  had-doldy  i b-ob-1  o gredo  gwahanol  iddi  hi  ei  hun. 
Wedi  hyn  buont  yn  cyfarfòd  i addo-li  m-ewn  hen  ysgoldy 
am  ryw  dymor,  eithr  yn  mhen  ychydig,  gan  fod  llawer  o’r 
aelodau  yn  Ann-ibynwyr,  a rhai  o honynt  yn  awyddus  i fyn- 
ed  a’r  acho-s  01  ddwylaw  y Mjethodistiaid,  ac  wedi  cymeryd 
pleidlais  ar  y mater,  trowyd  yr  acho-s  yn  Annibynol,  a bu 
yn  gwis-go  y ffurf  hon  o rywbryd  yn  1880'  hyd  yn  y flwydd- 
yn  1882,  ac  yr  o-eddid  yn  addo-li  y pryd  hwnw  yn  ysgoldy 
Newtown. 

Yn  haf  1882  ail  s-efydlwyd  yr  achos  yn  ei  wedd  Fethodist- 
aidd  fel  cangen  dan-  nawdd  eglwys  Wilkesbarre,  m-ewn  lle 
o’r  enw  Union  Hall.  Y Parch.  W.  D.  J-enkins  a Mr.  Danie-1 
T.  Roderick  a anfonwyd  dro-s  eglwys  Wilkesbarre  i wneyd 
y gorchwyl  hwn.  Ni-d  oedd  yr  eglwys  y pryd  hwn  ond  wyth 
m-ewn  nifer,  sef  Ellis  D.  Williams  a’i  wraig,  Owen  Williams 
a David  William-s,  m-eibion  yr  uchod,  Michael  Williams  a’i 
wrai-g,  Mrs.  G.  G.  Roberts  a Mrs.  Prichard.  Penodwyd  Ellis 
D.  Williams  a Michael  William-s  gan  eglwys  Wilkesbarre  i 
ofalù  am  yr  acho-s.  Arferid  cadw  y cyfeillachau  a.’r  cyfar- 
fod-ydd  grweddi  wythnosol  yn  y tai  y pryd  hwnw.  0 Union 
Hall  sym-udwyd  i ysgoldy  Ashley,  ac  m-ae  yn  gof  genym  fod 
amryw  we-ithiau  gyda’r  cyfeillion  yn  y lle  hwn,  a bu  gradd- 
au  o Iwyddiant  ar  yr  achos  tra  yn  a.ros  yno.  Derbyniwyd 


304 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAETH  PA. 


amryw  o aelodau  oddiwrth  yr  Annibynwyr,  ac  amryw  o 
newydd,  yr  hyn  a fu  yn  gyfnerthiad  i’r  achos  gwan.  Gan 
fod  Cymry  yn  amihau  yn  yr  ardal,  -a  golwg  am  achos  llew- 
yrchus  yno',  yr  oedd  y teimlad  i ymryddhau  oddiwrth  eg- 
lwys  Wilkesbarre  yn  ffynu  yn  mysg  y frawdoliaeth,  ac  i 
gael  capel  newydd,  ac  i fod  yn  eglwys  arnynt  eu  hunain. 
Fellŷ  yn  ngwanwyn  1883  anfonwyd  y brodyr  Ellis  D.  Wil- 
liams  a Michael  Williams  i Gyfarfod  Dosbarth  Olyphant  i’r 
perwyl  hwnw.  Gwrandawodd  y Cÿfarfod  ar  eu  cenadwri,  a 
chaniatawyd  iddynt  ymryddhau  oddiwrth  eglwys  Wilkes- 
barre,  ac  adeiladu  capel  newydd,  ac  anfonwyd  y Parch. 
Thos.  J.  Phillips  a Mr.  Lewis  D.  Williams,  Plymouth,  yno 
fel  cenadon  dros  y Cÿfarfod  Dösbarth  i’w  cynorthwyo  i 
ddewis  blaenoriaid,  pryd  y dewiswyd  Mri.  D.  R.  Roberts,  G. 
G.  Roberts,  Ellis  Williams  a Michael  Williams.  Yr  oedd 
rhif  yr  eglwys  y pryd  hwnw  o>  40  i 45.  Dechreuŵyd  adeil- 
adu  y capel  Ebrill,  1883,  a gorphenwyd  ef  erbyn  y cyntaf  o 
Medi  yr  un  flwyddyn.  Agorwyd  y capel  hwn  amsar  Cyfar- 
fod  Dosbarth  a gymerodd  le  yno  y trydydd  Sabboth  o’r  mis 
hwnw.  Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y Parchn.  James 
Jarrett,  Hugh  Davies,  Rowland  S.  Thomas,  W.  H.  Williams 
ac  E.  W.  Jones.  Derbyniwyd  hefyd  dri  o’r  blaenoriaid  i un- 
deb  a’r  Dosbarth  yr  un  pryd. 

Maint  y capel  ydyw  32x45,  ac  yr  oedd  y draul  o’i  adeiladu 
yn  $3,000.  Costiodd  hefyd  i’w  adgyweirio  yn  1888  tua  $150. 
Yr  ymddiriedolwyr  cynta.f  oeddynt,  Mri.  D.  R.  Roberís,  G. 
G.  Roberts  a Robert  J.  Prichard,  ac  ychwanegwyd  atynt,  fel 
pwyllgor  adeiladu,  Mri.  Richard  Williams,  Ellis  D.  Wil- 
liams  a John  W.  Owen.  Mae  jm  deilwng  o<  sylw  y rhodd- 
wyd  y tir  i adeiladu  y capel  hwn  gan  y Lehigh  & Wilkes- 
barre  Coal  Co.,  trwy  ddylanwad  Mr.  Charles  Parrish,  un  o’r 
dynion  mwyaf  anturiaethus,  ac  un  a wnaeth  fwyaf  i ddad- 
blygu  adnoddau  y parthau  hyni  yn  ddiameuol. 

Bu  yr  achos  am  flynyddoedd  ar  ol  adeiladu  y capel  yn 
llewyrchus  a gobeithiol,  a gellir  enwi  llawer  o bersonau  fu 
yn  ffyddlon  a g.weithgar  gydag  ef  yn  yr  adeg  hono,  megys 


HANES  EGLWYSI  Y EOSBARTH  GOGLEDDOL.  ggg 

Mri.  D.  R.  Roberts,  G.  G.  Roberts,  Evan  L.  Jones,  Evan 
Williams,  D.  R.  Hughes,  Ellis  D.  Williams,  Micha'el  Wil- 
liams,  Hemy  Davies.  Gyda’r  canu,  Jabez  Williams,  W. 
Morgan,  E.  Hugh.es,  yn  nghyd  ac  amryw  eraill. 

Yn  1888  ac  ’89  dyoddefodd'  yr  achos  hwn  lawer  oddiwrth 
symudiadaui  a n-ewid  goruchwylwyr  y gwaith  glo.  Mewn 
byr  amser  symudodd  tua  haner  yr  eglwys  i Audenried  ac 
Avoca,  a rhai  o honynt  yr  aelodau  mwyaf  gwerthfawr.  Yr 
’oedd  y rhai  aethant  i’r  lle  cyntaf  yn  dylyn  Mri.  D.  R.  a G. 
G.  RO'berts,  y rhai  oeddynt  flaenoriaid  yn  Áshley,  a’r  rhai  a 
ae-thant  i’r  lle  diweddaf  yn  dylyn  Mr.  W.  T.  Smith. 

Dyoddefodd  yr  eglwys  hefyd  flynyddoedd  yn  ol  gan  ym- 
bleidio  ac  ymrysonau,  a dywedir  wrthym.  gan  yr  hanesydd, 
nad  yw  yr  ardal  erioed  wedi  bod  yn  enwog  am  gariad 
brawdol.  Mae  yr  e-glwys,  o ran  rhif,  yn  awr  yn  debyg  i’r 
hyn  ydoedd  yn  y blynyddoedd  mwyaf  llewyrchus  arni,  ond 
mae  gryn  lawer  yn  wa.nach  0'  ran  gallu,  gan  mai  p-obl  ieu- 
ainc  a gwragedd  gweddwon  yw  m-wyafrif  yr  aelodau. ' Er 
fod  yr  achos  wedi  dyfod  trwy  lawer  o gyfnewidiadau  a 
phrofedigaethau,  y mae  eto  yn  fyw;  ac  mae  yuo-  eto-  rai 
Israeliaid  yn  y rhai  nid  oes  dwyll,  wedi  glynu  yn  ffyddlon 
wrtho  trwy  y blynyddau,  ac  i’r  rhai  hyny  mae  bywyd  yr 
achos  yn  ddyledus. 

Y blaenoriaid  presenol  ydynt,  Jabez  M.  Williams,  Robert 
J.  Prichard,  Bdward  Davie-s  a Hugh  R.  Jones.  0 ran  gwein- 
idogaeth,  bu  yr  eglwys  hon  yn  dibjmu  ar  gyflenwad  ach- 
lÿsurol  m-ewn  rhan  yn  y blynyddoedd  cyntaf.  Bu  y Parch. 
R.  F.  Jones  yn  myned  yno  yn,  flsol  i bregethu,  ac  yn  gwas- 
anaethu  mewn  angladdau  a’r  cyffelyb  hyd  1885,  pan  y daeth 
y Parch.  Hugh  Hughes  yno  yn  weinidog,  ac  mae  ef  wedi 
aros  yn  fugail  yr  eglwys  hyd  yn  bresenol. 

Beth  fydd  dyfodol  yr  achos,  mae  yn  anhawdd  dweyd  ar 
hyn  o bryd,  gan  ei  fod  yn  dibynu  ar  amgylchiadau  y 
gwaith.  Pe  byddai  y goruchwyliwr  yn  ddyn  crefyddol, 
gallai  fod  o fantais  i’r  achos — tebygol  ei  fod  fe-lly — os  am- 
gen,  mae  ei  ragolygon  yn  dywyll. 


306 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


XYin.— Mcosic. 

Odideutu  y flwyddyn  1870  mae  gweitlifeyd-d  glo  yr  ardal 
lion  yn  ail  gychwyn,  ae  mae  y diweddar  Joseph  D.  Da.vies 
yn  cael  ei  osod  yn  oruchwyliwr  ar  y gwaith  yn  Mcosic.  Yr 
oedd  Mr.  Davies  yn  ddyn  da,  ac  yn  'dwyn  mawr  sel  dros 
athrawiaethau  a threfn  y Methodistiaid ; felly  mae  efe  ac 
ychydig  frodyr  eraill  yn  penderfynu  cychwyn  achos  i r en- 
wad  hwn  yn  y lle.  Heblaw  Mr.  Diavies  a’i  deulu,  yr  oedd  y 
brodyr  John  D.  Phillips  (Bellevue  yn  awr),  John  M.  Davies 
a Jeremdah  D.  Williams  yno,  yn  nghyd  ag.  amryw  eraill  o 
frodyr  a chwiorydd.  Corfforwyd  eglwys  yno  gan  y Parch. 
Thos.  J.  Phillips  a David  Williams,  Plymouth,  yn  y flwydd- 
yn  1873,  a dewiswyd  y brodyr  Jeremiah  Williams  a John 
Phillips  i flaenori  a gofalu  am  yr  achos.  Yn  y flwyddyn 
1881  adeiladwyd  capel  destlus  yno,  25x50  o ran  maint,  ac  yr 
oedd  y draul  oddeutu  ?2,000.  Mae  yn  gapel  dymunol  i siar- 
ad  a gwrando  ynddo.  Oddeutu  1883-4  yr  oedd  y Parch. 
Rowland  S.  Thomás  yn  byw  yno,  a’r  brawd  John  M.  Evans. 
Cof  genym  fod  jmo  yn  pregethu  ar  noswaith  wai.h  tua’r 
adeg  hono,  ac  yr  oedd  y capel  yn  llawn  O'  wrandawyr  astud 
a sereho'g.  Yr  oedid  y brawd  Evan  L.  Evans  ynO'  hefyd,  ac 
yn  un  o’r  diaconiaid,  ac  yn  llawn  o sel  a brwdfrydedd  dros 
yr  achos  hyd  ddiwedd  ei  oes,  ac  yno  y bu  efe  farw.  Dyma 
yr  adeg  fwyaf  llewyrchus  fu  ar  yr  eglwys  hon,  fel  y tybiwn. 
Yn  fuan  wedi  hyn  llithrodd  y brawd  J.  M.  Eyans  i yfed,  yr 
hyn  a arweiniodd  i’w  ddiarddeliad.  Wedi  hyn  daeth  llawer 
o gyfnewldiadau  dros  yr  achos  o herwydd  amgylehiadau  y 
gwaith,  ar  ol  marwolaeth  Mr.  Joseph  Davies,  fel  y symud- 
odd  llawer  o'r  lle.  Wedi  hyny  daeth  elfen  enwadol  arall  i 
fewn  i’r  eglwys,  ac  amcanodd  y rhai  hyny  feddianu  y capel, 
ond  gofalodd  y brodyr  arweiniol  am  freinlen  i ddiogelu  yr 
eiddo  i’r  Methodistiaid.  Wedi  eu  siomi  yn  eu  hamcan,  ym- 
ad'awodd  y rhai  hyny  i le  arall,  fel  erbyn  hyn  mae  yr  achos 
yn  wa.n  iawn,  dim  ond  pump  o frodyr  ae  ychydig  chwicrydd 
sydd  yn  aros  yno,  yn  ffyddlon,  gan  fyw  mewn  gobaith  am 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


307 


amser  gwell.  Ychydig  iawn  o weinidogaeth  miaent  yn  allu 
gael  yno  o angenrheidrwydd.  Mae  y brawd  Jeremiah  Wil- 
liame  yn  byw  yno,  ac  yn  ffyddlon  i’r  eglwys  a’r  enwad,  er 
f'Cd'  yr  anmiha.riaeth  ar  ei  gjyw  wedi  ei  anialluogi  i fod  yn 
ddefnyddiol  i fesur  mawr.  Mae  y capel  yn  rhydd  o ddyled, 
a gresyn  na  buasai  yn  llawn  o addolwyr.  Ar  ddymuniad  yr 
eglwys,  mae  y Cyfarfod  Dosbarth  wedi  gwneyd  cais  ar  eg- 
fod  yr  a.nmhariaeth  ar  ei  glyw  wedi  ei  analluogi  i fod  yn 
y presenol. 


XIX,— Avoca. 


Wedi  i Mr.  William  T.  Srnith  ymryddhau  o wasanaeth  y 
Dehigh  and  Wilkesbarre  Coial  Co.,  tua’r  flwyddyn  1889,  nsu 
beth  yn  ddiweddarach,  prynodd  waith  glo  yn  agos  i’r  pen- 
tref  hwn,  a symudodd  llawer  o Gymry  o Wilkesbarre,  Ash- 
ley  a Plymouth,  a manau  eraill  yma  i fyw.  Ar  gais  eglwys 
Moosic  anfonodd  y Ciyfarfod  Dosbarth  ddau  frawd  yno  í 
gorffori  eglwys  yn  haf  1890,  a dewiswyd  Bvan  Williamfi  ac 
Edward  Davies  yn  ddiaconiaid  iddi.  Yn  ysgoldy  y pentref 
yr  oeddynt  yn  cynal  moddion.  Ond  fe  werthodd  Mr.  Smith 
ei  fuddiant  yn  y gwaith  i gwmni  arall,  ac  mewn  canlyniad 
cychwynodd  llawer  o’r  Oymry  ar  hynt  ymfudol  i leoedd  er- 
aill,  ac  mae.yr  eglwys  fechan  yn  oael  ei.  gadael  heb  ddiacon- 
laid.  I gyfarfod  yr  amgylchiadau  hyn,  mae  Cyfarfod  Dos- 
barth  Hyde  Park,  1893,  yn  penodi  y brawd  Zachariah 
Hughes  i ofalu  am>  yr  achos  ac  i wneyd  adroddiad  yn  y Cyf- 
arfod  dylynol,  jni  mhen  tri  mis.  Yr  oedd  y Cyforfcd  hwn 
yn  Plymouth,  Mehefin  18,  1893,  ac  mae  Mr.  Hughes  yn 
rhoddi  adroddiad  difrifol  a digalon  am  sefyllfa  pethau  yno, 
er  hyny  penderfynwyd  iddo  barhau  a gwneyd  y goreu  dros- 
to.  * O Gyfarfod  Medi  anfonwyd  cenadau  yno  er  cynorthwyo 
yr  eglwys  i ddewis  blaenoriaid. 

Yn  Mehefln,  1894,  mae  Cyfarfod  Cymru  Newydd  yn  pen- 
derfynu  fel  y canlyn:  “0  herwydd  eiddilwch  y ddwy  eglwys 
(Moofiic  ac  Avoca),  ein  bod  yn  galw  sylw  y ddwy  eglwys  at 
y priodoldeb  o’u  hymffurfiad  yn  un  eglwys,  mewn  man  can- 


308 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


olog,  a bod  y Parchn.  D.  C.  Phillips,  W,  E.  Morgans  a Mr. 
L.  S.  Jones  yn  bwyllgor  i gynorthwyo  y ddwy  egìwys  i 
gario  y penderfyniad  i weithrediad.”  Ond  nid  ydym  yn 
meddwl  y gwnaed  un  cynyg  at  hyn,  a hwyrach  na  buasai  yn 
ateb  y dyben  mewn  golwg. 

Yn  y C'yfarfod  dylynol,  yn  Warrior  Run,  mae  Mr.  Hughes 
yn  hysbysu  fod  y cwbl  wedi  darfod  yn  Avoca,  a’i  fod  yn 
cyflwyno  hyny  o eiddo  oedd  yno  yn  feddiant  i’r  eglwys, 
llyfrau,  lampau,  a’r  organ,  drosodd  i’r  Cyfarfod  Dosbarth. 
Diolchodd  y Cyfarfod  iddo  am  ei  ffyddlondeb  a’i  ofal  yn  y 
mater. 


XX. — Taylorville  (Feltsyille.  ) 

Wrth  yr  enw  cyntaf  yr  adnabyddir  y lle  yn  nghofnodion 
ein  Cyfarfodydd,  ond  yr  ail  ydyw  enw  priodol  yr  ardal,  ile 
yr  oedd  y capel  Methodistaidd.  Dechreuad  yr  achos  hwn 
oedd  fel  y canlyn:  Yn  y flwyddyn  1872  adeiladodd  yr  Anni- 
bynwyr  gapel  ar  y bryn  a elwir  yn  awr  Taylor,  ac  yr  oedd 
y Parch.  Daniel  Davies  yn  weinidog  yr  eglwys  a’r  gynuT- 
eidfa  hon.  Wedi  byw'  yn  heddychlon  gyda’u  gilydd  (ob'egid 
cynulleidfa  gymysg  ydoedd)  am  tua  blwyddyn,  torodd  ym- 
rafael  allan,  ac  ymadawodd  rhan  o’r  eglwys  a’r  gynulleidfa, 
a’r  gweinidog  hefyd,  fel  yr  ydym  yn  tybied,  er  nas  gallwn 
sicrhau  hyny;  ac  yr  oedd  yn  eu  plith  nifer  luosog  o Fethol- 
istiaid.  Adeiladodd  yr  adran  hon  gapel  ar  dir  Isaac  Felts, 
a chapel  Annibynol  oedd  hwn  hefyd.  Wedi  bod  yno  ych- 
ydig  dros  flwyddyn,  a’r  enwad  uchod  yn  gomedd  cydnabod 
y gynulleidfa  hon  yn  eglwys,  penderíynodd  gyflwyro  ei 
hun  a’i  heiddo  drosodd  i ofal  a than  nawdd  y Methodistiaid 
Calflnaidd.  Pani  ddieallodd  Mr.  Davies  fod  yr  eglwys  yn 
myned  i droi  yn  Fethodistaidd,  gwelcdd  nad  cetid  ond  un 
o ddau  beth  iddO'  yntau  wneyd,  naill  ai  ymostwng  i reolau 
y Corff,  neu  ymadael,  a dewiscdd  ef  yr  olaf.  Anfonodd  yr 
eglwys  genadau  at  Dr.  Roberts  ac  eglwys  Bellevue  er 
gwneyd  eu  dymuniad  yn  hysbys  i’r  enwad.  Ond  ni  fuasai 
yn  gyson  ag  egwyddorion  ac  arferion  y Methodistiaid  eu 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  ,g09 


derbyn  heb  eu  corffori  yn  drefnus  a rbeolaidd.  Felly  mae 
eglwys  Believue  yn  cyflwyno  y cais  a ddaeth  ctynt  i sylw  y 
Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Wilkesbarre,  Rhagfyr, 

1875,  a p.hencdcdd  y Cyfarfod  y Parch.  R.  H.  Evans  a Mr. 
W.  D.  Davies,  Hyde  Parlc,  i fyned  yno,  a chorffori  y gyn- 
ulleidfa  yn  eglwys  Fethodistaidd,  yn  ol  eu  dymuniad.  Y 
blaenoriaid  dewisedig,  neu  ynte  a ddewiswyd  ar  y pryd, 
oeddynt  Jam.es  Howard,  William  P.  Jones  a David  J.  Ed- 
wards.  Yr  cedd  y Cyfarfod  dylynol  yn  Mocsic,  Mawrth. 

1876,  ac  yno  mae  y cenadon  yn.  gwneyd  eu  h.adroddiad,  eu 
bod  wedi  cwblhau  y gwaith  a ymddiriedwyd  i’w  gofal.  Yr 
oedd  blaenoriaid  yr  eglwys  yn  bresenol,  a.c  yn  cyflwyno  ei 
chais  am  gael  derbyniad  i undeb  a’r  Dosbarth  i sylw  y Cyf- 
arfod.  Holwyd  y brodyr  am  eu  hegwyddorion  a’u  profiad 
gan  y Parchn.  W.  H.  Williams  a Rowland  H.  Evans,  ac  am 
eu  hymiyniad  wrth  y swydd'  gan  y Parch.  W.  J.  Lewis,  a 
derbyniwycl  yr  eglwys  a’i  swyddogion  i undeb  a’r  Dosbarth. 
Yr  oedd  yr  eglwys  yn  rhifo.  y pryd  hwn  tua  55  o rifedi.  Yr 
oedd  y draul  i adeiladu  y capel  hwn  tua  ?1,800,  ac  wedi  sef- 
ydliii  yr  eglwys  yn  Fethodistaidd,  gwnaed  y weithred  am  y 
capel,  “To  the  First  Calyinistic  Church  of  Feltsville,”  yn  y 
flwyddyn  1876.  Adgyweiriwyd  y capel  yn  y flwyddyn 
1886.  Lliwiwyd  ef  oddifewn  ac  oddiallan,  a phrynwyd  dod- 
refn  newydd  i’w  rhoddi  ynddo,  chandelier  newydd  i’w  ol- 
euo,  a ffwrnes  newydd  odditano  er  ei  dwymno,  ac  yr  oedd 
wedi  ei  gwblhau  yn  hardd  a dyrmunol  iawn.  Costio'dd  yr 
adgyweiriad  $1,100.  C’asglwyd  at  ddwyn  y draul  hon  $80  yn 
mhlith  yr  aelodau,  a gwnaed  festival  yn  Mawrth,  1887,  a 
.gwnaed  y pryd  hwnw  agos  i $1,200,  a thalwyd  y draul  yn 
enw  y Methodistiaid  wrth  gwrs,  oblegid  dyna  oedd  enw  a 
safle  yr  eglwys.  Wedi  ei  chorffori  yn  Fetbodistaidd,  bu  yr 
eglwys  yn.  cael  ei  chyflenwi  a gweinidogaetb  gan  y brodyr 
C'edd  yn  byw  o fewn  cylch  y Dosbarth,  hyd  1881.  pan  y 
daeth  y Parch.  John  R.  Jones,  Shenandoah,  yno  fel  gwein- 
idog,  a thra  yn  aros  yrn.a  yr  ordeiniwyd  ef,  yn  Nghymanfa 
Carbondale,  Mai,  1883.  Ymadawodd  Mr.  Jcnes  oddiyma  i 


310 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Ebensburg  yn,  gynai-  yn  1884,  a dylynwyd  ef  gan  y Parch. 
Rowland  S.  Thomas,  ac  ordeániwyd  yntau  yn  Nghymanfa 
Slatingiton,  Hydref,  1884,  fel  gweinidog  yn  Taylorviile.  Y 
pryd  hwnw  yr  oedd  yr  achos  yn  ymddangos  yn  llewyrchus 
ae  addawol,  ac  yr  oedd  yr  eglwys  yn  rhifo>  65  yr  adeg  hon. 
Yr  oedd  y Gymamfa  yno'  yn  1880,  a chofus  genym  i ninau 
fod  yno  ar  noswaith  waith  yn  Hydref,  1882,  pan  yr  o>edd 
yno>  gynull'eidfa  dda,  yn  llawn  o>  fywyd,  yn  gwrando  yn  as- 
tud  ar  yr  hyn  a ddywedid.  Yr  oedd  Mr.  Thomas  yn  Drefn- 
ydd  egwyddorol,  ac  yn  ddirwestwr  selog,  ond  mae  yn  deb- 
yg  nad  o>edd  y pethau  hyn  yn  gymwysderau  angenrheidiol 
yn  Taylorville,  ac  felly  ymadawodd  ddiwedd  1885.  Wedi 
byny  bu  yr  eglwys  yn  dibjmu  ar  gyflenwad  achlysurol,  ac 
ni  bu  yno  weinidog  sefydlog  ar  ol  Mr.  Thomas.  Ar  ol  ad- 
gyweirio'  y capel  yn  1886,  cynaliwyd  cyíarfod  agorladol  yno, 
ac  yr  oedd  yn  bresenol  ar  yr  achlysur  John  Williams,  Hyde 
Park,  J.  T.  Mctrris,  Bellevu>e,  a cha.sglydd  yr  hanes  hwn,  ac 
yr  0'©dd>  yno  gynulleidfa  dda  yn  llenwi  yr  adeilad  y pryd 
hwnw. 

Ond.  yr  oedd  amryw  bethau,  yn  fewnol  ac  allanol,  yn  cyd- 
weithio  yn  erbyn  llwyddiant  yr  achos.  Mae  yr  ardal  ar 
gongl  anghysbell,  ac  fel  yr  oedd  Cymry  yn  symud  i’r  b:yn 
lle  mae  Taylor  yn  sefyll,  yr  oedd  tramoriaid  yn  symud  yno 
yn  eu  lle.  Nid  cedd  llawer  ag  oedd  yn  proffesu  bod  yn  ael- 
odau  yno,  mor  ffyddlon  ac  ymdrechgar  ag  y galla.sent  fcd. 
Rhwng  pob  peth,  mae  y brodyr  D.  J.  Harris  a David  Lloyd, 
oedd  yn  arwain  yr  achos,  yn  digaloni  yn  fawr.  Yn  y diw- 
edd  collodd  y Methodistiaid  y capel.  Yn  y flwyddyn  1881 
mae  yr  eglwys  hon  yn  anfon  cais  at  y Cyfarfod  Dosbarth 
am  gael  sylw  ar  sefyllfa  gyfreithiol  ein  capelau,  ac  yn  y 
Cyfarfodí  dylynol,  yr  hwn  oedd  yn  Bellevue,  Gorphenaf, 
1881,  anfonwyd  anogaeth  at  yr  eglwys  hon  i gael  breinîen 
iddi  ei  hun  mor  fuan  ag  y byddai  mcdd,  a’i  chael  yn  deb- 
yg  i freinlen  Wilhesbarre.  Ond  rywfodd,  esgeulus'wyd 
gwneyd  hyny.  Heblaw  yr  esgeulusdra  hwn,  yr  osdd  y l:t 
wedi  ei  rhoddi  gan  Mr.  Felts  i gynal  addoliad,  ac  os  p:id- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


311 


iai  hyriy,  fod  yr  eiddo  yn  dychwelyd  i’r  perchenog  gwreidd- 
îol,  ac  wrth  gwrs  yr  oedd  y tir  yn  cario  yr  hyn  oedd  ar  ei 
wyneb.  Felly  yr  oedd  yn  angenrheidiol  cadw  moddion  yno 
i gadw  y weithred  mewn  grym. 

Erbyn  1894  yr  oedd  y ddau  frawd  u.cnod  wedi  llwyr  ddi- 
galoni,  ac  maent  yn  dyfod  i Gyfarfod  Edwardsdale  i gyf- 
lwyno  y cwbl  drosodd  i swyddogion  y Dosbarth.  Penodwyd 
pwyllgor  i gydweithio  a'r  brodyr,  gan  eu  hanog  i gadw  y 
lle  yn  agored,  a buwyd  yn  meddwl  am-  ei  symud,  ac  i hyn 
yr  oedd  Mr.  Felts  yn  foddlon.  Ond  yr  oedd  y draul  i wneyd 
hyny  yn  fwy  na  gwerth  yr  adeilad.  Cafwyd  cyfleusdra  i’w 
werthu  ar  ol  hyn,  a phan  aethpwyd  i wneyd  trefniadau  i’r 
perwyl  hwnw,  wele  rai  oedd  wedi  bod  yn  a.elodau  ac  ym- 
ddiriedolwyr,  eto  heb  fod  yn  agos  i’r  lle  er’s  tair  blynedd, 
yn  dyfod  yn  mlaen  ac  yn  honi  mai  hwy  oedd  bia  y capel,  a 
rhoddwyd  terfyn  ar  y drafodaeth  o-’i  werthu.  Ac  maent  yn 
galw  am  gyngor  i’w  cynorthwyo  i gychwyn  achos  Cynull- 
eidfaol  Seisnig  ymo. 

Cyfaddefìr  fod  yr  organization  Methodistaidd  wedi  ter- 
fynu,  mae  yn  wir,  ond  nid  oedd  swyddogion  yr  eglwys  wedi 
rhoddi  eu  hawl  yn  y lle  i fyny,  a phe  buasai  genym  y 
charter  y pryd  hwmw  buasai  y Dosba-rth  wedi  cymeryd  gaf- 
ael  cyfreithiol  yn  y mater.  Mae  Mr.  Felts  yn  cymeryd  gaf- 
ael  yn  y ffaith  fod  yr  organization  cyntaf  wedi  terfynu,  ac 
yn  trosglwyddo  yr  hawl  oedd  ganddo  ef  i’r  lleill.  Nis  gall- 
wn  byth  edrych  ar  y mater  ond  fel  gweithred  anonest  ac 
annheilwng  o Gristionogaeth,  ac  mae  yn  esiampl  y dylai  yr 
holl  eglwysi  dalu  sylw  iddi,  a rhoddi  eu  hunain  dan  nawdd 
y charter  cyffredinol,  er  diogelwch  iddynt  eu  hunain  a’r 
enwad. 


XXI. — Nanticore. 

Yn  nghofnodion  Cymanfa  1845  gelwir  ein  sylw  at  y lle 
hwn  fel  lle  o dan  ofal  ac  arolygiaeth  y Gymanfa,  yr  hyn 
sydd  yn  dangos  fod  arweinwyr  yr  achos  yn  feddylgar  a 
gofaius  i Iwyddo  yr  achos  yn  mhob  man.  Yr  oedd  yma  rai 


312 


HANES  CTMANFA  DWTEEÌNBARTH  PA. 


Cymry  yn  byw  yn  1843-4.  Mae  un  o’r  enw  Edward  Morgan 
yn  byw  yn  y Ue  yn  awr  fu  yn  gweithio  yno  bedwar  mis  yn 
y flwyddyn  1844.  Yr  oedd  yno  dri  o deuluoedd  eraill  yn 
byw  tua’r  un  amser,  sef  eiddo  Mr.  Owen  Richards,  Mr.  Bey- 
non,  a Mr.  Richards.  Nid  oedd  yma  ond  un  gwaith  glo  y 
pryd  hyn,  sef  Tunnel  No.  1,  a’r  glo  yn  myned  o enau  y tun- 
nel  ar  y car  i’r  bad. 

Gallai  fod  yma  bregethu  Cymraeg  yn  achlysurol,  ond  ni 
sefydlwyd  yma  yr  un  acbos  Cymreig  y pryd  hwnw,  nac 
wedi  hyny  am  flynyddoedd  lawer.  Y capel  cyntaf  a adeil- 
adwyd  yn  y fro  hon  oedd  yn  Newport  yn  1826,  ac  yn  Han- 
over  Green  yr  un  flwyddyn.  Ond  Saesneg  oedd  trefn  y 
gwasanaeth  yn  y rhai  hyn.  Y capel  cyntaf  a godwyd  yn 
Nanticoke  yn  briodol  cedd  y Capel  Du  (Black  Church),  yn 
1836,  ac  yn  Saesneg  yr  oedd  y gwasanaeth  yn  cael  ei  gario 
yn  mlaen  yn  hwnw.  Felly  prospective  yn  unig  oedd  arol- 
ygiaeth  y Gymanfa  dros  y lle  hwn  yr  amser  a nodwyd.  Yn 
1867  daeth  ychydig  Gymry  yno  i weithio,  a dechreuwyd 
achos  Cymreig  gan  y Methodistiaid  Calflna’dd,  ond  er  mai 
hwy  oedd  yn  cychwyn  y symudiad,  yr  oedd  Annibynwyr  a 
Bedyddwyr  gyda  hwynt.  Yn  mhlith.  y Cymry  hyn  yr  oedd 
dau  frawd  o’r  enw  Eidward  Mason  ac  Edward  Powell  yn 
Fethodistiaid  selog  ac  ymdrechgar  gyda’r  achos  er  ei  gario 
yn  m-laen.  Mewn  ysgoldy  yn  ymyl  y Capel  Du  yr  oeddynt 
yn  cynal  moddion.  Ni  sefydlwyd  yno  eglwys,  ac  nid  ym- 
ddengys  y bu  yno  fawr  o lewyrch  ar  y symudiad,  ac  ym- 
adawodd  Mason  a Powell  i Sugar  Notch,  a diffoddcdd  y 
ganwyll  yn  hollol. 

Yn  1872  dechreuodd  y Methodistiaid  Calfinaidd  achos  dra- 
chefn,  ar  gongl  Market  a Main  Streets,  yn  nhy  Mr.  I;aac 
Rees,  ac  wedi  bod  yno  am  dymor,  aethant  i’r  ysgoldy  i gyn- 
al  moddiou,  ac  oddiyno  drachefn  i’r  Capel  Du.  Yr  oedd 
hyny  yn  .amser  Morgan  Lewis  a John  T.  Jones.  Nid  ces 
dim  yn  y cofnc'dion  yn  dangcs  fcd  eglwys  wedi  ei  sefydlu 
yno  y pryd  hwn,  eto  ymddengys  fod  y Cyfarfod  Dcsbarth 
yn  ystyried  Isaac  Rees  yn  swyddog  eglwysig,  oblegid  mae  y 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  3]_3 


pwyllgor  ar  achosion  eglwysig  yn  dwyn  adroddiad  ar  ei 
achios  i Gyfarfo'd  Warrior  Run,  Medi,  1876,  “fel  blaenor  eg- 
lwys  y T.  C'.  yn  Bast  Nanticoke,”  ac  yn  penderfynu  nad.  yd- 
oedd  i gael  ei  yistyried!  yn  swyddog  eglwysig  hyd  nes  ei  ail 
ddewis.  Ar  ol  hyn  fe  drengodd  y symudiad  hwn  eto.  Yn 
1874  mae  y Methodistiaid  yn  corffori  eglwys  ac  yn  adeiladu 
capel  yn  Grand  Tunnel,  yr  o-chr  arall  i’r  afon  o Nanticoke, 
ac  mae  y Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Nghymru 
Newydd,  yr  un  flwyddyn,  yn  penodi  y Parch.  W.  Mathews 
i fyned  i Nanticoke  i sefydlu  yr  ychydig  Fethodistiaid  oedd 
yno  yn  eglwys,  dan  nawdd  eglwys  Grand  Tunnel.  Yn  y 
Cyfarfod  dylynol  mae  Mr.  Mathews  yn  adrodd  nad  oedd 
wedi  gwneyd  dim.,  ac  fod  yr  ychydig  oedd  yno  yn  pender- 
fynu  myned  ac  aros  gyda’r  Annibynwyr,  ac  ohlegid  hyny 
trodd  yr  ymgais  hwn  yn  fethiant  hefyd. 

Yn  1879  da.eth  Mr.  John  L.  Griffiths  a’i  deulu  yno,  a’r 
pryd  hyny  yr  oedd.  y Methodistiaid  oedd  yn  y lle  yn  addoli 
gyda’r  Annibynwyr,  ac  felly  aeth  yntau  yno  hefyd,  a buont 
yn  dal  eu  haelodaeth  yno  hyd  1883.  Mae  y Cyfarfod  Dos- 
barth  a gynaliwyd  yn  Mawrth  y flwyddyn  hono,  yn  penodi 
y Parch.  Jam.es  Jarrett  a Mr.  Lewis  D.  Willia.ms  o Plymouth 
i fyned  yno  i sefydlu  eglwys,  yr  hyn  a wnaed  ganddynt 
Mawrth  31,  1883,  yn  addoldy  y Bedyddwyr  ar  West  Main 
Street,  yr  hwn  le  a brynwyd  ganddynt  wedi  hyny  am  $260. 
Dewiswyd  yn  swyddogion  yr  egiwys  ar  y pryd,  Mri.  David 
L.  Davies,  J.  L.  Griffiths  ac  Ebenezer  D.  Williams.  DewHs- 
wyd  Mr.  Williams  yn  Ysgrifenydd,  a Mr.  Griffiths  yn  Drys- 
orydd.  Rhif  yr  aelodau  cyflawn  y pryd  hwnw  oedd  26,  a 6 
ar  brawf.  Derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Dosbarth, 
Medi,  1884.  Bu  ÿr  eglwys  yn  addoli  yn  y capel  uchod  hyd 
nes.  adeiladu  ca.p.el  newyd.d,  m.ewn  lle  mwy  cyfleus  i’r  bob- 
logaeth,  yn  1887.  Ei  faint  ydyw  70x40,  gyda  base-ment  da 
lodidifa.n.o,  a lle  cyfleus  i gynulleidfa  dida  ar  y lan,  a gresyn 
na  byddai  yn  llawn  o addolwyr.  Mae  baicb  trwm  o ddyled 
ar  y lle;  ac  mae  y gallu  sydd  yno  yn  wan  iawn,  ac  mae  yn 
rhyfedd  pa  fodd  maent  yn  gallu  cadw  i nofio  ar  hyd  y blyn- 
yddoedd. 


314 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


Yn  Ionawr,  1886,  aeth  y Parch.  Rowland  S.  Thomas  yno 
yn  weinidog.  Efe  a gymerodd  lawer  o drafferth,  ac  a 
wnaeth  ymdrech  galed  i adeiladu  eapel  newydd.  Agorwyd 
y capel  yn  Mawrth,  1888,  ac  yr  oedd  y gweinidogion  canlyn- 
ol  yn  gwasanaethn  ar  yr  achlysur:  Y Parchn.  Thomas  Rob- 
erts  a Thos.  J.  Phillips,  Plymouth;  Hugh  Davies,  Wilhes- 
barre;  Hugh  Hugh.es,  Ashley;  a John  T.  Morris,  Bel!evue. 
Gwasanaethodd  Mr.  Thomas  yr  eglwys  hyd  ddiwedd  y 
flwyddyn  1889,  pan  yr  ymadawodd  i G-ymru.  Wedi  hyny  bu 
yr  eglwys  yn  dibynu  ar  gyflenwad  achlysurol  hyd  Mehefln, 
1891,  pan  ddaeth  Ellis  Roberts  o-  Utiea,  N.  Y.,  yno,  ac  aros- 
odd  hyd  Mehefin,  1895.  Wedi  hyny  bu  David  Dyfri  Davies, 
Annibynwr,  yn  pregethu  iddynt  hyd  ddiwedd  y flwyddyn 
uchod.  Ar  ol  hyn  buwyd  yn  dibynu  ar  gyflenwad  achlys- 
urol  drachefn  hyd  Hydref,  1895,  pan  y daeth  John  Elias 
Jones  o Ddeheudir  Cymru  yno;  ac  efe  sydd  yno  yn  bresenol. 

XXII. — SüGar  Notch. 

Saif  yr  ardal  hon  tua  chwe’  milldir  i’r  de  o Wilhesbai-re, 
ar  y ffordd  i Warrior  Run  a Nanticofee.  Tua’r  flwyddyn 
1878  neu  ’79  mme  y Lehigh  & Wilhesbarre  C'oal  Co.  yn  agor 
gwaith  glo  yn  y lle,  ac  fel  mae  yn  arfer  gan  lawer  i symud 
ì le  newydd,  hyd  yn  nod  pe  bai  yn  waelach,  felly  symudodd 
amryw  Gymry  i’r  lle  hwn  mor  fuan  ag  yr  agorwyd  y gwaith 
glo.  Mae  yr  argraff  ar  ein  meddwl  fod  llawer  o’n  cenedl  ni 
yn  symud  i gilfachau  newyddion  er  mwyn  cael  llonydd  gan 
yr  efengyl  m-ewn  mwy  nag  un  wedd.  Ond  yr  oedd  eglwys 
Wilkesbarre  yn  cadw  ei  llygaid  yn  agored,  ac  yn  dal  ar  bob 
cyfleusdra  i fyned  a’r  efengyl  ar  ol  ein  cydgenedl  lle  bynag 
yr  oedd  gwaith  newydd  yn  agor,  ac  felly.hefyd  gyda  golwg 
ar  yr  ardal  hon. 

Yn  mis  Medi,  1879,  dechreuwyd  cynal  Ysgol  Sabbothol  yn 
■y  lle,  yr  hyn  oedd  dechreuad1  yr  achos  yno,  a dewiswyd  y 
brawd  Thcs.  W.  Morgans  yn  Arolygydd,'  Mr.  Daniel  R. 
Jones  yn  Ysgrifenydd,  a Mr.  Eleazar  Jenhins  yn  Drysor- 
ydd.  Rhanwyd  yr  ysgol  yn  bump  o ddosbarthiadau.  a gos- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  315 


odwyd  y persocau  canlynol  yn  athrawon:  Dosbarth  1,  Mr. 
John  D.  Humphreys;  Dosbarth  2,  Mr.  James  Davies;  Dos- 
barth  3,  Mr.  Watkin  Watkins;  Dosbarth  4,  Mr.  Phillip  Wil- 
liams;  Dosbarth  5,  Mr.  John  F.  Jones.  Yr  oedd  graddau  o 
lewyrch  ar  y symudiad  hwn,  fel  y barawyd  yn  ddoeth  i sy- 
mud  yn  mlaen  ac  adeiladu  achos  yn  y lle.  Tua  dechreu 
1880  maent  yn  deehreu  cynal  cyfarfod  gweddi  yn  y tai,  ond 
mae  y rhai  hyny  yn  myned  yn  rhy  fach,  a symndwyd  uwch 
store  y Cwmni,  lle  yr  oedd  pob  achos  crefyddol  yn  y lle  yn 
cael  ei  gynal  y p-ryd  nwnw;  ac  yma  hefyd  bu  y Methodist- 
iaid  yn  cynal  moddion  hyd  nes  adeiladu  capel. 

Yn  nechreu  1881  mae  y brodyr  a’r  chwiorydd  creCyddol 
oedd  yn  y lle  yn  ym.go-rffori  fel  cang.en  o eglwys  Wilkes- 
barre,  ac  m-ae  y b-rawd  Tiios.  W.  Morgans  yn  ymgym-eryd 
a’r  flaenoriaeth,  yn  rhinwedd  ei  swydd  fel  blaenor  o eg- 
Iwys  Wilkesbarre  cyn  ei  ddyfodiad  i’r  lle  hwn.  Dewiswyd 
hefyd  y brawd  John  D.  Ho'phins  i’w  gynorthwyo,  a-  Mr.  Da- 
vid  K.  Jo-nes  yn-  Ysgrifenydd  yr  eglwys,  a rhifai  y frawdol- 
iaeth  ar  y pryd  12  o aelodau  cyflawn.  Buwyd  yn  car.o  yr 
achos  yn  mlaen  fel  cangen  ac  o dan  arolygiaeth  eglwys 
Wilkesbarre  hyd  Mawrth,  1855,  pryd  y pe-nderfynodd  yr  eg- 
lwys  anfon  cais  at  y Cÿfarfod  Dosbarth  ei  bod  yn  dewis 
tori  ei  pherthynas  a’r  fam  egîwys,  ac  i’r  Cyfarfod  anfon 
cenadon  yno  i’w  chorffori  yn  eglwys  Fethodista.idd  ar  ei 
phen  e-i  hun;  a hefyd  ei  chynorthwyo  i ddewis  blaeno-riaid. 
Mae  y Cyfarfod  yn  derbyn  eu  cais,  ac  yn  penodi  y Parch. 
Hugh  Davies  a Mr.  Jo-hn  T.  Grifliths,  Wilkesbarre,  i fyned 
yno  i gyflawni  y gwasa-naeth  hwn.  Yn  y Cyfarfod  dylynol, 
yn  Moosic,  Mehefin  20,  ma-e  y pwyllgor  yn  rho-d-di  adroddiad 
o’u  gweithrediadau,  a'u  bo-d  wedi  dewis  tri  yn  flaenoriaid  i’r 
eglwys,  on-d  erbyn  hyn  yr  oed-d  u-n  o homynt  wedi  marw, 
sef  Mr.  D.  R.  Jones.  Derbyniwyd  yr  eglwys-  i undeb  a’r 
Dosba.rth,  ac  anogwyd  yr  Ysgrifenydd  i anfon  llythyr  o- 
gydymdeimiad  a’r  frawdoliaeth.  Yr  un  amser  a’r  pwyìlgor 
ucho-d,  penodwyd  y Parch.  William  H.  Williams  a Mr.  Rob- 
ert  Lloyd,  Warrior  Run,  i fyned  i Sugar  Notch  i ymddydd- 


316 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  Pa. 


an  a’r  brawd  Mr.  Morgan  J.  Morgan  fel  ymgeisydd  am  y 
weinidogaeth,  a gwnaeth  y pwyllgor  hwn  adroddiad  eu  bod 
wedi  cael  boddlonrwydd  yn  yr  ymgeisydd,  a bod  pleidlais 
yr  eglwys  yn  unfrydol  drosto. 

Yn  mis  Rhagfyr  y flwyddyn  hon  (1885),  bu  y frawdoliaeth 
yn  ymddyddan  am  y priodoldeb  o>  adeiladu  capel  newydd  yn 
gartref  i’r  achos  yn  y lle,  ac  yr  oedd  hyn  yn  gam  yn  yr 
iawn  gyfeiriad.  Ond  nid  oedd  digon  o addfedrwydd  i basio 
unrhyw  benderfyniad  ar  y pryd,  ac  felly  gohiriwyd  hyd  y 
gwanwyn  canlynol,  ao  anogiwyd  pob  un  i fwrw  y draul,  ac 
ystyried  beth  ellid  ei  wneyd  hyd  hyny. 

Ar  ddechreu  y flwyddyn  1886  rhifai  yr  eglwys  32  p aelod- 
au  cyflawn,  heblaw  lluaws  o wrandawyr,  a phlant  dan  oed, 
ac  yr  oedd  yr  argoelion  ami  gynydd  yn  addawol.  Yn  mis 
Mai  y flwyddyn  uchod,  yn  ol  y penderfyniad,  dygwyd  y 
mater  o adeiladu  capel  drachefn  i sylw  y gyfeillach,  ac  er- 
byn  hyn  yr  oedd  y frawdoliaeth  yn  unfrydol  yn  teimlo  fod 
arnynt  angen  un,  ae  y dylasent  roddi  eu  holl  egni  ar  waith 
i gael  un,  eto  yr  oeddynt  yn  anaiddfed  i ddyfcd  i un  pender- 
fyniad  y pryd  hwn,  a gohiriwyd  am,  wythnos  yn  mhellaeh. 
Yn  mhen  yr  -wythnos  (Mai  20),  dygwyd  y mater  i sylw  dra- 
chefn,  ac  erhyn  hyn  yr  oedd  pawb  yn  addfed  o ran  barn  a 
theimlad,  a phenderfynwyd  yn  unfrydol  eu  bod  yn  ymgym- 
eryd  a’r  anturiaeth  O'  adeiladu  capel.  I gyehwyn  ar  y 
gwaith,  nodwyd  Mri.  T'hos.  W.  Morgans  a Morgan  J.  Mor- 
gans  i ohebu  a’r  Lehigh  & Wilkesbarre  Coal  Co.  o barthed 
oael  tir  i adeiladu  arno.  Aeth  y brodyr  hyn  at  y gorchwyl 
yn  ddiym'droi,  ac  erbyn  Mehefin  y lOfed  yr  oeddynt  yn  bar- 
od  i hysbysu  i’r  eglwys  fod  y Cwmni  yn  caniatau  y cais,  ac 
yn  rhoddi  ar  Mr.  Downing,  eu  goruchwyliwr,  eu  cynorth- 
wyo,  ac  yn  addaw  ei  dro&glwyddo  mewn  deed  i’r  eglwys  i’r 
perwyl  hwnw.  Penderfynodd  yr  eglwys  yn  unfrydol  fod  y 
pwyllgor  yn  cydnabod  y Cwmni  yn  ddiolchgar  am  eu  bael- 
frydedd. 

Yn  y gyfeillach  a.  gynaliwyd  Mai  17,  nodwyd  Mri.  Thos. 
W.  Morgans,  Jonathan  Byans  a Morgan  J.  Morgans  i’w 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOI-. 


317 


cynrychio'li  yn  y C.yfarfo'd  Dosbarth  a gynelid  yn  Plymouth 
y 19eg,  er  hysbysu  eu  bod  yn  penderfynu  adeiladu  capel,  ac 
i ofyn  cydymdeimlad  a chefnogaeth  y Dosbarth  iddynt  gyd- 
a’r  anturiaeth.  Felly  wedi  gwneyd  pob  rhagbarotoadau, 
dechreuwyd  ar  y gwaith  o adeiladu,  a phenodwyd  Awst  23 
yn  ddydd  i osod  y gareg  sylfiaen.  Yr  oedd  hwnw  yn  ddiwr- 
nod  mawr  yn  nghyfrif  yr  eglwys  a’r  ardal,  ac  yr  oedd  llu- 
aws  mawr  o bobl  wedi  ymgynull  yn  nghyd,  a gosodwyd  y 
gareg  gan  Mrs.  Morgan  B.  Williams,  Wiikesbarre,  yn 
ngwydd  tyrfa  luosog  o edrychwyr,  yn  gystal  a charedigion 
yr  a.chos.  Ae-d  trwy  amryw  seremoniau  eraill  priodol  i’r 
am'gylchiad,  a derbyniwyd  symiau  da  o>  arian  at  adeiladu 
yr  un  pryd.  Felly  dybenwyd  y dydd  dyddorol  hwn  yn  han- 
es  yr  eglwys  fechan  hon. 

Ymddiriedolwyr  cyntaf  yr  egiwys  oedd,  Mri.  Thos.  W. 
Morgans,  Owen  Roberts,  W.  J.  Williams  a Rees  Morga.n. 
Mawrth  19,  20,  1887,  yr  oedd  Cyfarfod  y Dcsbarth  i fod  yno, 
a dyna  yr  adeg  oedd  y frawdoliaeth  wedi  ei  benodi  i agor  y 
capel.  Gan  ra.gori  ar  lawer  O'  ardaloedd,  agorwyd  y capel 
hwn  yn  ddiddyled,  ac  yr  oedd  hyny  yn  ddyledus  i ymdrech- 
ion  y chwiorydd,  yn  enwedig  Mrs.  Thos.  W.  Morgans. 
Gweinyddwyd  ar  yr  achlysur  gan  y Parchn.  Thos.  Roberts, 
Plymouth;  John  T.  Mowis,  Bellevue;  R.  E.  Williams,  Ban- 
gor;  W.  H.  Williams,  Wilkesbàrre,  a W.  E.  Morgan,  Scran- 
ton,  a’r  Parchn.  Day  a Peck  o Ashley  yn  Saesneg. 

Y bugail  cyntaf  fu  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  hon  oedd  y 
Parch.  John  W.  Morgans  o South  Dakota.  Yr  oedd  Mr. 
Morgans  wedi  ei  godi  i bregethu  yn  Ohio.  Dechreuodd  ar 
ei  weinidogaeth  yno  Gorphenaf  1,  1888,  ac  yr  oedd  yr  achos 
bychan  mewn  gwe-dd  lewyrchus  y pryd  hwnw.  Gorphenaf 
10  cynaliwyd  cyfarfod  i’w  sefydlu  yn  weinidog  yno,  a chy- 
merwyd  rhan  yn  y gwasanaeth  hwnw  gan  y Parch.  Hugh 
D'avies,  Wilkesbarre,  mewn  cyngor  i’r  eglwys,  a’r  Parch. 
Thos.  Roberts,  Plymouth,  mewn  cyngor  i’r  gweiuidog. 
Gwasanaethodd  Mr.  Morgans  yr  eglwys  hyd  Gorphenaf, 
1890,  pryd  y dychwelodd  yn  ol  i Dakota.  Dylynwyd  ef  gan 


318 


HANES  Cl'MANFA  DWYREINBAETH  PA. 


y Parch.  Ellis  R.  Roberts,  a bu  yntau  yn  llenwi  y swydcl  o 
ISdû  hyd  1895. 

ri'ua’r  amser  yr  ymadawodd  Mr.  Morgans  o’r  lle  cymerodd 
llawer  o gyfnewidiadau  le  yn  aro-lygiaeth  gweithfeydd  y 
Lehigh  & Wilkesbarre  Ooal  Co.,  ac  yn  mhlith  eraill  rhodd- 
<odid'  Mr.  Thos.  W.  Morgans  ei  swydd  i fyny  yn  y Ue  hwn. 
Yr  oedd  ef  wedi  bod  yn  arweinydd  doeth,  ac  wedi  noddi  yr 
achos  o’i  gychwyniad  cyntaf,  ac  mae  yn  ddiameu  fod  ad- 
eiladu  y capel  a chael  Mr.  Morgans  yno  yn  weinidog  yn 
ddyledus  i’w  ymdrechion  ef  yn  fwy  na  neb  arall.  Te'mlcdd 
y cymydogaethau  hyn  yn  fawr  oddiwrth  y cyfnewidiadau 
uchod,  a niweidiwyd  yr  achosion  Cymreig  yn  fawr  iawn,  ac 
felly  Sugar  Notch.  Llesgaodd  yr  achos  wedi  i Mr.  Morgans 
ymadael,  ac  nid  ydyw  eto'  wedi  enill  ei  safle  gyntefig.  Er 
hyny  mae  yr  ychydig  gyfeillion  sydd  yno  yn  ffyddlon  ac 
ymdrechgar  hyd  eithaf  eu  gallu  i gadw  yr  achos  yn  fyw. 

XXIII.—  Rolling  Mill  Hill. 

Yn  wladwriaethol  mae  y Ue  hwn  yn  rhan  ddeheuol  dlnas 
Wilkesbarre,  a gelwir  y rhan  hon  yn  South  Wilkesbarre. 
Mae  ei  safle  ar  godiad  tir  uwchlaw  gwastadtir  dyffryn  y 
Susquehanna.  Rhoddwyd  yr  enw  uchod  i’r  lle,  am  mai  is- 
law  y bryn  hwn  y cychwynwyd  melin  rolio  rhwng  1844  a 
’46,  a bu  yma  lawer  o Gymry  yn  byw  y pryd  hyny.  Ond  yr 
oedd  preswylwyr  y ddinas  yn  bobl  o nodwedd  gaidwadol,  ac 
yn  anffafriol  i anturiaethau  o’r  fath  ag  oedd  yn  dwyn  tram- 
orwyr  i’r  lle,  a dyma  fu  yn  achos  i symud  y felin  i Scran- 
ton,  yr  hyn  a fu  yn  llwyddiant  mawr  i’r  lle  aiweddaf,  ac 
nid  oes  yn  aros  jm  Wilkesbarre  fel  adgofion  am  yr  antur- 
iaeth  hon  ond  yr  enw  uchod  yn  mhlith  y Cymry.  Ond  mae 
a fynom  ni  ag  ymgais  eglwys  Wilfcesbarre,  yn  benaf,  i sef- 
ydlu  achos  Methodistaidd  yn  yr  ardal  hon. 

Yn  1871  dechreuwyd  cynal  moddion  undebol  yn  ysgoldy  y 
rhanbarth.  Am  fod  eyfarwyddwyr  yr  ysgol  yn  Babyddion, 
gyrwyd  hwy  allan  yn  1872,  a chauwyd  y drws  yn  eu  herbyn. 
Yna  aeth  Mri.  John  T.  Griffìths  a Lewis  S.  Jones  at  y cyf- 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  3jg 


arwyddwyr  i ymbil  drostynt,  a chydag  ychydig  gyfrwystra 
a doethineb  caniatawyd  yr  ysgoldy  drachefn  at  eu  gwasan- 
aeth. 

Wedi  hyny  ymadawodd  y Bedyddwyr  a’r  Annibynwyr  i 
sefydlu  achosion  eu  hunain,  a gadawyd  y Methodistiaid  yn 
unig  mewn  meddiant  o’r  hen  ysgoldy.  Ar  ol  hyu  y dech- 
reuwyd  yr  achos  yno  yn  ei  wedd  Fethodista.idd,  o dan 
nawdd  eglwys  Wilkesbarre.  Y personau  oedd  yno  yn  dech- 
reu  sylfaenu  yr  achos  yn  ei  wed.d  bresenol  oeddynt,  Mr.  D. 
R.  a Mrs.  Grifüths,  Thomas  a Mrs.  Leyshon,  Mr.  Joseph 
Lloyd,  Mrs.  Lewis  a.  Mrs.  Thomas,  ac  fel  cangen  o’r  eglwys 
hono  y buwyd  yn  dwyn  yr  achos  hwn  yn  mlaen  am  flyn- 
yddoedd.  Yr  oedd  eglwys  Wilfcesbarre  yn  eu  cyflenwi  a 
gweinidogaeth,  a hwythau  yn  anfon  eu  cyfraniadau  yno. 
Yn  y flwyddyn  1876  yr  oedd  nifer  yr  aelodau  yn  24,  a swm 
eu  casgliad  yn  $177.75. 

Yn  1880  cymellwyd  hwynt  i gerdded  eu  hunain,  ac  i ofalu 
am  eu  cyflenwad  mewn  gweinidogaeth,  yr  hyn  a wnaethant 
mewn  rhan,  beth  bynag,  eto  nid  oeddynt  wedi  eu  corffori 
yn  eglwys,  nac  arolygiaeth  eglwys  Wilkesbarre  wedi  dar- 
fod,  oblegid  bu  yr  achos  yn  wan  ar  adegau,  a bu  eglwys 
Wilkesbarre  yn  penodi  brodyr  i fyned  yno  ar  gylch  i’w  cyn- 
orthwyoi  i gynal  yr  ysgol  a chyfarfodydd  gweddiO',  a’r 
gweinidog  oedd  yno  ar  y pryd  i gyngori  ychydig,  yn  ol  fel 
yr  oedd  amgylchiadau  yn  caniatau. 

Yn  1883  penderfynodd  cyfarwyddwyr  yr  ysgol  werthu  yr 
hen  ysgoldy,  a’i  symud  o’r  Ue  er  gosod  adeilad  newydd  ar 
y lot,  a phrynodd  ymddiriedolwyr  eglwys  Willcesbarre  un 
adran  o hono,  a rhoddwyd  lot  yr  ochr  arall  i’r  heol  gan  Mr. 
David  R.  Griffiths  at  wasanaeth  yr  achos,  a symudwyd  yr 
adeil-ad  ar  hono,  ac  adgyweiriwyd  ef  yn  addoldy  destlus  yn 
gwynebu  ar  Parish  Street,  ac  yno  mae  y gynulleidfa  yn 
addoli  hyd  yn  bresenol.  Ar  gais  y cyfeillion  mae  eglwys 
Wilkesbarre  yn  rhoddi  cefnogaeth  foesol  i’r  symudiad,  ac 
yn  ddiweddarach  mae,  trwy  yr  ymddiriedolwyr,  yn  ymgy- 
meryd  a thalu  mwy  na  haner  y ddyled  oedd  yn  aros.  tua 
$700,  mor  a.gos  ag  yr  ydym  yn  cofio. 


320 


HANES  CYMANFA  DWYREINDART H PA. 


Medi  13,  1885,  agorwyd  y capel  hwa,  a’r  brodyr  caalynol 
fu  yn  gwasanaethu  ar  yr  achlysur:  Y Parchn.  Thamas  B. 
Thomas,  Monroe,  N.  Y. ; Rowland  Thomas,  Nanticoke;  W. 
D.  Jenkins  a William  H.  Williams,  Wilkesbarre.  Yn  1888 
anfonwyd  cais  i’r  Cyfarfod  Dosbarth  am  genadau  i fynsd 
yno  i gorffori  yr  eglwys,  ac  anfonwyd  y Parch.  Thos.  J. 
Phillips,  Plymouth,  a Mr.  Robert  Lloyd,  Warrior  Run,  yr 
hyn  a wnaethant  Gorphenaf  25  y flwyddyn  uchod,  ac  etho'- 
wyd  y brodyr  Dayid  R.  Griflìths,  Thomas  Leyshon,  Jenkin 
Lewis,  Lewis  Jones  a Rees  D.  Roderick  yn  ddiaconiaid. 
Derbyniwyd  yr  eglwys  a’r  tri  blaenaf  o’r  diaconiaid  i undeb 
a’r  Dosbarth  yn  Wilkesbarre,  yn  Medi,  1886.  Medi  27,  eth- 
olwyd  Daniel  T'homas,  John  Lloyd  a Rees  D.  Roder:ck  yn 
ymddiriedotwyr  yr  eglwys,  ac  ar  y 9fed  o Ragfyr  darllea- 
wyd  a chymeradwywyd  breinlen  yr  eglwys. 

Rhagfyr  2,  yr  un  flwyddyn,  gwnaeth  yr  églwys  gytundsb 
a’r  Parch.  Hugh  Hughes  i’w  gwasanaethu  fel  gweinidog  am 
gyfran  o amser  rhwng.  yno  ac  Ashley,  a.c  mae  y cytundeb 
hwnw  yn  aros  hyd  yn  bresenol.  Rhif  yr  eglwys  y pryd 
hwnw  oedd  46;  ar  ddiwedd  1896,  113. 

Mae  y eyfeillion  oedd  yno  yn  dechreu  yr  achos  wedi  bod 
yn  coleddu  gobeithion  am  achos  cryf  yn  y lle  hwn  pan 
agorid  gwaith  glo  South  Wilkesbarre,  ac  mae  hyny  wedi 
ei  wneyd  bsllach  er’s  cryn  amser,  ond  mae  dygwyddiadau 
anffodus  wedi  bod  yn  nglyn  a’r  gwaith,  feî  nad  yw  y gab- 
eithion  hyny  wedi  eu  sylweddoli  eto.  Hyderwn  fod  dyfcd- 
ol  llewyrchus  yn  aros  yr  achos  ar  Rolling  Mill  Hill. 

Wedi  i ni  ysgrifenu  yr  uchod  bu  farw  y hrawd  ffydd  awn 
Mr.  David  R.  Griíîìths,  yr  hwn  oedd  wr  da,  a llawn  o ffydd; 
ei  feddwl  a’i  ysbryd  yn  iraidd,  ac  achos  yr  Arglwydd  yn 
agos  at  ei  galon. 


XXIV.— Minees  Mills. 

Gwnaed  llawer  cynyg  teg  gan  y Trefnyddion  Calfinaidd  i 
sefydlu  eglwys  berthynol  i’r  enwad  yn  y lle  hwn,  rhwng  y 
blynyddoedd  1868  a 1880,  ond  bob  tro  yn  aflwyddian.us,  o 


HANES  EGLW.YSl  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  32 1 

herwydd  ansefydlogrwydd  y boblogaeth;  a ehan  fod  y lle 
yn  dibynu  yn  ho.llol  ar  y gweithfeydd  glo,  nid  peth  hawdd 
oedd  cael  pobl  sefydlog  i’r  lle  i aros.  Pan  ddeuai  ychydig 
nifer  yno,  yn  meddu  tuedd  at  ein  henwad  ni,  byddai  eglwys 
Wilkesbarre,  yr  hoo  sydd  tua  thair  milldir  islaw,  yn 
gwneyd-  ymdrech  er  cael  pregethu  yn  nghyd  ag  ysgol  yno 
ar  y Sabbothau,  a moddion  wythnosol  hefyd.  Ond  pan 
fyddai  pethau  yn  ymddangos  yn  ffafriol,  a gobaith  am  eg- 
lwys  yno,  cyfodai  cwm'wl  du  a thymestlog  o'r  naill  gyfeir- 
iad  neu  y llall,  nes  chwalu  y cyfan,  a byddai  yn  rhaid 
rhoddi  yr  ymdrech  i fyny  drachefn  a thrachefn.  Tua’r 
flwyddyn  1883  sefydlodd  yno  amryw  deuluoedd  oedd  wedi 
arfer  bod  yn  aelodau  gyda’n  henwad  ni  yn  Nghymru  a 
manau  eraill,  gan  aelodi  eu  hunain  gyda’r  Annibynwyr,  gan 
y rhai  yr  oedd  eglwys  barchus  a sefydlog  yn  yr  ardal.  Ond 
nid  oeddynt  yn  teimlo  yn  gartrefol  a hapus  yno,  oblegid  eu 
sel  enwadol,  a rhai  pethau  eraill,  er  eu  bod  yn  cael  pob 
chwareu  teg  gan  yr  eglwys  a’i  gweinidog. 

Yn  y cyfwng  hwn  cyfarfyddodd  rhai  0'  honynt  â Mr.  John 
T.  GriíBths,  yr  hwn  oedd  bob  amser  yn  llawn  teimlad  cref- 
yddol  a sel  Fethodistaidd,  ac  wedi  ei  fedyddio  yn  helaeth  ag 
ysbryd  eenadol,  a phob  amser  yn  teimlo  yn  ofidus  am  nad 
oedd  eglwys  gan  yr  enwad  yn  Miners  Mills.  Wedi  ym- 
ddyddan  personol  ag  ef  daeth  nifer  o honynt  i’r  gyfeillach 
i Wilkesbarre,  gyda’r  amcan  o osod  ger  bron  yr  eglwys  y 
priodoldeb  o gychwyn  achos  Methodi.staidd  yn  Miners  Mills 
dan  nawdd  eglwys  Wilkesbarre.  Ond  methwyd  yn  yr  am- 
can  i gael  cydymdeimilad  yr  eglwys  â’r  symudiad  y tro 
hwn,  am  fod  y profiad  o fethiant  blaenorol  yn  deimlad  dol- 
urus  yn  meddyliau  rhai  o’r  brodyr  mwyaf  ymdrechgar. 
Wedi  methu  yn  y cyfeiriad  hwn,  dygwyd  y mater  i sylw  y 
Cyfàrfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Wilkesbarre,  Mawrth  14, 
15,  1885,  a dewiswyd  pwyllgor  i arolygu  y mater,  mewn  un- 
deb  a’r  brodyr  yno,  Mri.  J.  T.  Griífiths,  Wilkesbarre;  Da- 
vid  Roberts,  Ashley;  a’r  Parch.  Thos-.  J.  Phillips,  Plymouth. 
Yn  Nghyfarfod  mis  Mehefin  mae  y pwyllgor  yn  gwneyd  ad- 
21 


322 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


roddiad  fel  y canlyn:  “Fod  yno  lawer  iawn  o Fethodistiaid 
yn  byw  yn  y cylcboedd — rhai  wedi  bwrw  eu  coelbren  yn 
rnhlith  enwadau  eraill  am  dymor,  ac  eraiil  heb  wneyd. 
Hefyd  hysbyswyd  nad  oedd  modd  cael  lle  í addoli  yno  heb 
adeiladu  capel,  a hysbyswyd  fod  tir  mewn  lle  hynod  o gyf- 
leus  wedi  ei  sicrhau  i’r  perwyl  hwnw.”  Wedi  Uawer  o siar- 
ad,  derbyniwyd  adroddiad  y pwyllgor  a rhyddhawyd  ef. 
Tna  penodwyd  pwyllgor  drachefn  i edrych  i’r  mater,  a ell- 
ìd  hwylysu  y ffordd  i adeiladu  capel  yno: — Mri.  J.  T.  Grif- 
fiths,  David  Roberts,  John  M.  Jones,  a’r  Parch.  R.  S.  Thom- 
as.  Fel  hyn  daeth  yr  achos  hwn  i sylw  y Cyfarfod  Dos- 
barth  i ddechreu.  Yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Warrior 
Run,  Medi,  1885,  hysbysodd  y pwyllgor  fod  trefniadau  wedi 
eu  gwneyd  i adeiladu  y capel,  ac  y dysgwylid  iddo  fod  yn 
barod  erbyn  y Cyfarfod  nesaf.  Felly  penderfynwyd  fod 
Cyfarfod  mds  Rhagfyr  i fod  yn  y lle  hwn  amser  agoriad  y 
capel,  a hefyd  gwnaed  cais  at  y pwyllgor  cenadol  am  $50  i 
gynorthwyo  yr  eglwys  i gynal  gweinidogaeth  yn  Miners 
Mills. 

Yn  y Cyfarfod  canlynol  hysbyswyd  fod  yr  eglwys  yn 
rhifo  24  o aelodau  cyflawn,  a'r  capel  bron  a ehael  ei  orphen, 
a rhoddwyd  amcan-gyfrif  o’r  draul;  ond  am  fod  pethau  yn 
anorphenedig,  gohiriwyd  adroddiad  cyflawn  hyd  y Cyfarfod 
dyljmol.  Yr  oedd  Cyfarfod  Mawrth,  1886,  yn  Carbondale, 
ac  yn  hwnw  mae  y pwyllgor  yn  rhoddi  adroddiad  llawn  o’u 
gweithrediadau,  yn  nghyd  ag  adroddiad  yr  olrheinwyr,  fod 
y cyfrifon  yn  gywir;  a datganodd  y Cyfarfod  ddiolchgar- 
wch  i’r  pwyllgor  am  eu  ffyddlondeb  yn  dwyn  y gwaith  oddi- 
amgylch.  Yr  oedd  yr  adeilad  wedi  ei  adeiladu  yn  dda  a 
destlus  o ran  celfyddydwaith,  ac  yn  sefyll  ar  lanerch  ddym- 
unol,  ar  y brif  flordd  rhwng  Miners  Mills  a Wilkesbarre. 
Ond  nid  oedd  hyn  ond  dechreuad  gofidiau  i’r  Cyfarfod  Dos- 
barth,  a phersonau  unigol,  am>  rai  blynyddoedd.  Nid  oedd 
yr  eglwys  ond  ychydig  mewn  nifer,  ac  yn  dlawd  eu  ham- 
gylchiadau— yn  gofyn  am  gymorth  cenadol  wrth  gyehwyn. 
heb  allu,  nac  wedi  gwneyd  fawr  at  adeiladu  capel,  a.  gwaeth 


HANES  EGLWTSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL. 


32; 


na  hyny,  yr  oeddynt  yn  llesg  a diymdrech  i wneyd  fawr  eu 
hunain,  gan  ddysgwyl  wrth  y C'yfarfod  Dosbarth  i wneyd  y 
cwbl  drostynt.  Cyngorwyd  llawer  ar  Mr.  GrifBths,  gan  am- 
ryw  frodyr,  i íod  yn  bwyllog;  ac  nad  oedd  yno  y defnydd- 
iau  angenrheidiol  i adéiladu  eglwys,  ond  yr  oedd  ei  ffydd  ef 
yn  ddiysgog  y dylynid  yr  ymdrechion  a llwyddiant. 

Nid  ydyw  swra  y draul  ar  y cofnodion,  ond  can  belled  ag 
yr  ydym  yn  cofìO',  costiodd  yr  adeiiad  tua  $1,800,  heblaw 
gwerth  y tir;  ac  yr  oedd  yn  rhaid  cael  arian  i dalu  yr  ad- 
eiladydd,  ae  nid  oedd  dim  mewn  llaw  gan  yr  eglwys  mwy 
na  digon  i sicrhau  y tir.  Benthyciwyd  yr  arian  hyn  gan 
amryw  o frodyr  perthynol  i’r  Cyfarfod  Dosbarth,  a rhodd- 
odd  Mr.  Griffìths  a’r  Parchn.  W.  H.  Wìlliams  a R.  S.  Thom- 
as  “personal  notes”  am  danynt,  ac  yr  oedd  y nofces  hyny  ar 
record  y Sir  yn  erbyn  eu  heiddo.  Yr  oedd  hyn  yn  gosod  y 
brodyr  dan  gyfrifoldeb  personol,  mwy  nag  oedd  angen  am 
dano;  ond  yr  oeddynt  hwy  yn  ystyried  fod  y Cyfarfod  Dos- 
barth  wrth  eu  cefn,  ac  yn  gyfrifol  am  y ddyled.  Felly  mae 
y Cyfarfod  uchod  yn  penodi  Mr.  Griffìths  a’r  Parch.  W.  H. 
Williams  yn  bwyllgor  i gynorthwyo  yr  eglwys  i dynu  rhyw 
gynllun  i symud  y ddyled  oddiar  y capel  mor  fuan  ag  y 
byddai  hyny  yn  gyfleus.  Ond  nid  oedd  y brodyr  yn  barod 
nac  yn  a-wyddus  i wneyd  dim',  ac  mae  Cyfarfod  Rhagfyr, 

1886,  yn  anfon  y Parch.  W.  D.  Jenhins  a Mri.  John  Roberts, 
Wilkesbarre,  a D.  R.  Griffiths,  Rolling  Mill  Hill,  i fyned 
yno  er  eu  symbylu  i fwy  o weithgarwch,  a threfnu  rhyw 
gynllun  i leihau  dyled  y capel.  Ond  ni  d-daeth  dim  da.ioni 
o’r  ymdrech  hwn  chwaith.  Erbyn  Cyfarfod  mis  Mawrth, 

1887,  mae  rhyw  anghydfod  wedi  tori  allan  rhyngddynt,  fel 
mae  y pwyllgor  ar  Achosion  Eglwysig  yn  cael  ei  anfon  yno, 
yr  hyn  a fu  yn  rhy  fynych  yn  nodweddu  yr  eglwys  hon 
wèdi  hyn.  Yn  mhen  rhyw  gymaint  o amser  aeth  rhai  o’r 
brodyr  oedd  wedi  rhoddi  benthyg  yr  aria.n  i deimlo  yn  an- 
esmwyth,  am  nad  oedd  fawr  o obaith  y buasai  yr  eglwys  yn 
talu  y ddyled,  am  nad  oeddynt  yn  gallu  gwneyd  nemawr 
mwy  na  thalu  y llogau,  a thalodd  Mr.  Grifffths  rai  o hon- 


324 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTiI  PA. 


ynt  allan,  ac  felly  yr  oedd  y baich  yn  drwm  arno  ef. 
Gwnaeth  hefyd  amryw  gynygion,  mewn  amrywiol  ffyrdd, 
yn  Wilkesbarre  i gasglu  arian  i gynorthwyo  Miners  Mills, 
ond  yr  o-edd  pob  cynyg  yn  troi  yn  fethiant,  a hyny  tebyg- 
ol,  am  nad  oedd  yn  y gymydogaeth  gydymtíeimiad  a’r  sym- 
udiad.  Nid  yw  yn  debyg  fod  y pwyllgor  chwaith  wedi  cyn- 
yg  un  cynllun  i sylw  y Dosbarth  i gynorthwyo  er  lleihau  y 
ddyled,  eithr  yn  hytrach  dyoddef  dan  y baich.  Rywbryd  yn 
y cyfnod  hwn  mae  eglwys  Miners  Mills  yn  ethol  ymddiried- 
olwyr,  ac  mae  y pwyllgor  adeiladu  yn  rhoddi  deed  iddynt 
am  y tir  a’r  eapel,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  gadael  y ddyled  ar 
eu  “personal  notes,”  yr  hyn  oedd  yn  gamgymeriad  mawr, 
from  a business  point  of  view.  Hyd  yma  yr  oedd  yr  eiddo 
ganddynt  wrth  gefn  am  y ddyled,  ond  yn  awr  maent  yn 
gollwng.  gafael  o’r  cwbl,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  cael  eu  dal 
yn  gyfrifol  am  y ddyled,  a dim  mewn  gafael  er  eu  digoll- 
edu.  Am  hyny  mae  Cyfarfod  Providence-,  Mawrth,  1888,  yn 
penodi  pwyllgor  o dri  er  cynorthwyo  ymddiriedolwyr  eg- 
lwys  Miners  Mills  er  codi  arian  er  talu  y notes  angenrheid- 
iol,  ac  hefyd  er  gosod  yr  oJl  o’r  ddyled  sydd  ar  bersonau 
unigol  yn  erbyn  y capel  mewn  modd  cyfreithiol  a rheol- 
aidd  fel  y cyfryw,  sef  Mri.  John  T.  Griffiths,  John  W.  Jones 
ac  L.  S.  Jones.  Ond  gwrthododd  yr  ymddiriedoiwyr  wneyd 
dim  o’r  fath.  Ni  chymerent  y baich  eu  hunain,  ac  ni  rodd- 
ent  eu  henwau  wrth  y notes  fel  ymddiriedolwyr.  Er  nad 
oes  neb  yn  gyfrifol  fel  ymddiriedolwr,  ddim>  pellach  nag 
mae  gwerth  yr  eiddo  sydd  wedi  ei  ymddiried  i’w  ofal,  eto 
yr  oedd  arnynt  ofn  am  eu  meddianau  personol.  Felly  wedi 
hysbysu  yn  y Cyfarfod  dylynol  nacl  oedd  dim  wedi  ei 
wneyd,  penodwyd  i’r  pwyllgor  barhau,  gan  hyderu  y byddai 
wedi  ei  derfynu  yn  foddhaoi  erbyn  y Cÿfarfod  nesaf,  a 
neillduwyd  y brawd  L.  S.  Jones  i gymeryd  lle  Mr.  Griffiths 
ar  y pwyllgor,  a hefyd  pasiwyd  i Miners  Mills  gael  anfon 
rhyw  frawd  i fyned  trwy  y Dosbarth  i gasglu  at  y capel. 

Yn  Cymru  Newydd,  Medi,  1888,  gwnaeth  y pwyllgor  ad- 
eiladu  gais  at  y Cyfarfod  Dosbarth  am>  eu  rhyddhau  hwy 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  325 


o’r  helbul,  a rhoi  eraill  yn  eu  lle.  E:r  fod  pawb  yn  teimio 
oblegid  eu  belbul,  nid  cedd  neb  yn  barod  i gymeryd  eu  lle; 
ao  yr  oedd  yn  gwestiwn  yn  m'eddyliau  llawer  a oedd  yn 
gyfreithlon  newid  enwau  ar  y notes  heb  ganiatad  y gofyn- 
wyr,  ac  fel  hyn  y safodd  y miater,  heb  un  sylw  pellach  hyd 
Gyfarfo'd  Mehefln,  yn  Carbondale,  1892,  pan  y penderfyn- 
wyd  trwy  bleidlais  gyfiwyno  diolchgarwch  i eglwys  Wilkes- 
barre  am  eu  gofal  parhaus  am  achos  Miners  Mills,  a dy- 
muno  ar  iddi  barhau  arn  dri  mis  yn  mheiiach.  Hefyd,  i’r 
brawd  John  T.  Grifíìths  am  ei  ymdrech  parhaus  a diflino  i 
geisio’  lleihau  y ddyled  ar  y capel.  Hefyd,  fod  y Cyfarfod 
dylynol  i gymeryd  i sylw,  a dyfeisio  rhyw  ffordd  i daiu  y 
gweddill  o’r  ddyled  ar  y capel.  Yr  oedd  y Cyfarfod  hwnw 
yn  Providence,  mis  Medi,  1892,  a phenodwyd  y Parchn.  W. 
H.  Williams,  W.  E.  Morgans  ac  R.  S.  Thomas,  a’r  brodyr 
Mri.  J.  T.  Grifflths  a John  S.  Davies  yn  bwyllgor  i ystyrieö 
beth  oedd  oreu  ei  wneyd,  ac  arfer  eu  barn  a’u  doethineb  yn 
ol  yr  awdurdod  a roddwyd  iddynt  gan  y Cyfarfod  Dosharth. 
Am  ryw  achosion  ni  allodd  y pwyllgor  gyfarfod  a’u  gilydd 
i ^rmgyngori  yn  ysbaid  y tri  mis,  ac  yn  Nghyfarfod  Rhag- 
fyr,  yn  Nanticoke,  ychwanegwyd  y brodyr  D.  T.  Roderick  a 
W.  R.  Jones,  Wilkesbarre,  at  y pwyllgor.  Yr  unig  beth  a 
ddaeth  oddiwrth  y pwyllgor  i Gyíarfcd  Hyde  Park,  Mawrth, 
1893,  oedd  cynygiad  i’r  eglwysi  wneyd  casgliad  yn  ystod  y 
chwe’  mis  dyfodol  at  gynorthwyo  Miners  Mills  i dalu  y 
ddyled.  Ni  ddaeth  ond  ychydig  o arian  i law  fel  ffrwyth  y 
cynygiad  hwn,  ac  mae  Cyfarfod  B'lakely  yn  estyn  y eynllun 
hwn  dri  mis  yn  mhellach.  Erbyn  hyn  yr  oedd  y Parch.  R. 
S Thomas  wedi  ymada:el  o’r  wlad,  i gartrefu  yn  Nghym- 
ru,  ac  mae  yn  anfon  llythyr  i ofyn  i’r  Cyfarfod  ei  ryddhau 
o'r  cyfrifoldeb  c-edd  arno  ef  yn  nglyn  a’r  achos,  a hefyd 
dalu  yr  arian  oedd  y,n  ddyledus  iddo  ef  yn  bersonol.  Yn 
ngwyneb  hyn  penderfynwyd  fod  eglwys  Miners  Mills  i yrr- 
gymeryd  â gwaith  a chyfrifoldeb  y pwyllgor,  a darparu  per- 
sonau  cyfrifol  fel  securities  a.m  y ddyled;  a.  nodwyd  Mr;. 


326 


HANES  CYMANFA  DWYHEINBARTH  PA. 


L.  S.  Jon€S  a James  B.  Davies  i fyned  yno  i geisio  cario  all- 
an  y penderfyniad  hwn. 

Y“n  Nghyfarfod  Olyphant,  Rhagfyr,  1894,  gwnaeth  y 
pwyllgor  adroddiad,  eu  bod  wedi  llwyddo  i gael  yr  eglwys 
yn  foddlon  i fyned  dan  y cyfrifoldeb  am  y ddyled,  a rhydd- 
hawyd  yr  hen  feicheion,  a chyfarwyddwyd  hwythau  i 
wneyd  yn  ol  gofynion  y gyfraith,  a dwyn  y mater  i derfyn- 
iad  boddhaol.  Wedi  hyn  mae  Cyfarfod  a gynaliwyd  yn 
Rolling  Mill  Hill  yn  penderfynu  anfon  cais  at  yr  holl  eg- 
Iwysi  i gefnogi  ac  addaw  gwneyd  eu  goreu  gyda  symudiad 
i gael  excursion  er  cynorthwyo'  eglwys  Miners  Mills  i ym- 
ryddhau  oddiwrth  y ddyled  ar  y capel,  a bod  swyddogion 
eglwys  Wilkesbarre  i ofalu  am  a chynorthwyo  yr  eglwys  yn 
ei  gwendid.  Gwnaed  yr  excursion  yn  yr  haf  canlynol  i 
Fairyiew,  a.  throdd  allan  yn  llwyddiant,  a rhwng  yr  ym- 
drech  hwn  ar  ran  y Dosbarth,  ac  ymdrech  y cyfeillion  yn  y 
lle,  llwyddwyd  i dynu  y ddyled  i lawr  i saith  gant  o ddoi- 
eri.  Felly  yn  Nghyfa.rfod  Hyde  Park,  Mawrch,  1896,  gwnaed 
hysbysiad  gan  y pwyllgor  fod  yr  ymddiriedolwyr  wedi  ym- 
gymeryd  a’r  gweddill  o’r  ddyled,  a Mr.  John  T.  Griffiths  a’r 
Parehn.  W.  H.  Williams  ac  R.  S.  Thomas  wedi  eu  llwyr 
ryddhau  oddiwrth  bob  cyfrifoldeb  pellach;  ac  yr  oedd  hyn 
yn  newydd  da,  obiegid  fod  Mr.  Griffiths  bellach  wedi  marw, 
Mr.  Thomas  wedi  gadael  y wlad,  a Mr.  Williams  yn  hynod 
wael  ei  iechyd,  a bu  yntau  farw  yn  fuan  ar  ol  hyn.  Wedi 
cael  yr  amgylchiadau  i w.ell  trefn,  gallesid  dysgwyl  y bu- 
asai  yr  achos  yn  sefyll  ar  ei  draed,  ac  yn  cerdded  bellach; 
ond  trodd  y dysgwyliad  hwn  allan  yn  siomedig.  O her- 
wydd  annhrefn,  musgrellni  a chwerylon,  mae  yr  achos  yn 
gwanhau,  fel  ar  ddechreu  y flwyddyn  1897,  mae  yr  ychydig 
oedd  yno  yn  penderfynu  rhoddi  i fyny,  a throi  yr  eiddo  i 
ofal  ymddiriedoiwyr  y Gymanfa.  Felly  mae  Cyfarfod  Dos- 
barth  OJyphant  yn  penodi  pwyllgor  i roddi  Uythyrau  rhe- 
olaidd  i’r  rhai  oedd  am  ymadael,  a chododd  yr  oll  eu  Uyth- 
yrau  ond  dau.  Gwnaed  ail  gynyg  i agor  y capel  wedi  hyn, 
ond  methiant  fu  hwnw  hefyd.  Ni  wyddom  am  un  achos  y 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  327 

cymerwyd  mwy  0'  drafferth  gydag  ef,  a chyn  ILeied  o lwydd- 
iant,  a lle  i feddwl  focl  daioni  wedi  ei  wneyd,  i ateb  i’r  llaf- 
ur.  Mae  y capel  yn  adeilad  da  a destlus,  ac  wedi  ei  gadw 
yn  lan  a threfnus,  tu  fewn  ac  allan,  ac  mewn  safle  ddymun- 
ol,  ac  mae  yn  resyn  na  buasai  yn  bosibl  adeiladu  achos  yn 
y lle. 

Yr  ydym  wedi  manylu  cymaint  ar  amgylchiadau  allanol 
yr  achos,  fel  nas  gallwn  roddi  ond  crynhoad  bychan  o’i  ag- 
weddau  tufewnol.  Y personau  oedd  yn  aelodau  pan  sefyd- 
lwyd  yr  eglwys  oeddynt  y rhai  canlynol:  David  James  a’i 
dair  merch,  William  Dacey  a’i  wraig  ac  un  ferch,  Thos.  J. 
Hughes,  D'avid  Lloyd  a’i  wraig  ac  un  ferch,  John  D.  Hop- 
kins  a’i  wraig,  William  S.  Morgan  a'i  wraig,  Thos.  J.  Da- 
vies  a’i  wraig,  Thos.  M.  EYans,  Leyshon  Davies.  Y blaenor 
cyntaf  oedd  David  James,  a David  Lloyd  a Williami  Lacey 
yn  ei  gynorthwyo.  Y blaenoriaid  fu  yno  wedi  hyny  oedd- 
ynt,  Thos.  M.  Evans  a W.  S.  Morgans.  Y gweinidogion  fu 
yn  gofalu  am  yr  eglwys  am  dymorau  oeddynt,  y Parchn. 
John  J.  Hughes,  Joseph  Rees,  D.  C'.  Phillips  ac  R.  R.  Jones. 
Ni  bu  arosiad  y naill  na’r  llall  yn  faith  yno,  am  eu  bod  yn 
cael  eu  galw  ym  anhymyg,  ac  yn  eael  eu  trod  odidiyno  yr 
un  modd.  Yr  ymddíriedoiwyr  cyntaf,  yn  ol  y charter  yn 
1896,  oeddynt  William  T.  Lacey,  David  Lloyd,  Thos.  M. 
Evans,  Ismael  Williams  a John  D.  Hopkins. 

Bu  yr  eglwys  ar  rai  adegau  yn  ymddangos  yn  ffafriol  i 
gynydd  a llwyddiant;  ond  gyda  hyny  byddai  rhwystrau  yn 
codi,  o fewn  neu  o faes,  fel  na  bu  ond  ar  adegau  byrion 
iawn  yn  alluog  i gynal  ei  chyfarfodydd  heb  gynorthwy 
brodyr  o Wilke>sbarre;  ac  er  ei  bod  yn  cael  cymorth  oddi- 
wrth  y Bwrdd  C'enadol  yn  flynyddol,  a llawer  o bregethu 
rhaf!  gan  y gwahanol  weinidogion,  gwywo  wnaeth  y cwbl. 
Yr  oedd  yno  lawer  o wendid,  mae  yn  ddiau,  ond  mwy  0 an- 
nhrefn  ac  anfedrusrwydd,  a diffyg  bod  o’r  un  feddwl  a r un 
farn.  Er  hyn  oll  hyderwn  y dengys  y dydd  a ddaw  fod  yno 
les  i eneidiau  wedi  cael  ei  wneyd,  fel  ad-daliad  am  y llafur 


mawr. 


328 


HANES  CYMA.NFA  DWYREINBARTH  PA. 


XXV.  — Edwardsdale. 

Mae  y lle  hwn  i’r  gorllewin  o bentref  Kingston,  ac  mewn 
rhan  yn  barhad  o hono.  Yn  y llanerch  hon  mae  gwelth- 
feydd  ein  cydwladwr  Daniel  Edwards,  Ysw.,  oddiwrth  yr 
hwn  y rhoddwyd  yr  enw  i’r  lle,  Edwardsdale. 

Cychwynwyd  achos  gan  y Methodistiaid  yn  y Ue  hwn, 
Hydref  7,  1888,  mewn  lle  a elwid  Ysgoldy  y Grove,  ar  ochr 
orllewinol  yr  ardal.  Pregethwyd  am  2 o’r  gloch  gan  y 
Parch.  Hugh  Davies,  a’r  nos  gan  y Parch.  W.  J.  Lewis,  yr 
hwn  oedd  y pryd  hwnw  yn  byw  yn  Plymouth.  Bu  Mr. 
Lewis  yn  gefn  i’r  achos  hwn  ar  ei  gychwyniad  am  gryn 
dymor,  a’r  brodyr  David  J.  Eyans  a John  F.  Jones  oedd  yr 
arweinwyr  hyd  nes  i’r  eglwys  ddewis  swyddogion  rheolaidd 
i arwain  yr  achos.  Rhagfyr  15,  16,  mae  y Cyfarfod  Dos- 
barth  gynaliwyd  yn  Sugar  Notch  yn  peno'di  y Parch.  W.  H. 
Williams  a Mr.  Lewis  S.  Jones  i fyned  i Edwardsdale  i 
sefydlu  eglwys  Fethodistaidd  yno.  Yn  Nanticoke,  Mawrth, 
1889,  mae  y cenadon  yn  hysbysu  eu  bod  wedi  corffori  yr  eg- 
Iwys,  a’r  brodyr  David  J.  Bvans,  Isaac  Jones  a John  Pugh 
wedi  eu  dewis  yn  flaenoriaid.  Derbyniwyd  yr  eglwys  a’r 
ddau  flaenaf  o’r  swyddogion,  i undeb  a’r  Dosbarth  y pryd 
hwnw;  ond  gwrthododd  Mr.  Pugh  gydsynio  â rheolau  y 
Dosbarth  hyd  amser  diweddarach. 

Wedi  i’r  cyfeillion  fod  yn  yr  ysgoldy  hwnw  am  dymor 
symudwyd  i ysgoldy  y plwyf,  am  ei  fod  yn  fwy  cyfleus  o 
ran  lle  iddynt;  ond  oblegid  fod  y gynulleidfa  yn  cynyddu, 
aeth  yn  rhy  fychan,  a symudwyd  drachefn  i Hoover’s  Hall. 
Yr  oedd  yno  ddigom  o le,  ond  yr  oedd  yr  ardreth  yn  uchel. 
Yn  yshaid  y tymor  hwn  yr  oedd  y teimlad  yn  ffynu  yn 
mysg  yr  aelodau  fod  arnynt  angen  capel  i addoli  ynddo. 
Am  fod  yr  arian  a delid  am  y neuadd  bob  mis  yn  gryn  swm, 
penderfynwyd  dychwelyd  yn  ol  i ysgoldy  y plwyf , a dy- 
oddef  yr  anghyfleusdra  yno,  er  mwyn  cynilO‘  yr  arian  ar 
gyfer  y draul  o adeilad-u  capel.  Yn  yr  adeg  hom  aed  o am- 
gylch  yr  aelodau  er  gweled  faint  o addewidion  ellid  gael  er 


HANES  EGLWYSI  Y DOSBARTH  GOGLEDDOL.  329 


prynu  tir,  &c.  Yr  oedd  yr  addewidion  i’w  cael  yn  rhwydd, 
ond  mewn  festiva,ls  y casglwyd  llawer  o honynt  i fewn  yn 
y diwedd.  Yn  yr  adeg  hon  etholwya  dau  flaenor  yn  ych- 
wanegol,  sef  Mri.  William  Davies  ac  Evan  Price. 

Yn  y flwyddyn  1893  aed  yn  nghyd  ag  adeiladu  capel,  a 
chyfodwyd  adeilad  helaeth,  a’r  celfyddydwaith  yn  dda  a 
destlus,  a gorphenwyd  ef  yn  brydlon,  fel  yr  oedd  yn  barod 
i’w  agor  ar  yr  ail  SahbO'th  yn  Rhagfyr.  Cymerwyd  rhan  yn 
yr  agoriad  gan  y gweinidogion  canlynol:  Parchn.  William 
J.  Lewis,  William  H.  Williams,  R.  E:.  Williams,  J.  T.  Mor- 
ris,  a T.  C.  Edwards  (Cynonfardd).  Yr  oedd  rhif  aelodau 
yr  eglwys  y pryd  hwn  yn  75,  a’r  blaenoriaid  oeddynt  y 
brodyr  Isaac  Jones,  Evan  Price  a William  Da.vies,  ac  yr 
oedd  y Parch.  R.  E.  Williams  mewn.  cysylltiad  gweinidog- 
aetho'l  a’r  eglwys  ar  y pryd. 

Yn  nghorff  y flwyddyn  1894  ymadawodd  y brawd  William 
Davies  a’r  lle,  felly  aed  at  y gwaith  o ddewis  blaenoriaid 
drachefn,  pryd  yr  etholwyd  y brodyr  Robert  S.  Jones  a 
Robt.  Richards.  Wedi  hyny  dewiswyd  dau  yn  ychwanegol, 
sef  Mri.  John  Pugh  a John  0.  Jones,  ond  wedi  gwasanaethu 
ami  dymor  ymadawodd  Mr.  John  0.  Jones  a’r  ardal,  a bu 
farw  Rohert  Richards,  ac  ymddiswyddodd  y brawd  Robert 
Jones.  I lanw  y bylchau  hyn  etholwyd  William  H.  Jones  a 
William  S.  Davies  yn  1896,  ac  wedi  gwasanaethu  yn  ffydd- 
lawn  ymadawsant  hwythau,  gan  adael  ond  un  blaenor,  ac 
un  o’r  rhai  cyntaf,  sef  Isaac  Jones.  Etholwyd  Robert  S. 
Jones  drachefn,  a hwy  yw  y ddau  swyddog  sydd  yn  aros  ar 
yr  eglwys  hon  yn-  bresenol. 

Mae  yr  eglwys  yma,  yn  gystal  a manau  eraill,  wedi  dy- 
oddef  yn  fawr  oddiwrth  gyfyngderau  gweithfaol,  a symud- 
iadau  o’r  Ue  mewn  canlyniad.  Gobeithiwn  y gall  adenill  y 
tir  mae  wedi  golli  eto  yno  yn  y dyfodol.  Maent  wedi  bod 
yn  ffyddlon  i dalu  am  y capel,  fel  mae  yn  awr  bron  yn  glir. 


PENOD  VIII. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


EGLWYSI. 


I.— POTTSYILLE,  MlNERSYILLE,  A Sl’.  ClaIR. 

PA  bryd  y dechreuwyd  cynal  cyfarfodydd  rheolaidd  yu 
y cylch  hwn,  a elwir  y Dosbarth  Deheuol,  mae  yn  an- 
hawdd  i ni  bellach  benderfynu.  Yn  y flwyddyn  1846  mae  y 
Gymanfa  yn  rhanu  yr  eglwysi  yn  ei  chylch  yn  ddau  ddos- 
barth,  a nodir  y lleoedd  canlynol:  Pottsyille,  Minersville, 
Summit  Hill,  Beaver  Meaclow,  Hazletoni  ac  Allentown  fel 
yn  cyfansodd.i  y Dosbarth  uchod.  Trwy  amryfusedd,  oncl 
odid,  mae  eglwys  St.  C'lair  wedi  ei  gadael  allan.  Yn  Nghy- 
manfa  Summit  Hill,  1849,  gwneir  sylw,  “Fod  gwerthiant  y 
tir  perthynol  i achos  Pottsville  i fod  dan  ofal  cyfarfo-d 
chwech  wythnosol  y Dosbarth  hwnw.”  Gwneir  sylw  cy- 
ffelyb  yn  Nghymanfa  Danville  yn  1850,  yn  nglyn  ag  achos 
Philadelphia,  gan  anog  y cyfeillion  yn  y ddinas  i roi  eu 
hunain  mewn  undeb  â chyfarfod  chwech  wythnosol  Potts- 
ville.  Eto  yn  1852  rhanwyd  cylch  y Gymanfa  yn  dri  dos- 
barth: 

1.  Pottsville,  Mimersville  a St.  Clair. 

2.  Summit  Hill,  Tamaqua  a Lehigh  Gap. 

3.  Carbondale,  Scranton  a Danville.. 

Oddiwrth  yr  awgrymiadau  hyn,  gellid  casglu  fod  Cyfar- 
fod  rheolaidd  wedi  ei  sefydlu,  eto  nid  oes  genym  hanes  ys- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


331 


grifenedig  nac  argraffedig  i ddangos  fod  hyny  wedi  cymer- 
yd  lle  hyd  y flwyddyn  1853,  pan  y dechreuwyd  cyfres  new- 
ydd  o gyfarfodydd.  Yn  absenoldeb  unrhyw  gofnodion,  ym- 
ddengys  mai>  y peth  cyntaf  sydd  ge>nym>  m>ewn  II aw  ydyw 
bwrw  golwg  ar  yr  eglwysi  a’r  lleoedd  oedd  yn  ffurfio  cnew- 
yllyn  y Dosbarth,  a’r  Gymanfa  yn  cadw  arolygiaeth  dros- 
tynt  cyn  bod  Cyfarfod  wedi  ei  sefydlu.  Oddieithr  cofnodion 
y Gymanfa,  mae  y defnyddiau  yn  brin,  ac  yn  rhy  brin  i 
wneyd  dim  tebyg  i hanes  dyddoirol  ac  adeiladol  i’r  darllen- 
ydd  o’r  hen  sefydliadau  cyntaf:  (a)  Am  na  chadwyd  dim 
cofnodion  o weithrediadau  yr  eg.lwysi.  Ymddengys  nad 
oedd  dim  yn  mhellach  oddiwrth  feddwl  llawer  o’r  hen  dad- 
au  na  chadw  coffadwriaeth  o>’r  hyn  oeddynt  wedi  ei  wneyd 
gydag  achos  yr  Arglwydd.  (b)  Mae  y genedlaeth  hon  wedi 
myned  i ffordd  yr  holl  ddaear,  oddieithr  ychydig  iawn  o 
bersonau  ag  sydd  eto  yn  aros  fel  doien  gysylltiol  rhyngom 
ni  a’r  oes  hono,  fel  nad  oes  neb  braidd  ì ddweyd  yr  hanes. 
Mae  yn  Scranton  eto  dair  o chwiorydd,  sef  Mrs.  Jennet  Da- 
vies,  o>edd  yn  Pottsville  tua  1837;  a Mrs.  Joshua  Williams, 
oedd  yn  St.  C'lair  tua  1839:  a Mrs.  Walter  Phillips,  oedd  yn 
bur  foreu  yn  Minersvill>e;  ond  mae  henaint  wedi  eu  gor- 
ddiwes,  .a’r  cof  wedi  ei  wanhau,  fel  mae  yn  anhawdd  cael 
dim  sicrwydd  trefnus  am  symudiadau  yr  achos  ar  y cych- 
wyn. 

Mae  Po>ttsville,  Minersville  a St.  Clair  yn  sefyll  yn  eu 
perthynas  a’u  gilydd  fel  tair-  ongl.  Pottsville  ydyw"  prif 
dref  Swydd  Schuyllcill,  a phrif  gainc  yr  afon  yn  myned 
heibio  i’r  ddinas,  ac  mae  St.  C'lair  tua  dwy  filldir  i’r  gog- 
ledd-ddwyrain  oddiyno,  ar  waelod  dyffryn  prydferth.  ac 
aber  o>  ddwfr  gloew  yn  rhedeg  trwy  ei  ganol  a elwir  gan 
rai  North  Schuylkill;  ac  mae  Minersville  tua  thair  milldir 
i’r  gogledd-orllewin  o Pottsville,  a thua’r  un  faint  o St. 
Clair.  Yn  y fangre  hon  dechreuwyd  agor  gweithfeydd  glo 
tua’r  flwyddyn  1820,  ac  o hyny  allan  dechreuodd  Cymry  ym- 
fudo  yma.  Yn  1842  dywedid  fod  yma  400  o Gymry  yn  ael- 
odau  o-’r  gymdeithas  ddirwestol.  Yn  1825,  swm  y glo  a an- 


332 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAETH  PA. 


fonwyd  o Schuylkill  County  i gyd  oedd  5,300  tunell;  yn 
1830,  89,984  tunell;  ond  yn  1844  yr  oedd  y swm  a allforiwyd 
o Pottsyille  yn  unig,  yn  327,526  tunell.  Ac  mae  y ífigyrau 
liyn  yn  egluro  cynydd  a d-adblygiad  yr  adnoddau  mwnawl 
yn  y parthau  hyny. 

Yn  1842  yr  agorwyd  y rheilffordd  gyntaf  yno,  ac  yr  cedd 
hyny  yn  ychwanegu  yn  fawr  at  eu  cyfleusderau  teithiol  a 
masnachol.  Agorwyd  y ffordd  Ionawr  lOfed  o’r  flwyddyn 
uchod;  ac  mae  y cwmni  yn  rhoddi  eludiad  rhad  i’r  mwnwyr 
a’u  cyfeillion  i ymweled  â Philadelphia.  Cychwynasant  o 
Pottsyille  am  8 yn  y boreu,  a chyraeddasant  i’r  ddinas  er- 
byn  saith  yn  yr  hwyr.  Ystyrid  y buasai  y glo  a.  dorid  yn 
Pottsville  y boreu  hwnw  yn.  New  Yo-rk  erbyn  yr  lleg,  ac  yn 
Boston  erbyn  y 12fed.  Yr  oedd  cyraedd  o Pottsville  i Phila- 
delphia  mewu  diwrnod  yn  beth  mawr  iddynt  hwy;  ond  er- 
byn  hyn  gellir  cyraédd  oddiyno  i Boston  mewn  llai  o amser. 
Bellach,  cymerwn  sylw  mwy  neilldiuol  o’r  lleoedd  hyn  yn 
eu  gwedd  grefyddol. 

Pottsville. — Ymddengys  fod  y Methodistiaid  wedi  bod  ar 
O’l  yr  enwadau  eraill  yn  cychwyn  achos  crefyddol,  am  eu 
bod  yn  llai  eu  nifer,  neu  yn  fwy  hwyrfrydig  na’r  lleill. 
Cynaliodd  y Bedyddwyr  Gym'anfa  yma  yn  y flwyddyn  1838 
— math  o Gymanfa  undebol,  ac  yr  oedd  y Parchn.  William 
Owen,  Pittsburg;  William'  Richmond,  Carbondale;  William 
Harris,  a William'  Rowlands  (T.  C.),  a Lewis  Williams, 
Bteaver  Meadow  (A.),  yn  pregethu  yno,  a rhanwyd  y gwas- 
anaeth  rhwng  y gwahanol  gapelau. 

Pa  bryd  y dechreuodd  y Methodistiaid  nid  ydym  yn  sicr, 
ond  yn  1832  mae’r  ychydig.  oedd  yno  yn  anfon  am  y Parch. 
John  Davies,  Carbondale  (yr  unig  weinidog  ordeiniedig  yn 
y Dalaeth  y pryd  hwnw),  i ddyfod  yno  i’w  corffori  yn  eg- 
Iwys.  Aeth  yntau  yno,  a chyflawnodd  y gorchwyl  hwnw  yn 
mis  Awst  y flwyddyn  hono-.  Yn  fuan  wedi  iddo  ddychwel- 
yd  mae  “rhyw  bregethwr  Annibynol  yn  myned  yno,  ac  yn 
chwalu  y ddeadell  fechan  a gesglais  i,”  meddai  Mr.  Davies, 
a dychwelodd  yno  drachefn  yn  Hydref  y flwyddyn  hono, 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


333 


i’w  casglu  yn  nghyd,  a buont  yn  cynal  moddion  gras  mewn 
tai  ane-dd,  ac  yn  ysgoidai  Bellemonite  a Bear  Ridge,  a phan 
ddeuai  pregethwr  heibio  iddynt,  yr  oeddynt  yn  cael  ben- 
thyg  capelau  yr  Annibynwyr  neu  y Bedyddwyr. 

Teimiai  y brodyr  yn  fawr  yr  angen  am  le  i addoli  fel  car- 
tref  iddynt  eu  hunain,  ac  wedi  llawer  o ymddyddan  ar  y 
mater  yn  eu  cyfeillachau,  maent,  yn  y flwyddyn  1837,  yn 
ymysgwyd  o’r  llwch,  ac  yn  gwneyd  symudiad  i gael  capel 
iddynt  eu  hunain.  Aed  at  wr  boneddig  i ofyn  gwerth  darn 
o dir  fei  lle  i adeiladu,  ac  mae  rhagluniaeth  yn  agor  y drws, 
ac  yn  eu  cymell  i fyned  yn  miaen,  trwy  roddi  yn  nghalon  y 
boneddwr  hwnw  i wneyd  rhodd  o’r  tir  iddynt  i’r  amcan 
mewn  golwg.  Aed  wedi  hyny  at  Gymry,  Saeson  ac  Bll- 
myniaid,  i ofyn  eu  hewyllys  da  at  adeilaau,  a rhwng  cared- 
igrwydd  cyfeillion,  a haelfrydedd  eu  cymydogion,  casglwyd 
agcs  ddigon  i ddwyn  y draul.  Mrs.  Jennet  Davies  (yn  awr 

0 Scranton),  gasglodd  y §60  cyntaf  at  adeiladu  y capel  hwn. 
Ei  faint  oedd  30x32,  wedi  ei  adeiladu  o briddfeini  cochion. 
Tachwedd  4,  5,  1837,  trefnwyd  i’w  agor,  a’i  gysegru  i was- 
anaeth  yr  Arglwydd,  ac  yr  oedd  y gweinidogion  canlynol 
yn  gwasanaethu  ar  yr  achlysur:  Y Parchn.  John  O.  Davies, 
Drinkard’s  Beach;  John  Davies,  Carbondale;  Owen  Jones, 
Philadelphia;  William  Rowlands,  New  York.  Yr  oedd  yn 
bresenol  hefyd  y Parchn.  Jenkin  Jenkins,  Beaver  Meadow 
(A.)  (Dundaff  wedi  hyny),  a Shadrach  James  (B.).  Ystyr- 
id  fod  y cynulliadau  yn  lluosog,  ac  na  welwyd  cynifer  o 
Gymry  yn  nghyd  ar  un  achlysur  blaenorol  yn  y lle,  a 
chasglwyd  y Sabboth  hwnw  at  ddileu  y ddyled  $60,  yr  hyn 
oedd  yn  swm  mawr  y pryd  hwnw.  Yr  oedd  yn  mysg  y 
frawdoliaeth  fechan  amryw  o ddynion  rhagorol  yn  yr  adeg 
hon.  Yr  oedd  Mr.  Thomas  Griíflths,  tad  Mr.  John  T.  Grif- 
fiths,'Wilkesbarre,  yma  yr  adeg  hon.  Ymfudodd  i’r  wlad 
yn  1831,  ac  wedi  bod  rhyw  gymaint  yn  New  York  symudodd 

1 Bellemonte  yn  ymyl  Port  Carbon.  Yr  oedd  yn  wr  o wy- 
bodaeth  ysgrythyrol  helaeth,  a duwioldeb  hynod,  a bu  yn 
dra  defnyddiol  i adeiladu  achos  y Methodistiaid  yn  y lle. 


334 


HANES  CTMANFA  DWYREINEARTH  PA. 


Bu  ei  wraig  farw  yn  1841,  a bu  yntau  farw  yn  1845.  Mr. 
Edward  P.  Thomas,  brodor  o Fertbyr  Tydíìl,  daeth  yntau 
i!r  lle  yn  1831.  Yr  oedd  yntau  yn  dduwinydd  ac  yn  llenor 
rhagorol.  Ysgrifenodd  gryn  lawer  i’r  “Cyfaill”  yn  y blyn- 
yddoedd  cyntaf,  a bu  yn  canlyn  Dr.  Rowlande  ar  ei  daith 
trwy  Pennsylvania  ac  Ohio  yn  1837,  am  dri  mis.  Yr  oedd 
hefyd  yn  ddirwestwr  ■trwyadl.  Bu  ef  farw  oblegid  damwain 
yn  y gwaith  yn  1845.  Yr  oedd  Mr.  Griffiths  yn  flaenor  cyn 
dyfod  i’r  wlad,  ond  nis  gallwn  ddweyd  pa  un  a oedd  Mr. 
Thomas  felly  ai  peidio.  Mri.  Lewis  Thomas,  John  Thomas, 
Henry  Jones,  W.  H.  Davies  hefyd,  oeddynt  wyr  rhagorol  a 
defnyddioi,  a buont  yn  golofnau  yr  achos  yn  y blynydd- 
öedd  hyn.  Yr  oedd  y cynulleidfaoedd  yn  lluosog,  a’r  canu 
o dan  arweiniad  John  Thomas  yn  rhagorol.  Mri.  Howell 
Davies,  Timothy  Davies,  a David  Davies  ei  frawd,  fuont  yn 
wasanaethgar  i’r  achos  y pryd  hwnw. 

Aeth  yr  adeilad  hwnw  ar  Norwegian  Street  yn  rhy  fych- 
an  neu  yn  rhy  anghyfleus,  a.  phenderfynwyd  ei  werthu,  a 
chael  lle  mwy  cyfleus  i adeiladu  yn  y dref.  Prynwyd  y fir, 
ar  gongl  Laurel  a Third  Street,  a gwnaed  cais  am  freinlen, 
gyda’r  brodyr  canlynol  fel  aelodau:  Mri.  W.  H.  Davies, 

Henry  M.  Jones,  Evan  Peters,  Edward  Thomas  a Howell 
Davies.  Adeiladwyd  y capel  yn  37x25,  ac  agorwyd  hwnw 
Hydref  30  a.  Tachwedd  1,  1847,  a grweinyddwyd  ar  yr  ach- 
lysur  gan  y Parchn.  John  Davies,  Carbondaie;  John  G. 
Jones,  Allentown;  Joseph  E.  Davies  a Thomas  Phillips. 
Ymddengys  fod  y brodyr  wedi  tynu  arnynt  eu  hunain  faich 
trwm  wrth  adeiladu  y capel  hwn,  oblegid  mae  Cymanfa 
Danville,  Ebrill,  1848.  yn  rhoddi  caniatad  iddynt  fyned  all- 
an  i gasglu  at  ddileu  y ddyled,  ond  eu  bod  1 gwblhau  hyny 
erbyn  y Nadolig  canlynol.  I Gymanfa  Summit  Hill,  1849, 
mae  eglẁys  Pottsville  yn  gofyn  am  ganiatad  i fyned  i 
gasglu  lle  nad  oeddynt  wedi  bod  o’r  blaen.  Caniataodd  y 
Gymanfa  eu  cais,  ac  yn  ychwanegol,  “Fod  rhyddid  ac  an- 
ogaeth  iddynt  i werthu  y tai  perthynol  i’r  capel,  ond  nid  y 
tai  dan  y capel,  er  eu  cynorthwyo  i dalu  y ddyled,  ac  fod  y 


Y DOSBAHTH  DEHEUOL. 


335 


giverthiant  i fod  dan  arolygiaeth  cyfarfod  chwech  wythnos- 
ol  y Dosbarth  hwnw.  Cydnabyddir  derbyniad  casgliad  at  y 
capel  hwn  gan  y brawd  W.  H.  Davies  fel  Ysgrifenydd  yr 
eglwys,  o Sunamit  Hill,  $43.25;  chwarelau  llechi,  $32.62; 
Slateford,  $8.50;  Jersey,  $10;  Welsh  Co.,  $3;  Catasauqua, 
$46;  Phenixville,  $8.  Ymddengys  i ni  yn  hynod  fod  y brod- 
yr  yn  y fath  benbleth  gyda’r  capel,  gan  nas  gallai  y draul 
fod  yn  fawr;  ond  fe  ddichom  fod  amgylchiadau  nad  ydym 
ni  yn  brofiadol  o honynt,  yn  esbonio  eu  trafferth.  (a)  Yr 
oedd  y gelfyddyd  o godi  glo,  a’i  barotoi  i’r  farchnad,  yn 
anmherffaittí,  fel  mad  oedd  eu  henillion  ond  yehydig.  (b) 
Am  eu  bod  yn  dibynu  ar  y gamlas  i’w  gludo  i’r  farchnad, 
nid  oedd  nemawr  ddimi  gwaith  yn  y gauaf.  (c)  Nid  oedd- 
ynt  yn  cael  dim  arian  i’w  llaw  am  weithio  gan  y cwmni- 
oedd,  store  pay  oedd  y cwbl;  ac  nid  oedd  fawr  o arian 
mewn  cylchrediad  yn  y wlad,  felly  nid  oedd  y gweithwyr 
yn  gweled  arian  braidd  byth  y pryd  hwnw,  ac  o dan  yr  am- 
gylchiadau  hyn  yr  oedd  yn  anhawdd  iddynt  gyfranu. 

Yn  y flwyddyn  1871  gwnaed  cyfnewidiadau,  ac  adgyweir- 
iwyd  y capel,  gyda  thraul  o $1,000,  a gwnaed  ymdrech  neill- 
duol  i dalu  y ddyled  hon,  gan  fod  nifer  yr  eglwys  erbyn 
hyn  wedi  lleihau  yn  fawr.  Drachefn,  yn  1890,  yr  oedd  yr 
adeilad  wedi  ei  niweidio  yn  fawr  gan  wlawoigydd  trymion, 
fel  yr  oedd  yn  angenrheidiol  ei  godi  a’i  adgyweirio,  ac  yr 
oedd  y draul  i hyny  yn  $900.  Nid  oedd  nifer  yr  aelodau  er- 
hyn  hyn  ond  pump,  dau  frawd  a thair  chwaer.  Yn  y gob- 
aith  y buasai  adfywiad  mewn  masnach  yn  dwyn  rhagor  o 
Gymry  i’r  lle,  ac  y buasai  hyny  yn  foddion  adfywiad  ar  yr 
achos,  yr  ymgymerwyd  a’r  anturiaeth  hon.  Wrth  weled 
eu  goheithiom  a’u  dysgwyliadau  yn  pallu,  gwerthwyd  y cap- 
el  yn  y flwyddyn  1895.  Wedi  talu  y ddyled  oedd  arno,  gof- 
alwyd  gan  Mr.  David  Williams  am  ddiogelu  y gweddill  o’r 
arian  at  adeiladu  capel  arall,  os  byddai  galw  am  hyny,  neu 
ynte  fod  yr  arian  yn  myned  at  wasanaeth  y Cÿfundeb  yn 
mhen  pum’  mlynedd.  Bu  Pottsville  am  flynyddoedd  yn  lle 
enwog  yn  hanes  Methodistiaeth.  Cynaliwyd  yma  lawer  o 


336 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Gymanfaoedd  grymus,  yn  enwedig  pan  ddeuai  Dr.  Row- 
lands  yno.  Sonir  hyd  heddyw  am  rai  oedfaon  grymus  a 
gafodd  yn  y parthau  hyn.  Yr  oedd  eglwys  PottSYille  yn 
dangnefeddus  a heddychlon,  ac  nid  oes  dim  yn  ei  hanes 
wedi  galw  am  ymyriad  y Cÿfarfod  Dosbarth  a’r  Gymanfa 
mewn  ffordd  o ddysgyblaeth. 

Mae  adegau  o gyfyngder  masnaehol  yn  y wlad  wedi 
gwneyd  difrod  mawr  ar  ein  heglwysi  Cymreig,  ae  felly  yn 
PottsYille.  Yr  oedd  panic  1857  yn  neiuduol  felly,  ac  yn 
1874-5  yr  oedd  y gynulleidfa  bron  yn  cael  ei  gwneyd  i fyny 
o ddau  deulu,  sef  eiddo  Mr.  Lucas  a Mr.  Williams,  yr  hwn 
sydd  ©to  yn  fyw.  Bu  mwy  o bregethwyr  a gweinidogion 
Methodistaidd  yn  cartrefu  yn  PottsYille  nag  un  lle  arall 
braidd  yn  y blynyddoedd  cyntaf. 

Y cyntaf  mae  genym'  hanes  am  dano  ydoedd  y Parch. 
John  O.  D'avies,  yr  hwn  a symudodd  0'  Drinkard’s  Beach,  ac 
a fu  farw  yno  yn  1838.  Dylynwyd  ef  gan  y Parch.  David 
Davies  yn  1841.  Daeth  John  Griflìths  hefyd  yma  yn  yr  adeg 
hon.  Y Parch.  David  Williams  rhwng  1841  a ’43.  Mae 
petrusder  ar  ein  meddwl  i roddi  enw  Mr.  Williams  i lawr 
yma,  gan  y tybiem  mai  3m  Danville  y buodd  yn  byw,  ond 
mae  yr  hanesydd  oddiynO'  yn  ymwrthod  a’r  syniad  iddo  fod 
yno;  gan  hyny  nid  oes  genym  ond  ei  osod  yn  y cysylltiad 
hwn.  Daeth  i’r  wlad  yn  1841,  a buwyd  yn  meddwl  am  ei 
ordiein.io  yr  un  armser  a’r  Parch.  R.  Williams,  Minersville, 
ond  am  ei  fod  yn  anmhenderfynol  ei  feddwl  i aros  yma  go- 
hiriwyd.  Yr  oedd  y Parch.  Joseph  E.  Davies  yno  rhwng 
1843  a 1846;  y Parch.  Ehoch  Samuel,  1847;  y Parch.  Thos. 
Phillips,  1849-51;  y Parch.  Daniel  J.  Morgans,  1854-60;  y 
Parch.  Thomas  James,  1854  a ’55;  y Pareh.  Eleazar  Evans, 
1868;  a’r  Parch.  Ebeneaer  EYans,  1873  hyd  1877.  Nid  ydym 
yn  gwybod  am>  neb  arall  a fu  yn  hyw  yn  Pottsville  heblaw 
yr  uchod.  Nid  ydym  yn  gwybod  chwaith  pa  nifer  o hon- 
ynt  fu  yn  dal  cysylltiad  a’r  eglwys  fel  bugeiliaid  heblaw  y 
Parehn.  David  Davies,  Joseph  Davies  a Thornas  Phillips. 

Heblaw  Mr.  Thomas  Griffiths,  oedd  yno  yn  ddiacon  am- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


337 


ser  sefydliad  yr  eglwys,  derbyniwyd  i undeb  a'r  Gymanfa 
fel  diaconiaid  yi'  eglwys  hon  yn  1848,  Mri.  W.  H.  Davies, 
Henry  M.  Jon.es,  a David  Jones  yn  ddiweddarach.  Mr. 
Richard  Jenkins  yn  1854.  Derbyniwyd  i undeb  a’r  Dos- 
barth  yn  Minersville,  Ionawr,  1856,  Mri.  John  Thomas  a 
David  Griffiths.  Eto,  Chwefror,  1858,  Mri.  John  Lucas,  Da- 
vid  Williams  ac  Ebenezer  Evans. 

Minersville. — Mae  y Parch.  Joseph  E.  Davies,  D.  D.,  yn 
ein  hysbysu  fod  yr  eglwys  Fethodistaidd  yn  y lle  hwn  wedi 
ei  sefydlu  yn  mis  Tachwedd,  1832.  Gan  bwy  y sefydlwyd  yr 
eglwys  yno,  nis  gwyddom,  heblaw  y gellir  casglu,  gan  fod 
y Parch.  John  Davies  wedi  ymweled  a Pottsville  yr  ail 
waith  y flwyddyn  hon,  mai  efe  fu  yno  hefyd  yn  cyflawni  y 
gwaith  hwn.  Dealfwn  mai  pedwar  oedd  yno  yn  dechi'eu  yr 
achos,  a daliodd  yr  ychydig  hyny  yn  rnlaen,  ac  ychwaneg- 
wyd  at  eu  nifer  o bryd  i bryd,  “o’r  rhai  a fyddent  byth  yn 
gadwedig.”  Cofnodir  hefyd  am  adfywiad  crefyddol  a fu 
yno  yn  1840,  a chynyddodd  yr  eglwys  i fod  yn  24  o rifedi. 
Yn  mhlith  y rhai  oedd  yno  amser  dechreuad  yr  achos,  ac 
wedi  hyny,  cawn  yr  enwau  canlynol:  Mri.  Owen  Hughes  a 
David  Davies,  1837;  Mr.  Edward  Blunt,  pregethwr,  1842; 
Mri.  Thomas  Davies  a J.  R.  Davies,  brawd  Mrs.  Janet  Da- 
vies,  Scranton.  Treuliodd  J.  R.  Davies  weddill  ei  oes  yno, 
ac  mae  y llall  yn  fyw  eto.  Mri.  Walter  Phillips,  Robert 
Hughes,  Hugh  T.  Davies.  Cawn  yr  enwau  hyn  yn  Sumrnit 
Hill  wedi  hyn.  Mr.  William  Williams,  y boss,  fel  yr  ad- 
waenid  ef,  a Mri.  Hugh  Williams  a.  David  Howells. 

Adeiladwyd  y capel  cyntaf  yno  yn  y flwyddyn  1839,  ac 
agorwyd  ef  Awst  y 4ydd  a’r  5ed.  Pregethwyd  y noson  gyn- 
taf  gan  y Parch.  William  Rowlands,  New  York,  2 Tim.  2: 
20.  Dranoeth,  am  fod  y gynulleidfa  yn  ormod  i’r  eapel, 
pregethwyd  yn  yr  awyr  agored,  gan  y Parchn.  W.  Row- 
lands,  W.  H.  Thomas,  Utica  (B.),  E.  B.  Evans,  Pottsville 
(A.),  ac  Edward  Blunt,  pregethwr  cartrefol. 

Gwelsom  y weithred  a wnaed  am  y capel  hwn,  ac  mae 
mewn  ysgrifen  dda,  ac  yn  gynllun  rhagorol  o weithred  am 
32 


338 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


gapel.  Ond  am  ryw  reswm  ni  weinyddwyd  hi  yn  gyfreith- 
iol,  ac  felly  nid  oes  gryni  nac  awdurdod  yn  perthyn  iddi. 

Yn  1842  m-ae  Mr.  Thomas  Griíîìths,  Pottsville,  yn  myned 
alla-n  i gasglu  at  y oapel  hwn  trwy  Sir  Oneida,  dinasoedd 
New  York  a Philadelphia,  a chasglodd  $215.17.  Arwyddwyd 
hyn  gan  Mr.  Edward  P.  Thomas  dros  y cyfarfod  a’r  eg- 
lwys.  Gwerthwyd  y capel  hwn  yn  fuan  wedi  hyny,  ac  ad- 
eiladwyd  un  arall  yn  1844.  Mae  y deed  am  y capel  hwn 
wedi  eu  gwneyd  i Dayid  Davies,  Edward  Blunt,  Rohert  Wil- 
liams  a John  Rees,  T'rustees,  Ionawr  26,  1844,  a hwn  yw  y 
capel  sydd  yn  sefyll  yno  yn  bresenol.  Agorwyd  hwn  mewn 
undeb  a Chymanfa  Gorfforedig  Pottsville,  1846.  Yr  oedd  y 
Gymanfa  yn  eael  ei  chynal  Gorphenaf  5-8,  a nos  Sabboth 
yr  8fed,  deehreuwyd  y gwasanaeth  agoriadol  yn  Miners- 
ville,  a phregethodd  y Parchn.  Joseph  ^E.  Davies  a John 
Davies.  Am  10  ddydd  Llun  pregethodd  y Parchn.  John 
Griffiths,  Danville,  a John  Jones,  Utica.  Am  2,  y Parchn. 
Thomas  R.  Jones,  Wilkesbarre,  a W.  Rowlands  yn  Saesneg. 
Am  6,  y Parchn.  John  Jornes  a W.  Rowlands.  Cydnabyddir 
casgliad  at  y capel  hwn  o Summit  Hill,  $18;  Carbondale, 
$33.51;  Nanticoke,  $11;  Danville,  $28;  Hyde  Park,  $6.75. 

Bu  amryw  weinidogion  yn  cartrefu  yn  Minersville  hef- 
yd.  Yr  oedd  y Parchn.  Bdward  Blunt  a Robert  Williams 
yno  cyn  amser  agoriad  y capel  cyntaf.  Yn  1846  mae  y 
brawd  Richard  Jones  yn  cael  caniatad  gan  y Gymanfa  i 
bregethu  yn  y tri  lle.  Yno  hefyd  y dechreuodd  y brawd 
D;avid  W.  Howells  bregethu,  fel  y tybiwn.  Yr  oedd  y Parch. 
R.  Williams  a Mr.  John  R.  Davies  yn  bartneriaid  mewn 
masnach,  ac  yr  oedd  y brawd  Howells  yn  ysgrif-was  idd- 
ynt.  Am  ryw  achos  nad  ydym  yn  gwybod,  mae  eglwys 
Minersville  yn  e-i  ddiarddel,  ac  mae  Cymanfa  Danville  yn 
cadarnhau  eu  gweithrediadau.  Yma  hefyd  yr  oedd  y Parch. 
John  L.  Jeffreys  yn  cartrefu  tra  yn  y fangre  hon.  Yma.  y 
dechreuodd  y brawd  John  Anwyl  bregethu,  ae  yma  hefyd 
y terfynodd  ei  daith.  Yma  hefyd  y dechreuodd  y brawd 
John  Morgans  bregethu  yn  1866,  ac  oddiyma  hefyd  y der- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


339 


byniwyd  y brawd  W.  R.  Thomas  i undeb  a’r  Dosbarth  yn 
1866.  Yr  oedd  y Parch.  Robert  Williams  mewn  cysylltiad 
gweinido'gaethol  a’r  eglwys,  ac  felly  Mr.  Jeffreys,  ond  nid 
ydym  yn  gwybod  fod  neb  o’r  brodyr  ei’aill  fu  yn  byw  yma 
felly. 

Enw  y diaco'n  oedd  yma  amser  sefydliad  yr  eglwys  oedd 
Mr.  William'  Roberts,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Gymanfa 
yn  1846.  Yn  1849  'derbyniwyd  Mri.  William1  Williams  a 
Walter  Phillips  i undeb  a’r  Gymanfa  fel  diaconiaid  yn 
Minersville.  Yn  Chwefror,  1858,  derbyniwyd  Robert  Wright 
i undeb  a’r  Dosbarth,  ac  yn  ddylyno!  i hyny  Mr.  Jonah 
Richard-s.  Yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yno,  Hydref,  1863, 
derbyniwyd  Mr.  John  R.  Davies.  Gorphenaf,  1868,  Morgan 
H.  Harries;  Mai,  1870,  Mr.  Thos.  Morgan;  ac  yn  Pottsville, 
Medi,  1873,  Etìward  Anwyl. 

Bu  amgylchiadau  gwasgedig  ma.snach  o bryd  i bryd  yn 
niweidiol  iawn  i’r  achos  yn  Minersville,  ac  nid  oedd  ei  gyf- 
leusderau  ychwaith  cystal  a’r  lleoedd  eraill.  Bu  marwol- 
aeth  Mr.  John  R.  Davies  yn  golled  anadferadwy  i’r  eglwys 
fechan;  o ran  hyny,  bu  ei  angeu  ef  yn  angeu  i’r  achos  yn 
y Ue.  Mae  y capel  wedi  ei  gau  i fyny  bellach  er’s  rhai  blyn- 
yddoedd,  ac  nid  oes  neb  0'’r  Methodistiaid  yn  aros  yn  y lle 
ond  y brawd  Joseph  Turner. 

St.  Clair. — Dechreuwyd  cynal  Ysgol  Sabbothol  yn  y Ue 
hwn  yn  y flwyddyn  1838,  pan  oedd  nifer  y Cymry  yn  y lle 
yn  ychydig,  ond  yr  oedd  nifer  yr  Ysgol  o 40  i 50.  Yr  oedd 
yr  ieuenctyd  yn  trysori  gair  Duw  yn  eu  cof,  ac  yn  cael 
pleser  wrth  ei  ddysgu.  Cynelid  hefyd  ysgol  egwyddorol  ar 
nos  Pawrth,  yn  yr  hon  yr  oedd  athrawon  yr  Ysgol  yn  eg- 
luro  egwyddorion  crefydd,  ac  yn  trafod  pynciau  duwinydd- 
ol.  - Yn  un  ob  cyfarfodydd  cyntaf,  y pwnc  a benodwyd  i’w 
drafod  oedd  y “Bod  o Dduw,”  yr  hyn  sydd  yn  dangos  nad 
oedd  arnynt  ofn  pynciau  mawr  y pryd  hwnw.  Sefydlwyd 
achos  y Methodistiaid  yn  y lle  yn  1845,  yn  cynwys  tua  deu- 
ddeg  o aelodau.  Yn  eu  plith  yr  oedd  Mr.  W.  Williams,  a 
ddaeth  yma  yn  1832,  a Mr.  John  Rees,  a ddaeth  yma  yn 


340 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


1S37.  Cnd  un  ot  rhai  blaenaf  yn  cychwyn  yr  achos  oedd 
Mr.  Joshua  Williams  (mae  ei  weddw  yn  fyw  eto  yn  Scran- 
ton).  Cydnabyddid  gan  bawb  a'i  hadwaenai  ei  fod  yn 
weithiwr  rhagorol,  ac  yn  garedig.  i’r  achos  yn  ei  holl  gys- 
ylltiadau.  Mae  yn  debyg  iddynt  ddechreu  adeiladu  capel 
yr  un  flwyddyn,  yr  hwn  a agorwyd  Mehefln  20,  21,  1846, 
mewn  undeb  ag  agoriad  capel  y Cynulleidfaolion.  ac  yr 
oedd  y gwasanaeth  yn  cael  ei  gynal  yn  y capel  hwnw.  Nos 
Sadwrn  pregethodd  y Parch.  Daniel  Daniels,  Beaver 
Meadow.  Am  10  y Sabboth,  Parchn.  R.  R.  Williams, 
MinersYÌlle  (A.),  a Daniel  D'aniels.  Am  2,  Parch.  David 
Williams,  Pottsville,  yn  Saesneg,  a J.  B.  Cook  o Danville. 
Am  6,  yn  nghapel  y T.  C'.,  D1.  Da-niels  ac  R.  R.  Williams. 
Felly  nid  oedd  yma  ond  un  pregethwr  Methodistaidd,  nac 
ond  un  gwasanaeth  yn  y eapel  Methodistaidd.  Maint  y cap- 
el  ar  y cyntaf  oedd  22x26,  ond  helaethwyd  ac  adgyweiriwyd 
yr  adeilad  wedi  hyny,  fel  y gellid  eistedd  ynddo  yn  rhwydd 
tua  250  eo  bob-1,  a bu  ar  r.ai  a.degau  yn  llawn  o wrandawyr. 
pyflwynwyd  y weithred  am-  y tir  a'r  capel  hwn  i o-fal  a 
meddiant  y Cyfundeb,  yn  Nghymanfa  Pottsville,  1848.  Yn 
1849  rhoddwyd  caniatad  y Gymanfa  iddynt  i werthu  rhan 
o’r  lir  perthynol  i’r  capel.  a.  phenodwyd  Mri.  Joshua  Wil- 
liams,  Henry  Jones,  Pottsville,  a Hugh  Davies,  Minersville, 
i arolygu  y gwerthiant.  Yn  y lle  hwn  y dechreuodd  y 
Parch.  John  Ada-ms  bregethu,  ac  yma  yr  oedd  y Parch.  B. 
D.  Davies  pan  dderbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Dosbarth.  Yma 
hefyd  yr  oedd  y Pareh.  Edward  J.  Hughes  yn  cartreíu  tra 
bu  yn  gwasa-naethu  yr  eglwysi  yn  y cyl-ch.  Mr.  Joshua 
Williams  oedd  y diacon  cyntaf  a ddewiswyd  amser  sefydlu 
yr  eglwys;  wedi  hyny,  Mri.  David  Jones  a Watkin  Powell, 
y*  rhai  a dderbyniwyd  i undeb  y Gymanfa.  Yn  Pottsville, 
Chwefror,  1856,  derbyniwyd  Mri.  Thos.  J.  Evans  a Howell 
Davies  i undeb  a’r  Dosbarth  fel  diaconiaid  St.  Clair.  Ion- 
awr,  1860,  Mr.  Jonathan  Jones;  Gorphenaf,  1866,  yn  Nghyf- 
arfod  St.  Clair,  David  Davies;  yn  Danìe;sville,  1872,  y 
brawd  John  Roberts. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


;4i 


Dyoddefodd  y lle  hwn  oblegid  cyfyngderau  masnach  ar 
wahanol  adegau,  ac  oblegid  un  achos  yn  fwy  nag  un  lle  ar- 
all  braidd.  Aeth  y bwrdeisdref  i wrthdarawiad  a Frank 
McGowen,  Pre-sident  y Reading  Railrcad,  oblegid  pcnt  yn 
croesi  y rheilffordd  rhwng  Pottsviile  a St.  Clair.  Mynai  ef 
iddynt  hwy  brynu  y bont,  a mynent  hwythau  iddo  ef  ad- 
eiladu  pont  haiarn  yn  lle  un  goed,  a methwyd  a dyfcd  i 
gytundeb.  Penderfynodd  yntau  y gwnai  i’r  glaswellt  dyfu 
ar  heclydd  y dref;  ac  i roddi  ei  fygythiad  mewn  gweithred- 
iad.  tynodd  i lawr  y breakers,  a symudodd  i ffordd  bob  peir- 
ianau  perthynol  i’r  cwmni.  Safodd  yr  olwynion,  a diflan- 
odd  pob  trafnidiaeth  o’r  lle  am  rai  blynyddoedd.  Yr  oedd 
y glaswellt  yn  tyfu  ar  yr  heolydd,  oblegid  yr  oedd  corff 
mawr  y preswylwyr  wedi  ymadael.  Dyma  engraifft  nod- 
edig  o drahausder  a gormes  corfforiaethau  mawrion.  Eto 
trwy  ffyddlondeb  a dyfalbarhad  ychydig  frodyr  a chwior- 
ydd,  daliodd  yr  achos  bychan  yn  St.  C'lair  heb  lwyr  ddi- 
ffodd,  ac  yn  y noswaith  dywyll  a hirfaith,  oadwyd  y drws 
yn  agored,  a goleuni  yn  y ffenestri.  Yn  bresenol  mae  ych- 
ydig  o adfywiad  masnachol  yn  y lle,  a Chymry  yn  cyrchu 
yno  eto.  Gan  fod  adnoddau  naturiol  lawer  yno  eto,  gresyn 
na  welid  gwawr  ar  achos  crefydd  yno  hefyd. 

Mae  genym  i sylwi  hefyd  fod  undeb  a.  brawdgarwch  wedi 
ffynu  rhwng  y tri  Ue  yma  ar  hyd  y blynyddoedd,  mewn  am- 
rywiol  ystyriaethau. 

(a)  Undeb  Ysgolion  Sabbothol. — Yn  y flwyddyn  1843 
cychwynwyd  cyfres  o gyfarfodydd  a elwid  ganddynt,  “Cy- 
manfa  Ysgolion  Sabbothol  Pottsville,  Minersville  a St. 
Clair,”  yr  hon  a gynelid  bob  tri  mis  ar  gylch.  Rhoddẁn 
grynodeb  o’r  drydedd,  yr  hon  a gynaliwyd  Rhagfyr  25  y 
flwyddyn  hono,  fel  engraifft  o gynllun  y cyfarfodydd: 

Yn  Minersville,  mae  y brawd  Thomas  Griffiths  yn  holi 
yr  ysgol  hono'  yn  y chweched  benod  o’r  Hyffcrddwr,  a’r 
Parch.  Robert  Williams  yn  holi  ysgol  Pottsville  yn  y bed- 
waredd  benod  o’r  Hyfforddwr.  Cynelid  hefyd  gyfarfod  ath- 


342 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


rawon  yn  nglyn  a'r  cyfarfodydd  hyn,  i ymdrin  â gwahanol 
faterion,  ac  yn  y cyfarfod  uchod  ymdrinid  a swydd  ath- 
raw,  fel  y canlyn:  (a)  Beth  a ddylai  fod.  (h)  Be-th  na 
ddylai  fod,  o ran  ei  fuchedd.  (c)  Y wybodaeth  a ddylai  fod 
ganddo.  (d)  Medr  i drosglwyddo  y wybodaeth  hono  i eraill. 
(e)  Yr  angenrheádrwydd  aan  ei  fod  wedi  ei  dymeru  yn  drwy- 
adl  mewn  ufudd-dod  a gostyngeiddrwydd.  (f)  Yr  angen- 
rheidrwydd  am  ffyddlondeb. 

Erbyn  1844  mae  y Parch.  Joseph  E.  Davies  wedi  dyfod  i 
Pottsville,  ac  am  y blynyddoedd  y bu  ef  yn  byw  yno  mae 
Mr.  Williams  ac  yntau  yn  cymeryd  rhan  neillduol  yn  nyg- 
iad  yn  mlaen  y cyfarfodydd  hyn,  ac  mae  yn  sicr  eu  bod 
wedi  profi  yn  feíndithiol  iawn  i’r  meddyliau  oedd  yn  ym- 
chwilgar  arn  y gwirionedd.  Yn  y flwyddyn  hon  cawn  fod 
y Parch.  Hugh  Rees,  Newark,  0.,  yn  bresenol  yn  un  o’r 
Cymanfaoedd  yn  pregethu,  a’r  trodyr  eraill  yn  holi  y gwa- 
hanol  ysgolion,  ac  wedi  hyn  cawn  fod  Mr.  Williams  a Mr. 
Davies  yn  pregethu  neu  yn  areithio  ar  fater  n-eillduol  yn 
mhob  un.  Yr  oedd  cangen  yn  perthyn  i ysgol  Minersville, 
mewn  lle  a elwid'  Potter’s  Yalle-y,  am'  rai  blynyddoedd.  Yn 
1845  cawn  fod  cyfrifon  y Dosbarth  fel  y canlyn:  Swyddog- 
ion,  26;  ysgolheigion,  o 78  i 104;  llafur  mewn  penodau,  934; 
adnodau,  8,398;  y deg  gorchymyn  wedi  cael  ei  adrodd  78  o 
weithiau;  Hyfforddwr,  18;  Rho-dd  Mam-,  62;  pynciau  ys- 
grythyrol,  83. 

Yn  1849  cawn  ha-nes  cyfarfod  a.gynaliwyd  yn  Pottsviile 
y Pedwerydd  o Orphenaf.  Adroddwyd  y 3ydd  o Genesis  i 
agor  y cyfarfod,  a gweddiodd  y Parch.  Thos.  Phillips,  ac 
wedi  hyny  holodd  ysgol  y 11-e  yn  y drydydd  benod  o’r  Hy- 
fforddwr,  a’r  Parch.  John  Adams  yn  holi  ysgol  St.  Clair  yn 
y bedware-dd  benod.  Am  1 o’r  gloch,  cyfarfod  athrawon,  i 
lunio  y mesurau  goreu  i lwyddo  yr  ysgol.  Am  2,  dech- 
reuwyd  gan  Mr.  Adams,  a holwyd  ysgol  Minersville  gan  y 
Parch.  R.  Williams  ar  y 15fed  benod  o’r  Hyffiorddwr;.  wedi 
hyny  areithiau  gan  Mr.  D.  W.  Howells  ar  ragoriaethau  yr 
Ysgol  Sabbo-thol,  a Mr.  Adams  ar  y ddyle-dswydd  o addoli 


T DOSBARTH  DEHEUOL. 


343 


trwy  ganu  mawl,  a,  Mr.  Phillips  ar  ddirwest.  Ae  am  5 o’r 
gloch  cyfarfod  i’r  dyben  i drefnu  y moddio-n  go-reu  i lwyddo 
yr  Ysgo-1  Sabbo-thol.  Crybwyllid  fod  y cyfarfodydd  yn  dda, 
a gobeithid  am-  rai  cyffelyb  id-dynt  yn  y dyfodol. 

(b)  Unde-b  Cerddo-ro-1. — Rhagfyr  25,  1846,  eynaliwyd  cyf- 
arfod  cyho-eddus  yr  undeb  yn  Po-ttsville  y tro  hwn.  Dewis- 
wyd  Mr.  Henry  Jones  yn  Llywydd-,  a d.echreuwyd  gan  Mr. 
W.  Dayies.  Arweinwyr  y canu  o-edd  Mri.  Jo-hn  G.  Tho-mas 
a Tho-mas  Howells,  a chafwyd  areìthiau  grymus  gan  Mri. 
Mo-ses  Eívans  a John  Adam-s,  a therfynwyd  gan  Mr.  Joshua 
Williams,  St.  C'lair. 

(c)  Unde-b  Dirwestol. — Ar  y 4ydd  o-  Orphenaf,  1842,  cyn- 
aliwyd  gwyl  ddirwesto-1  yn  Pottsyille.  Saith  o'r  gloch  yn  y 
boreu  cyehwyno-dd  cymdeithas  Min-.ersville  yn  llu  banerog, 
dan  ganu  em-ynau  dirw-esto-1,  i gyfarfo-d  cym-deithasau  Potts- 
ville  a St.  Clair,  a’r  rhai  hyny  gyda’u  gilydd  i gyfarfod  cym- 
deithas  Belle-mo-nte.  Yr  oedd  yr  orymdaith  yn  cynwys  tua 
1,500  o b-o-bl,  yn  y drefn  ganlynol:  (a)  Pregethwyr  a gwein- 
idogion.  (b)  B.an-erau.  (c)  Cantorio-n.  (d)  Aelodau  y 
gymideithas  yn  gyffre-dino-1.  Yr  oedd  y faner  Gymreig  yn 
gampwaith  oelfyddyd,  yn  cynwys  naw  o arluniau,  yn  dy- 
nodi  Diwydrwydd,  Rhyddi-d,  Digo-nedd,  Callineb,  Iechyd, 
Cyfoeth,  Go-baith,  Cre-d,  Un-deb.  Wedi  myned  yn  orymdaith 
trwy  b-rif  heolydd  y d-dinas,  i’r  lle  priodol,  galwyd  Mr. 
Thomas  Griffiths  i fod  yn  Llywyd-d  y eyfarfod,  a galwodd 
yntau  ar  Mr.  Wm.  Jone-s  (B.),  Mr.  John  Jones  (T.  C'.), 
Parchn.  E.  B.  Eivans  (A.),  a David  D-avies  (T.  C'.)  i anerch 
y cyfarfo-d,  a dyb-enwyd  trwy  ganu  gan  gor  Minersville  a 
St.  Clair.  Cyfarfod  campus  meddir. 

(d)  Undeb  Llenyddol. — Go-rphenaf  5,  1841,  cynaliwyd  cyf- 
arfod  cyhoeddus  y Cymreigyddion  yn  Po-ttsville.  Dewiswyd 
Mr.  Rees  Tho-mas  yn  Llywydd,  yr  hwn  a ddarllenodd  reol- 
a-u  y Gymdeithas.  Wedi  hyny  cyfarchwyd  yr  Undeb  gan 
fardd  y Gymdeithas,  Mr.  Thos.  Williams.  Yna  galwyd  ar 


344 


HANES  CYMANFA  DWIREIN’EARTH  PA. 

yr  areithwyr  i gyfarch  yr  Undeb.  (a)  Y Parch.  E.  E. 
Evans,  ar  ragoriaethau  yr  Omeraeg.  (b)  Y Parch.  S.  Jaines, 
ardderchawgrwydcl  yr  iaith,  ei  phrydferthwch.  a’i  gallu 
giweithiol.  (c)  Pa.rch.  W.  Morgans,  daioni  rhyddid.  (d) 
Pareh.  D.  Davies,  y ddyledswydd  o fyw  yn  sobr.  Pendei'- 
fynwyd  cael  cyfarfodydd  cyffelyb  i hwn  yn  flynyddol. 

(e)  Undeb  Gweinidcgaethol. — Ystyrid  y tri  lle  yn  daith 
Sabboth,  ac  yr  oedd  y Parch.  Robert  Williams  yn  aroiygu 
y tri  lle — felly  y Parch.  Jcseph  Davies  o -1843  hyd  1846,  a'r 
Parch.  Thomas  Phillips  o 1849  hyd  1853.  Yn  1858  mae'  y 
Parch.  E.  J.  Hughes  yn  symud  o St.  Clair,  ac  yn  gweinid- 
ogaethu  yn  y tri  lle  hyd  1865.  Dylynwyd  ef  gan  y Parch. 
John  L.  Jeffreys  o 1866  hyd  1869.  Yn  y flwyddyn  1878  mae 
y Pareh.  E.  C.  Bvans  yn  cymeryd  gcfa.1  y tri  lle,  yn  nghyd 
a Shenandoah.  Yn  1885  mae  y Parch.  E.  W.  Jones  yn  gof- 
alu  ami  y tri  lle  hyn,  ac  yn  byw  yn  Shenandoah,  am  tua 
thair  blynedd.  Cyflenwyd  y bylchau  rhwng.  tymorau  y 
brodyr  uchod  gan  weinidogaeth  brodyr  eraill,  yn  ol  y cyf- 
leusdra  i’w  cael;  ond  ar  ol  tymor  bugeiliaeth  Mr.  Jones 
mae  y tri  lle  yn  adfeilio  yn  fawr,  nes  diffodd  y cwbl  yn 
Minersville,  ac  wedi  gwerthu  capel  Pottsville  ymunodd  yr 
ychydig  oedd  yno  a’r  An.nibynwyr;  St.  Clair  yn.unig  sydd 
yn  aros  heb  lwyr  ddiffodd. 

II. — Summit  Hill. 

Mae  Dr.  Davìes  yn  rhoddi  amser  sefydliad  eglwys  yn  y 
lle  hwn  yn  y flwyddyn  1872.  Ond  yn  ol  pob  hanes  ydym 
wedi  ei  gael,  yr  ydym  yn  dra  sicr  fod  eglwys  a chynull- 
eidfa  Fethcdistaidd  yno  yn  1846,  neu  cyn  hyny.  Nid  oes 
genym  hanes  pa  bryd  na  chan  bwy  y sefydlwyd  yr  eglwys 
chwaith.  Yr  oedd  y Parch.  J.  G.  Jones,  Allentown,  yn 
myned  yno  im.  fynych  i bregethu.  Bu  amryw  frodyr  yn 
eartrefu  yn  Pottsville  yn  yr  adeg  hon,  ac  yn  eu  plith  Dr. 
Dawies.  Hefyd,  jTr  oedd  Dr.  Rowlands  yn  ymweled  a’r  Dal- 
aeth  yn  fynych  yn  y blynyddoedd  hyn.  ac  yn  eael  ei  anfon 


Y DOSBARTH  DEHEUOL.  345* 

■weithiau  gan  y Gymanfa  i sefydlu  achosion  crefyddcl.  Yr 
ydyin  yn  awgrymu  hyn  i ddangos  fod  yn  bcsibl  i’r  naill 
neu  y lla.ll  o’r  brcdyr  hyn  fod  yno  yn  sefydlu  eglwys,  ond 
rywfodd  fod  y cofnodiad  o hyny  wedi  myned  yn  ddisylw 
gan  Dr.  Davies  pan  yn  gwneyd  y rhestr  i fyny.  Nid  eg- 
lwys  undebol  oedd  hon  ychwaith,  oblegid  yr  oedd  Summit 
Hill,  Coal  Dale  a Spring  Tunnel  yn  agos  at  eu  gilydd  fel 
tair  ongl.  Sefydlodd  yr  Annibynwyr  eglwys  yn  Ccal  Dale 
yn  agos  yr  un  amser,  ac  adeiladasant  ga.pel  yno,  ac  mae  yr 
achos  yn  aros  hyd  heddyw,  ond  Summit  Hill  oedd  cynull- 
fan  y Methodistiaid.  Eto  nid  adeiladwyd  capel  yno;  ond  yn 
ol  arfer  yr  adeg  hono,  yr  oeddynt  yn  ymgynull  yn  yr  ys- 
goldy,  oddieithr  ar  achlysuron  neillluol,  pan  y gofynid  am 
fenthyg  un  o’r  capelydd  yn  y dref.  Cofnodir  fod  yr  eglwys 
lron  wedi  ei  derbyn  i undeb  a’r  Gymanfa  a gynelid  rhwng 
Scranton  a Carbondale,  Hydref,  1850.  Nid  oedd  y tadau 
rnor  annhrefnyddol,  fel  y gallem  ddychymygu  iddynt  dder- 
byn  eglwys  i umdeh  a’r  Gymanfa  heb  ei  bod  wedi  ei  chor- 
ffori  yn  rheolaidd  yn  ol  arfe-r  yr  enwad.  Rhwng  y blynydd- 
oedd  1846  a 1853  bu  yno  lawer  o-  ddynion  galluog  a thalent- 
og,  lawn  cymaint  felly  ag  un  o’r  hen  sefydliadau.  Yr  ydym 
yn  ddyledus  i Mrs.  John  T'.  Grifîìths,  Wilkesbarre,  am  en- 
wau  rhai  0 honynt — Mr.  David  Wiliiams,  yr  hwn  a ddaeth 
yma  o Ferthyr  Tydfil  yn  1830,  ac  a ddewiswyd  yn  arolyg- 
ydd  cyffredimol  y Lehigh  Co. — dyn  da,  crefyddol,  ond  hu 
farw  yn  1848.  Yr  oedd  Mr.  Thos.  Phillips  yn  arolygu 
gwaith  Coal  Dale.  Et  mai  Annibynwr  oedd  Mr.  Phillips, 
yr  oecid  yn  ddyn  da.,  haelfrydig  ei  ysbryd,  ac  yr  oedd  llawer 
o Pethodistiaid  yn  gweithio  dano.  Symudodd  ef  i Hyde 
Park,  ac  yno  bu  fa.rw.  Yr  oedcl  Mr.  John  S.  Roberts  a’i 
wraig,  tad  a mam  Mrs.  Griffiths,  yno  yn  1846,  a symudasant 
hwythau  i Wisconsin.  Mr.  Robert  Hughes,  yr  hwn  a sy- 
mudodcì  yno  o Minersville,  a dewiswyd  ef  yn  Ysgrifenydd 
Cyma.nfa  Pottsville.  1848,  a symudodd  yntau  i Wisconsin. 
Cawsom  y fraint  o’i  adwaen  pan  oedd  yn  byw  yno,  a sym- 
udodd  wedi  hyny  i Minnesota,  lle  y bu  farw.  Cydnabyddid 


346 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


ei  fod  yn  ddyn  o allu  a thalent  anghyffredin,  fel  duwinydd 
a cherddor.  Yr  oedd  Mri.  Thomas  a Rees  Leyshon,  meib- 
ion  Shon  Leyshon,  Ynysgeingion,  un  o hen  breswylwyr 
Cwmtawe,  a ymfudodd  i Drinkard’s  Beach,  ac  a fu  farw  yn 
1849,  yno  yn  yr  adeg  hon.  Symudodd  Thomas  i Pittston,  ac 
oddiyno  i South  Wilkesbarre,  lle  bu  farw.  Yr  oedd  i Rees 
ei  frawd  12  o blant,  a symudodd  yntau  i Shawnee,  Illinois. 
Yr  ydym  yn  cofio  ei  weled  unwaith  yn  Chicago.  Yr  oedd 
Mr.  Walter  Phillips  yno  hefyd  yn  y cyfnod  hwn,  a symud- 
odd  yntau  i Bellevue.  Mr.  Hngh  T.  Davies,  dewiswyd  ef 
yn  Ysgrifenydd  y Gymanfa  a gynaliwyd  yn  Lehigh  Gap, 
1851,  ond  symudodd  yntau  i California.  Cyfrifid  ef  yn  ddyn 
o dalent  uwchraddol,  ■ ac  ysgrifenodd  lawer  o lythyrau  i’r 
“Cyfaill”  am  California  a Vancouver’s  Island.  Mr.  Hugh 
I.,  Davies  a Rees  ei  frawd,  a theulu  ei  wraig,  Misses  Mary  a 
Gwennie  Johns;  symudodd  yntau  yn  ddiweddarach  i Slat- 
ington,  lle  y treuliodd  y gweddill  o’i  oes,  a symudodd  Rees 
ei  frawd  i Elmira,  N.  Y.  Dewiswyd  Mr.  D;avies  yn  Ysgrif- 
enydd  y Gymanfa  gynaliwyd  yno  yn  1849,  a’r  Gymanfa  gan- 
lynol  yn  Minersvill-e.  Mr.  David  Howells  a gyfrifid  yn 
bregethwr  galluog,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Gymanfa 
yn  Lehigh,  1851.  Aeth  yntau  hefyd  i C’alifornia,  a mach- 
ludodd  ei  haul  dan  gwmwl.  Bu  Mr.  John  T.  Griffiths  yno 
hefyd  yr  un  adeg.  Yr  oedd  y rhai  hyn  i gyd  yn  ddynion  o 
allu  a chyneddfau  cryfion,  yn  ddynion  crefyddol,  ac  yn 
Fethodistiaid  egwyddorol,  a sonid  llawer  wrthym  am  yr 
hyfrydwch  crefyddol  a fwynheid  yn  Summit  Hill  gan  rai 
o’r  hen  bobl  yn  y eyfnod  hwn. 

Yn  1851  cynaliwyd  cyfarfod  yno'  yn  nglyn  a’r  gofgolofn 
genedlaethol  yn  Washington,  a chawn  yr  enwau  canlynol 
yn  nglyn  a’r  achlysur:  Hugh  Davies,  Isaac  P.  Owens,  Evan 
Phillips,  Thomas  Hughes,  Zorobabel  Thomas,  John  Ley- 
shon,  David  Powell  a John  Thomas.  Yr  ydym  erbyn  hyn 
yn  teimlo  yn  ofldus  na  buasem  wedi  ymholi  a rhai  o honynt 
am  fwy  0’  fanylion,  yn  enwedig  Mri.  Hugh  L.  Davies  a 
Thos.  Leyshon.  Heblaw  y brawd  David  Howells,  bu  y 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


347 


Parch.  John  Adams  yn  byw  yno,  ac  oddieithr  y ddau  frawd 
hyn,  dibynu  ar  weinidogaeth  deithiol  yr  oeddynt.  Ymwel- 
id  â hwynt  yn  achlysurol  gan  y Parchn.  Thos.  R.  Jones, 
yr  hwn  oedd  yn  byw  yn  Wilkesbarre  yn  pryd  hwnw,  Rob- 
ert  Williams,  Minersyille,  a John  G.  Jones,  Allentown;  ac 
yn  y blynyddoedd  hyny  ymwelid  yn  fynych  a’r  ardaloedd 
hyn  gan  Dr.  Rowlands.  Yn  1849  yr  oedd  y Gymanfa  Dal- 
aethol  yno,  a chynelid  y gwasanaeth  cyhoeddus  yn  nghap- 
el  y Presbyteriaid,  ac  yr  oedd  y gwasanaeth  hwyrol  i gyd 
yn  Saesneg,  y Parchn.  John  G.  Jones  a Thos.  Phillips  yn 
pregethu,  yn  gystal  ag  oedfa  Dr.  Rowlands  yn  y prydnawn. 
Yn  y Gymanfa  hono'  yr  oedd  Mrs.  Griffiths  yn  ferch  ieuanc, 
yn  adrodd  yr  ail  benod  o Joel  ar  ddechreu  un  o’r  oedfaon, 
yr  hyn  oedd  yn  beth  cyffredin  y pryd  hwnw. 

Yn  1852  yr  oedd  y Gymanfa  yn  cael  ei  chynal  ar  hyd  y 
Dosbarth,  gan  ddechreu  yn  Lehigh  Gap,  Gorphenaf  8,  9,  ac 
yn  Summit  Hill  y lOfed.  Yn  hono  yr  oedd  y diweddar  John 
R.  Williams  yn  pregethu,  ac  mewn  hwyl  cyfeiriai  at  ryw 
adar  oedd  tu  hwnt  i Genesis,  a chyfododd  rhyw  frawd  i’w 
argyhoeddi  ei  fod  yn  cyfeiliorni,  pryd  maê  Dr.  Rowlands 
gyda’i  hynawsedd  boneddigaidd  yn  taflu  gorchudd  cariad 
dros  amryfusedd  Williams,  gan  ddweyd  “Mai  ychydig  o 
gamg.ymeriad  oedd  y brawd  wedi  ei  wneyd,  mai  tu  hwnt  i 
Tennessee  oedd  ef  yn  feddwl.’’ 

Yn  m.hen  enyd  ar  ol  hyn  ymwasgarodd  y Cymry  o’r  lle, 
a diflanodd  yr  eglwys  Fethodistaid.d  yn  llwyr,  hyd  pan 
wnaed  ail  gynyg  yno  yn  1872,  dan  nawdd  y Cyfa.rfod  Dos- 
barth  Gogleddol.  Anfonwyd  y Parchn.  Dr.  Davies,  Scran- 
ton,  a W.  H.  Williams,  Wilkesbarre,  yno<  o Gyfarfod  Provi- 
dence  i gorffori  eglwys,  ond  nid  ymddengys  fod  y cynyg 
hwnw  wedi  troi  yn  llwyddiant.  Gwnaed  cais  gan  y cen- 
adon  dros  yr  eglwys  a.t  yr  eglwysi  cryfion,  i anfon  eu  gwein- 
idogion  yno  un  Sabboth,  a chyda  hyn  mae  Summit  Hill  yn 
diflanu  oddiar  gofnodion  Methodistiaid. 


348 


HANES  CYMANFA  DWIREINBARTH  PA. 

III  — Buck  Mountaim 

Symudodcl  amryw  o Summit  Hill  i’r  lle  hwn;  Ue  unig, 
mynyddig,  anghysbell,  dair  neu  bedair  milldir  oddiyno.  Yn 
mhlitb  eraill  yr  cedd  Mr.  Walter  Pbillips  a’i  deulu,  Mr. 
John  T.  GrifRtbs  a’i  deulu,  ond  achos  cymysg  oedd  jrno,  a 
Methodistiaid  yn  arwain  y blaen,  a buont  yn  cael  pregethu 
yno  unwaith  yn  y mis.  Ond  ni  pharhaodd  y 11  e hwnw  yn 
hir,  can  belled  ag  yr  oedd  a fynai  y Methodistiaid  ag  ef. 
Nodwecld  y gweithfeydd  glo,  yn  gystal  a mwngloddiau  er- 
aill,  ydyw  achos  anwadalwch,  ac  mae  hyn  i’w  weled  yn  eg- 
lur  yn  hanes  y sefydliadau  Cymreig  cyntaf. 

IY,— Tamaqua. 

Nodir  y lle  hwn  ar  lyfr  y Gymanfa  fel  lle  ag  yr  oedcl  yn 
cymeryd  arolygiaeth  drosto,  oncl  yr  oll  ydym  ni  wedi  ei 
gael  allan,  ydyw  fod  yno  achos  cymysg  o 1848  hyd  1854,  d?n 
ofal  Methodistiaid,  ac  i hwnw  hefyd  ddarfod  yn  dra  bnan 
ar  ol  hyn.  Bu  yr  argyfwng  arianol  yn  1856-7  yn  chwalfa 
ddinystriol  i lawer  o leoedd  gweiniaid  o’r  fath. 

Y,— Beayer  Meadow. 

Yr  hanes  cyntaf  a welsom  arn  y lle  hwn  oedd  gwaith  y 
Cymry  yn  cadw  Gwyl  Bewi  yn  1838.  Wedi  cyfarfod  yn 
nhy  un  Morgan  Price  i drefnu  ymarferiadau  y dydd,  maent 
yn  myned  i le  o addoliad  i wrando  pregeth  gan  un  Parch. 
Benjamin  Davies  ar  y testyn,  “Nac  ymrysonwch ' ar  y 
ffordd.”  Oddiyno  maent  yn  myned  i westy  un  Mr.  M.  A. 
Deeker  i gin.iawa  a chanu,  a dybenwyd  y.  dydd  trwy  gyf- 
arfod  gweddi.  Yr  oedd  pregethwr  i’r  Annibynwyr  yn  byw 
ynO'  yn  yr  adeg  hono  o’r  enw  Parch.  Lewis  Williams,  ac 
yr  ydym  yn  tybied  mai  yr  un  ydyw  a Lewis  Williams,  Car- 
hondale,  wedi  hyny. 

Yn  Nghymanfa.  1845  nodir  yr  ardal  hon  fel  un  o’r  Ueoedd 
oedd  dan  ei  harolygiaeth  y pryd  hwnw.  Pa  un  ai  fel  l’.e  i 
bregethu,  neu  ynte  a oedd  gan  y Methodistiaid  eglwys  yn 
y lle,  sydd  anhawrdd  ei  benderfynu.  Mae  ymddyddanion  a 


T DÛSBARTH  DEHEUOL. 


349 


fu  rhyngom  a.  rhai  hen  bobl,  sydd  bellach  wecli  meirw, 
wedi  ein  harwain  i’r  casgliad  cadarnhaol,  eto  nid  oes  gair 
o son  am  dani  fel  y cyfryw  ar  gofnodion  y JJosbarth  na’r 
Gymanía.  Bu  yno  lawer  o Gymry  ar  un  adeg,  a byddai  y 
Parch.  John  Davies,  Carbondal-e,  yn  ymweled  a’r  lle  ar  ei 
deithiau;  a bu  Dr.  Rowlands  yno  ar  ei  ffordd  o Hazleton  i 
Pottsville,  yn  1840,  ac  yr  oedd  pregethwyr  eraill  i’r  Meth- 
odistiaid  yn  ymweled  a’r  lle.  Yn  y flwyddyn  1856  anfon- 
wyd  Dr.  Rowlands,  pan  yn  byw  yn  Scranton,  yno-  i sefydlu 
eglwys.  Yr  oedd  yno  14  o aelodau  y pryd  hwnw,  ac  yn  eu 
plith  yr  oedd  Mri.  Jenkin  Reinallt,  John  M.  Jones,  Jonah 
Lewis,  W.  J.  Lewis,  Grifflth  Williams,  George  Heycock, 
William  Hughes,  yn  nghyd  a’u  teuluoedd.  Y swyddcglon 
a ddewiswyd  amser  corfforiad  yr  eglwys  oeddynt  Mr.  John 
M.  Jones,  Blaenor;  Ysgrifenydd,  Jonah  Lewis;  Trysorydd, 
Jenkin  Reinallt.  Byddai  y Parch.  B.  F.  Jones  ac  eraill  yn 
inyned  yno  i bregethu  yn  yr  adeg  hon;  ond  ni  dderbyniwyd 
yr  eglwys  i undeb  a’r  Dosbarth,  am  mai  byr  fu  parhad  ei 
bodolaeth.  Pan  ddaeth  y panic  yn  1857-8,  ymwasgarodd  y 
Cymry,  ac  aeth  Jonah  Lewis  a’i  frawd,  y Parch.  W.  J. 
Lewis,  i Bellevue,  Mri.  J.  M.  Jones  a George  Heycock  i 
Pittston.  Fel  hyn  darfyddodd  son  am  Beaver  Meadow  yn 
ei  gysylltiad  a Methodistiaeth. 

VI.  - Hazleton. 

Mae  y lle  hwn,  bellach,  yn  ddinas  boblogaidd,  ar  ben  y 
mynyddoedd,  tua  60  mdlldir  i’r  de  o Wilkesbarre,  yn  Swydd 
Luzerne.  Ond  yn  1840  nid  oedd  ond  lle  bychan,  a gwaith 
glo  newydd  gael  ei  agor  ymo.  Sefydlodd  yno  luaws  o Gym- 
ry  tua’r  adeg  hono.  Yn  1841  yr  oedd  Cymanfa  y Bedydd- 
wyr  yn  cael  ei  chyhoeddi  i fod  yn  Carbondale,  Hazleton  a 
Pottsville,  ac  mae  y Parchn.  Morris  J.  Williams,  Trenton, 
a W.  H.  Thomas,  Utica,  yn  pregethu  yn  Wìlkesbarre  ar  y 
ffordd  yno,  a chorfforwyd  eglwys  i’r  enwad  hwnw  y pryd 
hyny  yn  Hazleton.  Ond  nid  oes  genym  hanes  sicr  fod  y 
Methodistiaid  wedi  corffori  eglwys  yno,  eto  mae  awgrym- 


350 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


iadau  yn  arwain  i’r  casgliad  hwn,  oblegid  fod  y Gymanfa 
yn  cadw  ei  giolwg  ar  y lle,  ac  fe  fu  yno  bregethwr  Methcd- 
istaidd  o’r  enw  J.  G.  Jones  yn  byw  yno,  ac  yr  ydym'  yn 
tybied  m'ai  y Parch.  John  G.  Jones,  Allentown,  wedi  hyny, 
ydoedd  y gwr  parchedig.  Crybwyliir  hefyd  am  farwolaeth 
Mrs.  Eleanor  Jones  yno  yn  1840,  a dywedid  ei  bod  yn  ael- 
od  ffyddlon  yn  Nghyfundeh  y Methodistiaid  yr  ugain  mlyn- 
edd  diweddaf  o’i  ho.es;  ond  nid  ydym  yn  gweled  pa  fodd  y 
gallai  fod  felly,  os  nad  oedd  eglwys  yn  y lle.  Pregethwyd 
yn  yr  ysgoldy  ddydd  ei  hangladd  gan  y Parch.  M.  Boston, 
oddiar  Ezeciel  24:  16. 

Cawn  hefyd  lafur  yr  Ysgol  Sabbothol  yr  un  flwyddyn: 
penodau,  174;  adnodau,  967;  yn  nghyd  ag  adroddiad  o’r 
Rhodd  Mam  a’r  deg  gorchymyn  boh  Sabboth,  wedi  ei  ar- 
wyddo  gan  Rees  Leyshon,  Ysgrifenydd.  Ymrwelwyd  a’r  lle 
gan  Dr.  Rowlands  yn  mis  Chwefror  y flwyddyn  uchod,  a 
phregethodd  un  noswaith,  ac  areithiodd  ar  ddirwest  y nos- 
on  ganlynol,  ac  ymunodd  amryw  a’r  gymdeithas  ddirwest- 
ol,  fel  yr  oedd  ei  nifer  jm  30  o aelodau. 

Ar  ol  hyn  nid  ydym  yn  cael  gair  o grybwylliad  am  ach- 
os  Cymreig  yn  y lle.  Mae  Uawer  o Gymry  ym  byw  yno  yn 
bresenol,  a dylasai  fod  yno  achos  Cymreig,  a gwasanaeth 
crefyddol  yn  un  o’r  ddwy  iaith;  ar  yr  un  pryd  mae  yr  adeg 
i wneyd  un  symudiad  o’r  fath  wedi  myned  heibio,  mae’n 
debyg,  yn  Haaleton. 

VII.  — Bloomsbu  rgh. 

Yn  nghofnodion  y Cymanfaoedd  cyntaf,  gwneir  sylw  o’r 
Ue  hwn  fel  lle  ag  yr  oedd  y Gymanfa  yn  cadw  arolygiaeth 
arno.  Ond  deallwn  mai  achos  cymysg  neu  undebol  ydoedd, 
rhwng  Methodistiaid  ac  Annibynwyr.  Yn  Nghyfarfcd  Dan- 
ville,  Ebrill,  1864,  gwnaed  slyw  ar  amgylchiadau  yr  addol- 
dy  bychan  yn  Bloomsburgh,  yr  hwu  a feddienid  gan  y 
Methodistiaid  a’r  Annibynwyr  gyda’u  gilydd,  a “Phender- 
fynwyd  na  chaniateid  i William  Price  lawnodi  hawl  y 
Methodistiaid  i’r  Annibynwyr,  ond  ar  yr  amod  iddynt  dalu 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


351 


haner  ei  werth  i’r  Methodistiaid,  a bod  swyddogion  eglwys 
Danyille  i ofalu  am  hyn.”  Ymofynwyd  am  hyn  drachefn 
yn  y Cyfarfod  dylynol  yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1864,  a 
chafwyd  fod  cyfeillion  Danville  yn  gofalu  am  i hethau  gael 
eu  dwyn  i drefn,  ac  anogwyd  hwy  i beidio  oedi.  Gwaith 
haiarn  oedd  wedi  casglu  Cymry  i’r  lle  hwn,  ond  ni  phar- 
haodd  yr  achos  crefyddol  yno  yn  hir. 

VIII  — Janesville. 

Nid  ydym  wedi  gallu  Ueoli  y fangre  uchod,  ond  yn  unig 
ei  fod  yn  amgylchoedd  Hazleton.  Rhoddwyd  ar  Dr.  Row- 
lands  i fyned  yno  i sefydlu  eglwys,  pan  ar  ymweliad  a’r 
eglwysi  yn  nghylchoedd  Pottsville,  yn  ol  penderfyniad  Cy- 
manfa  Danville  yn  1857.  Yn  St.  C'lair,  Mai,  1859,  galwyd 
sylw  y Cyfarfod  at  yr  achos  yn  y lle  hwn,  a phenderfyn- 
wyd  “Fod  y brodyr  at  eu  rhyddid  i arfer  eu  doethineb,  yn 
ol  fel  y byddo  amgylchiadau  yn  galw.”  Mae  yn  debyg  na 
dderbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a’r  Cyfarfod  Dosbarth,  ac 
nid  oes  mwyach  son  am  dani  ar  y cofnodion.  Nid  ydym 
ychwaith  wedi  dygwydd  cyfarfod  a neb  sydd  yn  cobo  dim 
am  y lle  hwn,  ac  fel  llawer  o leoedd  eraill,  chwalwyd  y 
Cymry  oddiyno  gan  amgylchiadau  masnach,  a diflanodd  yn 
ei  berthynas  a Methodistiaeth. 

IX  — Allentown. 

Fel  y gwelir,  mae  y Gymanfa  yn  cadw  arolygiaeth  ar  y 
lle  hwn,  a gellid  casglu  fod  achos  Methodistaidd  wedi  bod 
yn  y lle,  ac  mae  enw  y Parch.  John  G.  Jones  wedi  ei  restru 
fel  gweinidog  oedd  yn  byw  yn  y lle.  Ond  mae  y dybiaeth 
hon  yn  sicr  o fod  yn  gamsyniol.  Rhoddwn  ger  bron  y dar- 
llenydd  gymaint  o hysbysrwydd  ydym>  wedi  ei  gael  am  y 
lle.  Yn  y flwyddyn  1839  daeth  boneddwr  o’r  enw  David 
Thomas  o Ddeheudir  Cymru  i’r  wlad  hon.  Ganwyd  ef  yn 
agos  i Gastellnedd,  Morganwwg,  yn  1794.  Bu  am  flynydd- 
oedd  yn  arolygydd  gwaith  haiarn  Ynyscedwyn  a Defynog, 
ac  oddiyno  yr  ymfudodd  ef  a’i  deulu  i America  yn  y flwydd- 


352 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


yn  uchod,  dan  gytundeb  a chwmni  o Philadelphia  i gych- 
wyn  ffwrneisiau  toddi.  Yn  y flwyddyn  uchod  dechreuwyd 
adeiladu  ffwrnes,  dair  milldir  o dref  Allentown,  a galwyd 
y lle  Craneyille  y pryd  hwnw,  a'r  un  ydyw  a Catasauqua 
yn  bresenol.  Gorphenwyd  y ffwrnes  yn  1840,  a'r  pryd  hwnw 
yr  oedd  yma  gryn  30  o Gymry  vn  y lle,  ond  gan  mai  Ell- 
myniaid  oedd  y brodorion,  nid  oedd  y Cymry  yn  deall  eu 
hiaith,  nac  yn  hoflì  byw  yn  eu  mysg,  ac  felly  yr  oeddynt  yn 
ansefydlog,  ac  ni  chwanegasant  o ran  rhif  yn  y blynydd- 
oedd  hyn. 

Yn  1840  adeiladwyd  addoldy  bychan,  32x36,  gan  y Parch. 
E.  Landis  (Pres.),  ond  cymysg  oedd  yr  eglwys  o wahanol 
enwadau  a gwahanol  ieithoedd,  dan  nawdd  yr  enwad  hwn. 
Yno  y byddai  y Cymry  crefyddol  yn  ymgynull,  ac  yn  yr 
adeg  hon  ymwelid  a'r  lle  gan  weinidogion  gwahancl  en- 
wadau  Cymreig,  ac  yn  y capel  hwn  y pregethwyd  ar  y cyf- 
ryw  achlysuron.  Cynelid  hefyd  gyfarfodydd  gweddi  Cym- 
reig  yn  wythnosol  o dy  i dy  ar  nos  Wener,  a hefyd  bryd- 
nawn  y Sabbothau,  ac  mae  yn  debyg  mai  yn  y wedd  yma 
yr  oedd  Cymanfa  y Methodistiaid  yn  bwrw  golwg  dros  y 
lle.  Mae  Mr.  W.  G.  Lewis,  yr  hwn  sydcl  wedi  byw  yno  am 
lawer  o flynyddoedd,  yn  ein  sicrhau  na  bu  yno  un  achos 
Cymreig  hyd  y flwyddyn  1865.  Wedi  cychwyn  y rolling 
mill,  yn  1863,  daeth  llawer  o Gymry  i’r  Ile,  ac  yr  oedd  y 
rhai  crefyddol  yn  ymaelodi  gyda’r  Presbyteriaid,  lle  yr 
oedd  Mr.  Thomas  yn  Henadur;  ac  yr  oedd  e£  yn  hollod  wrth- 
wynebol  i gychwyn  achos  Cymreig  yno,  ond  wedi  llawer  o 
siarad  a dadleu  yn  erbyn  y symudiad  gan  Mr.  Thomas, 
cododd  44  eu  llythyrau  o’r  eglwys  Bresbyteraidd,  a ffurf- 
iwyd  eglwys  Gymreig  gan  y Parchn.  R.  D.  Thomas  (Icrth- 
ryn  Gwynedd)  a S.  Roberts,  Tennessee.  Annibynwyr 
gwreiddiol  oedd  y mwyafrif,  rhai  Bedyddwyr,  ac  ychydig 
Fethodistiaid,  a gelwid  hi  yn  eglwys  undebol.  Aeth  yr 
achos  hwn  yn  mlaen  yn  llwyddianus  hyd  nes  y daeth  sef- 
yll  allan  yn  y rolling  milì,  yna  ymwasgarodd  y Cymry  o’r 
Ile,  a diflanodd  yr  achos.  Gwnaed  ail  gynyg  gan  y Bedydd- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


353 


wyr  yn  1871  neu  ’72,  ac  adeiladwyd  capel  da  yno,  ond  aeth 
y mudiad  hwn  yn  íethiant,  ac  mae  y capel  hwnw  yn  Hun- 
garian  barracks.  Gwnaed  y trydydd  cynyg  i gael  yr  achos 
sydd  yno  yn  bresenol,  yn  1882,  ac  adeiladwyd  yno  un  o’r 
capeli  tlysaf  yn  y wlad;  ond  yn  fuan  a<eth  amgylchiadau  yn 
dlawd,  ac  yn  awr  mae  yr  eglwys  dan  ofal  gweinidog  An- 
nibynol  Slatington’,  yr  hwn  sydd  yn  pregethu  yno  un  Sab- 
both  o bob  m-is,  a chynelir  cyfarfodydd  gweddian  yno  Sab- 
bothau  eraáll.  Yr  oedd  D.  Thornas,  Ysw.,  yn  Fethodist  o 
ddygiad  i fyny,  yr  hwn  a ddewiswyd  yn  flaenor  yn  Nghym- 
ru  (hysbyswyd  ni  wedi  hyn,  naddio-) — nis  gwyddom.  Bu  yn 
llwyddianus  iawn  yn  y gweithiau  haiarn  hyn,  a diameu 
mai  iddo  ef  y perthyn  y teitl,  “Pioneer  oí  the  iron  trade.’’ 
Adeiladodd  ef  a’i  feibion,  yr  hynaf  o’r  rhai  sydd  yn  aros 
eto,  y “Thomas  Iron  Works,”  ac  mae  y rhai  hyny  yn  mhlith 
goreuon  gweithiau  haiarn  America,  “a  gwnaeth  hyny  heb 
gymorth  king  alcohol.”  Buodd  fyw  i fyned  yn  88  oed,  a 
mwynhaodd  ffrwyth  ei  lafur,  a bu  farw  yn  1882.  Yr  oedd 
wedi  bod  yn  athraw  i’r  Parchn.  Howell  Powell,  diweddar  o 
New  York,  a Thos.  Levi,  Aberystwyth. 

Ami  y Pareh.  Jo-hn  G.  Jones,  gweithio  fel  saer  yr  oedd  ef 
yma,  ac  nid  gweinidogaethu.  Dywed  Mr.  Lewis  iddo  glyw- 
ed  son  am  dano  lawer  gwaith  gan  yr  hen  sefydlwyr,  ond 
nad  yw  yn  debyg  ei  fod  wedi  pregethu  fawr,  os  dim,  yno, 
ond  äi  ar  ei  draed  boreu  Sabboth  i Slatington,  Summit 
Hill,  &c.,  a dychwelai  at  ei  waith  boreu  Llun,  ac  o-  dan  yr 
amgylchiadau  hyn  y llanwodd  efe  gylch  O'  ddefnyddioldeb 
yn  mysg  ei  genedl  a'i  enwad,  a bu  farw  yn  1853.  Yr  oedd 
iddo  amryw  oi  blant,  ac  enwogodd  un  o honynt  ei  hun  fel 
Superintendent  gweithfeydd  mawrion  Carnegie,  yn  agos  i 
Pittsburg.  Cymerodd  ffrwydriad  ofnadwy  le  yn  un  o’r 
ffwrneisiau,  a llosgodd  yntau  mor  ddrwg  fel  y bu  farw  yn 
fuan  mewn  canlyniad.  “Yr  oedd  Captain  Jones  yn  adna- 
byddus  trwy  yr  holl  fyd  haiarnyddol.” 

Mewn  un  ystyr,  nid  oes  angen  y sylwadau  hyn  yn  yr 
hanes  hwn,  eto  yn  gymaint  ag  fod.  Mr.  Jones  wedi  llenwi 


354 


HANES  CYMANFA  DWTEEINBARTH  PA. 


cylch.  o ddefnyddioldeb  yn  ein  Cymanfaoedd  am  rai  blyn- 
yddoedd,  mae  hyn  yn  ein  cymell  i’w  dodi  i fewn.  Mae  yn 
ymddangos  i ni  yn  hynod  na  buasai  y Gymanfa  wedi 
gwneyd  rhyw  sylw  am  ei  farwolaeth,  ond  nid  oes  gair  o 
eon  am  yr  amgylchiad  yn  y cofnodion. 

X.  — Slatington  (Lehigh  Gap). 

'Dyma  yr  enw  yr  adnabyddid  yr  ardal  hon  amser  dech- 
reuad  ein  hanes,  ac  wedi  hyny  am  flynyddoedd  lawer,  “Le- 
high  Gap.’’  Pelly  y gelwid  y lle  gan  lawer  a adwaenem  yn 
dda  o’r  rhai  a fu  yn  byw  yno  yn  y blynyddoedd  cyntaf.  Mae 
yr  ardal  yn  gorwedd  wrth  droed  y Mynyddoedd  Gleision, 
sydd  yn  rhedeg  o’r  gogledd  i’r  deau,  yn  Swydd  Lehigh. 

Dechreuodd  Cymry  ymsefydlu  yma  yn  1846.  Yr  hyn  a fu 
yn  achlysur  o hyny  ydoedd  i Gymro-  o’r  enw  Owen  Jones, 
Gwredog,  ddyfod  ar  ei  hynt  ymchwiliadol  am.  y llech  faen. 
Y 11  e cyntaf  y darganfyddodd  y miaen  oedd  yn  y lle  a adna- 
byddir  yn  awr  wrth  yr  enw  Welsh  Town.  Wedi  cael  ei 
foddhau  yn  ei  ddarganfyddiad,  aeth  drosodd  i Gymru  er 
ceisio  dyla-nwadu  ar  ei  gyfeillion  i ymfudo  i’r  lle;  ac  yn 
hyn  fe  lwyddlodd.  Felly  dyfodiad  y cwmni  hwn  drosodd 
oedd  dechreuad  y sefydliad  Cymreig  yn  Slatington.  Cych- 
wynwyd  achos  crefyddol  ganddynt  yn  bur  fuan  ar  ol  eu 
sefydliad  yn  y lle,  oblegid  yr  oedd  ffurf  reolaidd  o eglwys 
yn  eu  plith  yn  1847.  Y rhai  mwyaf  blaenllaw  yn  cychwyn 
yr  achos  hwnw  oeddynt,  Mri.  William  Evans  (Y  Celyn), 
John  Davies  (Ty’n  Drwfwl),  William  Griíiìth  (Pen  Llyn),  ac 
yr  oedd  eraill  heb  fod  yn  proffesu  crefydd  yn  awyddus 
iawn  i weled  yr  achos  yn  cael  ei  gychwyn.  O dan  enw  y 
Methodistiaid  y cychwynwyd  yr  aehos  yn  yr  ardal  hon,  ac 
ni  buwyd  yn  hir  cyn  ei  chorffori  a’i  sefydlu  fel  y cyfryw. 
Yr  aelodau  cyntaf,  amser  y corfforiad,  oeddynt:  William 
Evans  a’i  fab  John  Bvans,  John  Davies  a’i  briod,  William 
Griffiths,  John  Thomas  a’i  briod,  gwraig  Ellis  Moses,  a 
dwy  chwaer  arall  o’r  enwau  Williams  a Mossa.  Dywed  ein 
hanesydd,  “Cafodd  yr  eglwys  e;  chorffori  gan  wreinidogion 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


355 


a diaconiaid  y corff  Methodistaidd  yn  Nghymanfa  Potts- 
yille,  ddiwedd  y flwydidyn  1847,  ac  mai  cynrychiolwyr  eg- 
iwys  Slatington  oeddynt  William  Evans,  John  Davies  a 
William  Griffiths.”  Ond  mae  y cofnodion  yn  dangos  mai 
yn  St.  Clair  yr  oedd  y Gymanfa  yr  Hydref  hwnw,  ac  nid 
oes  un  gair  o son  am  anfon  cenadau  i Lehigh  Gap,  er  y 
gwneir  hyny  am  leoedd  eraill,  eto  gallasal  fod  hyny  wedi 
ei  adael  allan  yn  ddifwriad  gan  y cofiadur.  Dewiswyd  dau 
o ddiaconiaid  amser  y corfforiad,  sef  Mri.  John  Davies  a 
Williami  Griífiths.  Yn  Hydref,  1848,  yr  oedd  y Gymanfa  yn 
PottsYÌlle,  ac  yr  oed.d  y brawd  William'  Griffiths  yn  bres- 
enol,  ac  wedi  ei  arholi  yn  y drefn  arferol  derbyniwyd  ef  yn 
aelod  rheolaidd  o’r  Gymanfa,  a phenodwyd  i’r  Parch.  John 
G.  Jones,  Allentown,  “I  fyned  i Lehigh  Gap  i ymddyddan  a’r 
brawd  arall”  (John  Davies),  a’i  sefydlu  fel  diacon  yr  eg- 
iwys,  trwy  a.wdurdod  y Gymanfa,  mae  yn  debyg. 

Yn  yr  adeg  hono  yr  oeddynt  yn  ymgynull  at  eu  gilydd  i 
addoli  i hen  felin  lechau  oedd  wedi  ei  gosod  i fyny,  a huont 
yn  ymgynull  yno  am  bedair  blynedd.  Yn  y eyfamser  yr 
oedd  y'r  eglwys  wedi  cynyddu  cryn  lawer  mewn  rhif.  Ad- 
eiladwyd  y capel  cyntaf  fel  yr  oedd  yn.  barod  i’w  agor  am- 
ser  y Gymanfa  a gynaliwyd  yno  Ebrill  11-13,  1851.  Dyma 
enwau  y gweinidogion  a threfn  y gwasanaeth  ar  yr  ach- 
lysur:  Nos  Wener  am  6,  y Parchn.  John  Adams  a Thos.  R. 
Jones.  Dydd  Sadwrn,  am  4,  dechreuodd  Mr.  John  Adams, 
a phregethodd  y Parchn.  David  Davies,  Carbondale,  a Thos. 
Phillips,  Pottsville.  Am  6%,  dechreuodd  Mr.  Davies,  ac  ar- 
eithiodd  Thos.  R.  Jones  ar  ddirwest,  a phregethodd  y Parch. 
D.  Williams,  Remsen.  Am.  10,  Sabboth,  dechreuodd  D.  W. 
Howells,  á phregethodd  Thos.  R.  Jones  (Saes.)  a Thos. 
Phillips.  Am  2,  dechreuodd'  Mr.  Davies,  a phregethodd 
Thos.  Phillips  (Saes.),  a David  Williams.  Am  6 dechreu- 
odd  Mr.  Adams,  a phregethodd  Mr.  Howells  a Mr.  Williams. 
Y Parch.  John  G.  Jones  oedd  Llywydd.  a Mr.  Hugh  T.  Da- 
vies,  Summit  Hill,  oedd  Ysgrifenydd  y Gymanfa  hon.  Mewn 
ymdrinaeth  ar  sefyllfa  yr  achos  yn  y lle,  dangoswyd  nad 


356 


HANES  CYMANFA  DWYREINBART II  PA. 


ydoedd  mor  ddymunol  ag  y caresid  iddO'  fod,  eto  fod  undeb 
a brawdgarwcb  yn  ffynu  yn  mysg  y rhan  luosocaf  o lawer 
o’r  aelodau.  Ymddengys  nad  öedd  yno  ond  un  blaenor  ar 
y pryd,  a sylwyd  fod  angenrheidrwydd  ar  yr  egiwys  i neill- 
duo  un  neu  ddau  at  yr  un  oedd  ynoi  eisoes. 

Ymddiriedolwyr  y eapel  cyntaf  oeddynt,  Mri.  Jo'hn  Da- 
yies,  John  EYans,  William  Williams,  ac  EYan  Williams. 
Nid  oes  genym  ddim  manylion  am  faint  na  gwerth  y capel 
hwn  i’w  rhoddi,  ond  gellir  tybied  mai  bychan  mewn  cyd- 
mariaeth  ydoedd,  a digon  diaddurn,  fel  pobpeth  yr  O'es  hon-o. 
Nid  oes  genym  ddim  cofnodion  yn  awgrymu  dim  am  sef- 
yllfa  yr  eglwys  chwaith,  canys  yr  oedd  hyny  cyn  deehreu 
y gyfres  bresenol  o Gyfarfodydd'  Dosbarth,  ac  nid  oes  dim  o 
hanes  y gyfres  gyntaf  ar  gaei.  Ond  mae  yn  eglur  fod  yr 
achos  yn  myned  ar  gynydd,  a bu  hyny  yn  foddion  iddynt 
benderfynu  gwerthu  yr  hen  gapel  ac  adeiladu  un  helaeth- 
ach,  ac  O'  well  de'fnydd.  Adeiladwyd  hwnw  yn  y flwyddyn 
1859;  ei  fesur  dros  y muriau  oedd  34x28.  Cynwysai  37  o 
eisteddleoedd,  ac  eisteddai  yn  hwylus  200  o ddynion.  Ei 
gynllunydd  a’r  adeiladydd  oedd  Mr.  Henry  Williams,  per- 
chenog  un  o’r  cioddfeydd  helaethaf  yn  y lle. 

Y pryd  hwnw  dywedid  fod  gweinidogaeth  y brawd  Thos. 
Williams  yn  gymeradwy  a bendithiol  yno.  Agorwyd  hwn 
Rhagfyr  31,  1859,  a Ionawr  1,  1860.  Edwards,  Pottsville, 
Harris,  Minersvüle  (B. ) , Harned  (P.),  E'.  F.  Jones,  Dan- 
ville,  E.  J.  Hughes  (M.  C.)  oedd  y gweinidogion  fu  yn  gwas- 
anaethu  ar  yr  amgylchiad;  ac  nid  oedd  ond  ychydig  o ddyl- 
ed  yn  aros  arno'  ddydd  yr  agoriad. 

Llosgodd  y capel  hwn  yn  fuan  wedi  ei  gwblhau,  Mawrth 
30,  1863,  ac  mae  Cyfarfod  Dosbarth  yn  Danielsville,  yn  mis 
Ebrill,  yn  awdurdodi  Wm.  Parry  i fyned  ailan  i gasglu  at 
ail  adeiladu  y capel,  ac  yn  rhoddi  llythyr  cymeradwyaeth 
iddo  i’r  gwahanol  sefydliadau.  Mae  Cymanfa  Pottsville,  y 
mis  Mai  canlynol,  yn  amlygu  cydymdeimlad  a’r  brodyr  yn 
y lle,  ac  yn  anog  y brawd  Parry  i ymdrechu  myned  yn 
mlaen  i gasglu  at  adeiladu  eapel  newydd.  Gorphenwyd 


T DOSBARTH  DEHEUOL. 


357 


hwnw  fel  yr  oedd  yn  barod  i’w  agor  Ionawr  30,  31,  1864. 
Dyma  hefyd  drefn  gwasanaeth  yr  agoriad  hwn.  Nos  Sad- 
wrn,  y Parchn.  El  F.  Jomes  ac  M.  A.  E'llis.  Am  8%  boreu 
Sabboth,  cyfarfod  eglwysig.  Mater,  yr  angenrheidrwydd 
am  ffyddlomdeb  gyda  moddion  gras.  Am  10,  pregethodd  y 
Parchn.  E.  J.  Hughes  ac  E.  F.  Jomes.  Am  2,  Parchn.  Jere- 
miah  Shendel  yn  German,  ac  A.  G.  Harned  yn  Saesneg.  Yr 
un  amser,  yn  nghapeil  yr  Annibynwyr,  y Parchn.  M.  A.  El- 
lis  ac  E.  J.  Hughes.  Am  6,  y Parchn.  E.  F.  Jones  ac  E.  J. 
Hughes;  a’r  Parch.  Mr.  Jomes  y nos  JLun  canlynol. 

Yr  oedd  yr  eglwys  yh  parhau  i fyned  ar  gynydd  mewn 

C, 

rhifedi,  a gwelwyd  ganddynt  fod  yn  rhaid  iddynt  “helaethu 
lle  eu  pabell,  ac  estyn  cortynau  eu  preswylfeydd;  ” ac  yn  y 
Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yno'  Go'rphenaf,  1882,  maent 
yn  gofyn  caniatad  i adeiladu  capel  newydd  yno'.  Caniata- 
wyd  y cais,  a rhoddwyd  cyngorion  iddymt  i fod  yn  bwyll- 
og,  ac  unol,  ac  ymdrechgar  i gasglu  cymaint  ag  a ellid  o 
arian  i law  ar  y dechreu,  yn  nghyd)  a gweithio  ,er  arbed 
trauh  Felly  dechreuwyd  adeiladu  yr  addoldy  presenol  yn 
y flwyddyn  uchod.  Nid  ydym  yn  gwybod.  a,  fu  agoriad  ar 
hwn  ai  peidio.  Aeth  o dan  ychydig  o adgyweiriadau,  ac  am 
fod  y gynulleidfa  yn  cynyddu,  bu  gorfod  rhoi  darn  newydd 
heiaeth  ato,  fel  mae  yn  awr  yn  un  o’r  capelau  hard.daf  a 
heiaethaf  yn  y dref  hono. 

Bemdithiwyd  yr  eglwys  hon  â gweinidogaeth  nerthol  ar 
adegau,  a bu  am  adegau  meithion  heb  neb.  Y cyntaf  mae 
genym  son  am  dano  ydyw  y Parch.  J.  G.  Jomes,  Allentown. 
Bu  ef  yn  g.wasanaethu  yr  eglwys  hon  ar  gais  y Gymanfa  y 
cyfeiriwyd  ati  yn  y deehreu,  ac  ymwelai  a’r  lle  bob  pyth- 
efnos.  Bu  ef  farw  yn  1853.  Yn  1853  yr  oedd  y Parch.  Thos. 
H.  Roberts  yno,  a rhoddwyd  llythyr  ymadawol  iddO'  yn 
Nghymanfa  Mehefin,  1854.  Yr  un  pryd  derbymiwyd  y brawd 
W.  E.  Jones  (Middle  Granville),  yr  hwn  oedd  wedi  dech- 
reu  pregethu  yno,  i undeb  a’r  Gymanfa. 

Crybwylla  ein  hanesydd  fod  y Parch.  Thos.  Phillips  wedi 
bod  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  hon.  ond  yr  ydym  yn  methu 


358 


HANES  CTJIANFA  DWREINBARTH  PA. 


a gweled  pa  fodd  y gallai  hyay  fod.  Nid  oes  dim  yn  y cof- 
nodion,  nac  yn  ei  gofiant,  yn  cysylltu  ei.  enw  a Slatington. 
Os  oedd  y Gymanfa  wedi  cyme.ll  gofal  yr  eglwys  ar  Mr. 
Jones,  Allentown,  nis  gallai  fod  Mr.  Phillips  yn  ei  gwasan- 
aethu,  ac  mae  genym  sicrwydd  ei  fod  yn  Pottsville  yr 
adeg  hono,  O'  1849-51,  pan  ymadawodd  i Wisconsin.  Yn 
1854  yr  oedd  y Parch.  John  J.  Bvans  yno,  ac  ymadawodd  i 
Y/isconsin  trwy  lythyr  o>  Gyfarfod  mis  Mai,  ac  yr  ydym  yn 
cofio  ei  weled  a’i  wrando  ar  y daith  i’w  gartref  yn  Welsh 
Prairie  yn  yr  adeg  hon.  Yr  oedd  iymoi’  Grifiìth  Davies  o 
1849  yn  mlaen,  oblegid  diarddelwyd  ef  gan  y Gymanfa, 
1850,  ohlegid  ei  fod  yn  gwrthod  ymostwng  i farn  y Gymanfa 
hono.  Bu  sylw  drachefn  ar  ei  achos  yn  Nghymanfa  Dan- 
ville,  1851,  a phenderfynwyd  nad  ellid  ei  ystyried  yn  breg- 
éthwr  na  swyddog  mwy.  Yr  oedd  tymor  y Parch.  Ehen- 
ezer  T.  Jones  rhwng  1862-4,  oblegid  yn  1860  y derbyniwyd 
ef  i undeb  a'r  Dosbarth,  o Baltimore,  a bu  wedi  hyny  yn 
St.  Clair  neu  Minersville,  ac  ymadawodd  o gylch  y Gyman- 
fa  yn  1864.  Yn  yr  ysbaid  hwn  yr  oedd  y Parch.  EL  F.  Jones 
yn  wasanaethgar  gyda’r  achos,  o pan  ganiatawyd  iddo 
ddechreu  pregethu  yn  1854  hyd  nes  yr  ymadawodd  i Dan- 
ville,  yn  1859.  Yn  1869  neu  ’70  symudodd  y Parch.  J.  L. 
Jeffreys  yno,  ac  arosodd  i wasanaethu  yr  eglwys  hyd  nes 
iddo  sjrmud  i OhiO'  yn  1871.  Wedi  hyn  bu  am  dymor  maith 
heb  neb  sefydlog,  hyd  nes  y symudodd  y Parch.  Thos.  B. 
Thomas  i Wilhesbarre,  a bu  ef  yn  rhoddi  rhyw  gyfran  o’i 
amser  yno'  am'  ysb'aid  pedair  blynedd.  Bu  y Parchn.  Hugh 
Hughes,  Ashley,  Peter  Gray  EVans,  ac  eraill  yn  ei  gwasan- 
aethu  am  dymorau.  Yn  y flwyddyn  1890  rhoddwyd  galwad 
i’r  Parch.  R.  B.  Williams  i weinidogaethu  yno,  ac  ymadìw- 
odd  Mai,  1893.  Yn  niwedd  y fiwyddym  hon  rhoddwyd  ga'.- 
wad  i’r  Parch.  J.  W.  Morris,  yr  hwn  sydd  yn  parhau  yn 
weinidog  yr  eglwys  hyd  yn  bresenol,  ac  ddefnyddiol  a 
chymeradwy  yno. 

Yr  ydym  wedi  anghofio'crybwyll  yn  ei  le  priodol,  am  Mr. 
Thos.  Williams,  yr  hwn  y dywedid  ei  fod  yno  amser  agor- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


359 


iad  yr  ail  gapel,  O'iid  yr  ydym  yn'  cael  fod  y G-ymanfa  yn 
1861  we-di  penderfynu  ei  ddiarddel,  O'blegid  amryw  resymau 
a nodir  yn  y cofnodion. 

CÿfO'dodd  amryw  bregetliwyr  yn  yr  eglwys  bon,  fel  y can- 
lyn:  William  E.  Jo-nes,  1853;  E.  F.  Jones,  1854;  J.  R.  R. 
Jones,  1869;  J.  W.  Morris,  yn  1885;  a Jobn  J.  Williams  yn 
1891. 

Gwnaetb  yr  egilwys  bon  aml  gais  at  y Cyfarfod  Dosbartb 
arm  gymortb  i ddewis  blaenoriaid;  ac  ni  a ddiodwn  y rbestr 
ger  bron  y darllenydd  mor  gyflawn  ag  yr  ydym  wedi  gallu 
cael  hyd  iddi,  o’r  rbai  a dderbyniwyd  i undeb  a’r  Gymanfa 
a’r  Cyfarfod  Dosbarth. 

1.  Mri.  William  Griffitbs  a John  Dayies,  y rbai  a dder- 
byniwyd  yn  aeliodan  o’r  Gymanfa  yn  Pottsville,  1849. 

2.  Derbyniwyd  dau  frawd  arall  nad  yw  eu  henwau  ar 
gael  yn  aelodau  0'’r  Gymanfa  yn  1854,  yr  un  amser  ag  y 
derbyniwyd  Mr.  W.  E.  Jones  fel  pregetbwr. 

Derbyniwyd  i Undeb  a'r  Dosbarth. 

3.  Yn  Minersville,  Awst,  1855,  Mr.  John  Roberts. 

4.  Yn  PottSYÌlle,  Awst,  1856,  Mr.  John  G.  Tbomas. 

5.  Yn  Minersville,  Awst,  1858,  Mr.  James  Roberts. 

6.  Yn  Slatington,  Gorphenaf,  1858,  Mr.  William  Parry. 

7.  Yn  DanvilLe,  Ionawr,  1861,  Mri.  Jobn  Hugbes,  Jobn 
Williams  a Johm  EVans. 

8.  Yn  Slatington,  Hydref,  1865,  Mr.  William  Williams. 

Yn  y cyfno'd  rbwng  y flwydd.yn  ucbod  a’r  flwyddyn  1880, 

nid  oes  hanes  fod  neb'  o Slatington  wedi  eu  derbyn  i un- 
deb  a’r  Dosbarth  ar  y cofnodiom,  ond  mae  yr  hanesydd  yn 
nodi  dau  sydd  yn  dyfod  i fewn  yn  y cyfnod  bwn,  sef  Mri. 
Robert  Roberts  a Hugb  L,  Davies,  ond  nis  gallwn  nodi  yr 
amser. 

9.  Yn  St.  Clair,  Medi,  1880,  Mri.  John  W.  Morris  a Wil- 
liam  Tbomas  Owems. 

10.  Yn  S'latington,  Medi,  1885,  Mr.  James  Owens. 

11.  Yn  Sla.tington,  Medi,  1886,  Mr.  EYan  Williams. 


ggO  HANES  CYMANFA  DWYREINBAETH  PA. 

12.  Minersville,  Rhagfyr,  1886,  Mri.  Joseph  Roberts  a 
William'  J.  Jones. 

13.  Danielsville,  Medi,  1888,  Mr.  Robert  Roberts. 

14.  Philadelphia,  Mawrth,  1893,  Mri.  Michael  Roberts  a 
William  E1.  Roberts. 

DichO'n  fod  eraill  wedi  bod  yn  gwasaruaethu  yr  eglwys. 
ond  yr  uchod  yw  yr  oll  y cawsom  hanes  am  danynt. 

Cÿfarfyddodd  yr  eglwys  a llawer  o brofedigaethau  oedd 
yn  galw  am  sylw  y Cÿfarfodyddi  Dosbarth  a'r  Gymanfa,  yn 
enwedig  yn  nghylch  y ddau  bregethwr,  Griffith  Davies  a 
Thomas  Williams,  a William  Paary  y blaenor,  ar  ol  bod  yn 
casglu  at  y capel.  Yn  awr  m>ae  yr  egiwys  mewn  giwedd 
lewyrchus,  ac  arwyddion  amlwg,  o fywyd  a gweithgarwch 
Cristionogol  i’w  weled  ynddi.  Y weinidogaeth  yn  gryf  a 
nerthol,  ac  arwyddion  amlwg  eu  bod  yn  derbyn  gwenau  yr 
Arglwydd — yr  Ysgol  Sul  yn  allu  pwysig  iawn  yn  eu  plith, 
yn  llawnj  gweithgarwch,  ac  yn  cael  ei  dwyn  yn  mlaen  yn 
drefnus;  dynion  yn  teimlo  yn  fraint  cael  ei  gwasanaethu 
fel  athrawon.  Bydded  i H>aul  cyíìawnder  lewyrchu  arnynt 
yn  hir,  a’r  achos  lwyddo  yn  eu  dwylaw.  Y mae  yma  hefyd 
Gymdeithas  Ymidrechoi  nerthol  yn  grwneyd  llawer  o ddai- 
oni. 

XI.  — Danyille- 

Mae  y ddinas  hon  yn  gorwedd  ar  waelod  dyffryn  y Sus- 
quehanna,  yn  nghanol  golygfeydd  hynod  o brydferth  a 
rhamantus,  tua  40  milldir  i’r  deau  o Wilhesbarre.  Ar  y 
cyntaf  yr  oedd  o fewn  terfynau  Columbia  County,  prif  ddin- 
as  yr  hon  oedd  Bloomsburgh.  Yn  1850  rhanwyd  y Sir  yn 
ddwy,  a daeth  Danville  yn  brif  ddinas  y Sir  newydd,  sef 
Montour  Cöunty.  Bu  unwaith  yn  lle  pwysig,  oblegid  y 
gweithfeydd  haiarn>  oedd  yno,  a dyma  fu  yn  atdyniad  i'r 
Cymiy  ddyfod  i’r  lle.  Yr  oedd  cyfìawnder  o fŵn  haiarn  yn 
gyfagos,  ac  ad'eiladwyd  ffwrneisiau  a melinau  haiarn  mawr 
yno  i weithio  y mẃn.  Bu  yno  lawer  iawn  o Gymry  un- 
waith,  ac  ar  un  adeg  yr  oeddynt  301  ddigon  lluosog  a dylan- 
wadol  i reoli  y lle  fel  yr  oeddynt  yn  dewis. 


Y DOSBARTH  DEHEÜOL. 


301 


Heblaw  cwmaioedd  y melinau  cyntaf,  ffurfìwyd  cwmiji 
cydweithredöl  (co-operative  association)  o’r  grweitliwyr,  yr 
hwn  a adeiladod'd  felin  roliO'  newydd,  a bu  yn  gwneyd  mas 
naoh  dda  am  flynyddoedd,  ond  wedi  i’r  gelfyddyd  o wair.hio 
dur  dyfod  i ymarferiad,  esgeulusodd  y cwmni  gyfnewid  y 
felin  i ateb  i’r  amgylchiad.au,  a chollodd  ei  masnach  mewn 
canlyniad.  G-werthwyd  y meddianau  i gwmni  cyfoerhog 
yr  hwn  a wariodd  $500,000  i g.yfmewid  a gosod  pob  gwell- 
iantau  diweddar  yn  y felin,  omd  am  ryw  reswm  ni  wnaed 
vn  diwrnod  o waith  gyda’r  peirianau  costfaw”,  ac  mae  y 
ewbl  yn  sefyll  ac  yn  rhydu  er’s  dros  ddeng  mlynedd. 
Oblegid  y dirywiad  masnachol  hwn  yimadawodd  y Cymry 
o’r  lle,  fel  nad  oes  ond  ychyd'ig  yn  aros  yno  erbyn  hyn. 
Mae  y mwn  haiarn  hefyd,  er  fod  digon  o hono,  wedi  injmed 
yn  rhy  gostfawr  i’w  weithio'  i dalu  y draul,  yn  ol  sefyllfa  y 
fasnach  yn  y blynyddoedd  hyn. 

Mae  Danville  bellach  yn  hen  ddinas  wedi  cyra.edd  terfyn- 
aui  ei  thyfìant  er’s  liawier  dydd,  oblegid  nad  ydyw  o ran 
safle  ym  ffafriol  i fod  yn  ganolbwynt  masnach  cyffelyb  i 
Scranton  neu  Wilkesba,rre.  Mae  gwychder  a threfn  ei  had- 
eiladau  yn  dangos  fod  rhan  fawr  o’r  trigolion  yn  m.eddu 
eyfoieth,  ac  yn  mwynhau  cysuron  llwyddiant  masnachol  y 
blynydd.oedd  sydd  wedi  mymed  heibio.  Am  miai  Danville 
yw  prif  ddinas  y Sir,  ma.e  llawer  yn  byw  yno  er  mwyn  cyf- 
leusdra  i fod  yn  bresenol  yn  eisteddiad  y llysoedd  cyfreith- 
iol.  Yno  hefyd  ma.e  nawddle  y gwallgoflaid  yn  y rhan  hon 
o’r  Daiaeth,  lle  mae  llawer  iawn  yn  oael  eu  hanfon  i ga.el 
triniaeth  feddygiol  i.  wella  eu  hanhwylderau  meddyliol. 
Ond  ma.e  a fyno-m  ni  a’r  Cymry,  ac  yn  neillduol  a’r  achos 
Methodistaidid  fu  yn  Dan.ville. 

Dechreuadl  Achos  Crefyddol  yn  y Lle,— Mae  hwn  i’w  bri- 
odoli  i Mr.  David  William.s  a Mary  ei  wraig,  a.  Mrs.  Gwen- 
llian  Jones.  Hwy  oedd  y Cym.ry  cyntaf  sefydlodd  yn  y lle, 
tua’r  flwyddyn  1840,  neu  cyn.  hyny.  Yr  oedd  hefyd  yn  per- 
thyn  i’r  ddau  deulu  bump  o blant,  tri  i Mr.  Williams.  a dau 


362 


HANES  CTMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


i Mrs.  Jones.  Yr  oedd  y ddau  deulu  hyn  yn  Fethodistiaid 
egwyddorol  a thrwyadl.  Ysgol  Sabbothol  oiedd  y cyfai’fod 
crefyddol  Cymreig  cyntaf  a gynaliwyd  yn  y lle,  ac  yr  oedd 
hyny  yn  mis  Hydref,  1840.  0 hyny  allan  aed  yn  mlaen  yn 
gyson  gyda’r  Ysgol,  a chyfarfodydd  eraill  yn  achlysurol.. 
Yn  y tai  y cynelid  y cyfarfodydd.  Wedi  peth  amser  daeth 
llawer  o Annibynwyr  i’r  lle,  ac  yn  eu  plith  yr  oedd  preg- 
ethwr  o’r  enw  John  B.  Cook,  yr  hwn  a sefydlodd  eglwys 
Annibynol  yno,  ac  adeiladwyd  capel  i’r  enwad  hwnw,  yr 
hwn  a agorwyd  ar  y 15fed  o Ragfyr,  1844,  ac  ordeiniwyd 
Mr.  Cook  yn  weinidog  yr  eglwys  yr  un  pryd.  Am  ryw 
dymor,  oblegid  eu  bod  yn  fwy  Uuosog,  mae  y Methodist- 
iaid  yn  cyd-addoli  â hwynt.  Sefydlodd  y Bedyddwyr  hefyd 
eglwys  yn  Danville  yn  agos  yr  un  amser. 

Dechreuad  Aeiios  Methodistaidd. — Mae  y Parch.  J.  E.  Da- 
vies,  D.  D.,  viedi  cofnodi  corfforiad  yr  eglwys  yn  1842,  a 
'thebygol  mai  efe  neu  y Parch.  John  Davies  fu  yno  yn  ei 
sefydlu,  a neillduwyd  Mr.  David  Williams  yn  flaenor  yr 
eglwys  yr  un  pryd.  Yn  1845  cafodd  Mr.  Williams  dir  i ad- 
eiladu  capel  arno,  gan  un  Mr.  Montgomery,  Henaduriaeth- 
wr  o ran  ei  gredo  crefyddol.  Maint  y lot  oedd  60x110,  ac 
ysgrifenodd  ar  y deed  * * * “And  have  agreed  to  deed 
to  the  Welsh  Whitefield  congregation,  for  a plaoe  of  wor- 
ship,  and  none  other  for  ever,  a certain  lot  in  North  Dan- 
ville.”  Eglur  yw  mai  “Deed  of  gift”  oedd  ef  wedi  roddi 
iddynt.  Yn  Mawrth,  1846,  yr  oedd  y Gymanfa  yno,  a chan- 
iatawyd  “iddynt  fcd  at  eu  rhyddid  i adeiladu  capel,  os  gall- 
ent  rwyddhan  y ffordd  i hyny;”  ac  adeiladwyd  y capel  yn 
y flwyddyn  hono.  Ei  faint  oedd  28x27,  a’r  draul  o‘i  adelì- 
adu  oedd  $336.  Cysegi-wyd  yr  adeilad  i fod  yn  dy  i addoli 
yr  Arglwydd  yn  mis  Hydref,  1846,  y Parchn.  John  Davies, 
Joseph  E.  Davies.  John  Griffiths,  Thos.  Phillips  a Dr. 
Teoman  (Pi*es.),  a John  B.  Cook  (A.)  fu  yu  gweinyddu  ar 
jTr  achlysur.  Rhif  yr  eglwys  y pryd  'iwn  \v  oedd  21,  a’r  Ys- 
goi  Sabbothol  o 40  i 50.  Wedi  hyn  aeth  yr  eglwys  ar  gyn- 
ydd  graddol,  a daeth  Danville  yn  ei  wedd  Gymreig  a Meth- 


• Y'  dosbarth  deheuol. 


363 


oclistaidd  yn  lle  o gryn  bwysigrwydd  am  lawer  o-  flynydd- 
oedd.  Yr  oedd  Danviile  yn  enwog,  yn  y cylehoedd  Cymreig 
p-an  nad  o-edd  som  am  Scran-ton  na  Wilkesbarre.  Yn  miien. 
rhai  blynyddoiedd  wedi  y dygrwyddiadau  uchod,  b-u  farw 
Mr.  Montgomery  oedd  w-edi  rho-ddi  y tir  i adeiladu  y capel 
arno1,  a daeth  y mab  i’w  etifeddiaeth,  ac  yn  mhen  ychydig 
anfonodd  am  Mr.  Williams  i ddyfod  i’w  we-led  mewn  cys- 
ylltiad  a thir  y capel,  ac  meddai  wrtho,  “Mr.  Williams,  my 
father  gave  yo-u  that  lot  to  erect  a church  on  it.  In  the 
settlement  o-f  the  estate,  we  cannot  giv-e  you  a.  clear  deed, 
which  we  want  t0'  do-.  Now  I will  sell  the  church  that  lot 
for  o-ne  dollar,  and  I will  do'nate  that  dollar  to  the  Sabbath 
School,  and  you  will  have  a clear  deed  now  and  fo-rever.’’ 
Ac  mae  yr  amg-ylchiad  hwn  yn-  adlewyrchu  anrhydedd  ar 
etifed-dio-n  y honeddwr  parchus  Mr.  Montgomery. 

Gweinidogion.  fu  Mewn  Cysyllti'ad  a’r  E,glwys. — Mae  an- 
hawsder  i nodi  hyn  allan  gyda  ehywirdeb,  am-  fo-d  anghys- 
ond-eb  rhwng  dyddiad  yr  hanesydd  am  Damville  ac  awgrym- 
iadau  y cofnodion.  Ond  ymddengys  meá  y Parch.  John 
Griffiths  oedd  y pregethwr  M-ethodis-taid-d  cyntaf  fu  yn  Dan- 
ville.  Ma-e  eofnodion  Cymanfa  1845  yn  rhoddi  ei  enw  i lawr 
fel  pregethwr  o>  Danvill-e,  ac  nid  1850,  fel  y tyb-ia  ein  hys- 
bysydd.  Yn  1846  daeth  y Parch.  Thomas  Phillips  yno-,  ac 
nid  yn  1853.  Yn  y flwyddyn  uchod  ysgrifenodd  erthygl  i’r 
“Cyfaill”  yn  rhoddi  ychydig  o>  hanes  am  Danville,  ac  ad- 
eiladu  cap-el  Meth-od.istaidd  yn  y lle.  Dyma  hefyd  y dydd- 
iad  a d.dyry  ei  fywgraffýdd  o Wisconsin.  Heblaw  hyny,  o 
Danville  yr  ord-einiwyd  ef  yn-  1848,  yr  hyn  nis  gallasai  fod 
p-e  buasai  ei  dd.yfodiad  yno  mor  ddiweddar  ag  1853. 

Yn  1852  dechreuodd  y Parch.  Joseph  Rees  bregethu  yno, 
a derbyniwy-d  ef  i und-eb  a’r  Gymanf'a  yn  1853.  Eh  nad 
oedd  perthynas  neillduo-1  rhwng  y brod.yr  hyn  a’r  eglwys 
fel  gweinidogion — dib-ynu  ar  eu  galwedigaeth  yr  oeddynt 
am  gynaliaeth — eto  gwnaethant  eu  rhan  i ofalu  am  yr 
achos  gyda  ffyddlondeb  ac  ymroad  m-awr.  Yr  oedd  Mr. 


364 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Phillips,  fel  yr  oed'dym  yn  ei  adwaen,  yn  ddyn  o egni  ac 
ymroad  anghyffredin,  ac  yn  llawn  o ysbryd  gweithio.  Yr 
ydoedid  yn  liawn  o>  sel  a brwdfyrdedd  dros  burdeb  mewn 
athrawiaeth  a dysgybiaeth. 

Yn  y flwyddyn  1856  daeth  pregethwr  yno  o’r  Hen  Wlad 
o’r  enw  Benjamin  T.  Jones.  Yr  oedd  y Gymanfa  y flwydd- 
yn  hono  yn  Pottsville  yn  mis  Gorphenaf,  a galwyd  sylw  at 
ei  fater,  trwy  lythyrau  o Gyfarfod  Misol  Sir  Fon,  ac  oddi- 
wrth  y Parch.  Henry  Rees,  yn  hysbysu  nad  oedd  Mr.  Jonss 
ond  ymgeisydd  yn  yr  Hen  Wlad,  na’i  ymadawiad  oddiyno 
yn  ddoeth  ac  anrhydeddus-  Bu  ei  ddyfo'diad  i Danville  yn 
brofedigaeth  i’r  eglwys  ac  i’r  Gymanfa  hefyd.  Anfonodd  y 
Gymanfa  uchod  lythyr  ar  ei  ol  i Wisconsin,  ac  yr  ydym  yn 
coflo  y teimladau  eynyrfus  oedd  yno  o’r  herwydd.  Derbyn- 
iwyd  ef  i undeb-  a’r  Gymanfa  hon  yn  1857,  a diarddelwyd  ef 
yn  1858.  Yn  1859  daeth  y Paroh.  Evan  F.  Jones  i Danville, 
a bu  ei  fynediad  ef  yno  yn  fendithio-1  ac  adeiladol  i’r  eg- 
lwys.  Yn  1864  daeth  y Parch.  David  Charles  Bvans  yno, 
ac  ymadawodd  tua  diwiedd  1865  neu  ddechreu  1866. 

0 dan  nawdd  eglwys  Danville  y dechreuodd  y Parch.  Wil- 
liam  Harrison  bregethu,  tua’r  flwyddyn  1862.  Er  ei  fod  yn 
byw  yn  Cölumbia,  eto  yn  Danville  yr  oedd  ei  aeloda.eth,  a 
bu  yr  eglwys  yn  nodded  iddo  ef,  ac  yntau  o<  wasanaeth  iddi 
hithau.  Yn  1867  symudodd  Isaac  Blachwell  yno,  ond  mae 
yn  debyg  na  fu  ei  arosiad  yntau  yn  y lle  yn  hir.  Yn  y 
flwyddyn  1868  dechreuodd  John  M.  Ewans  breg.ethu  yno,  ac 
oddiyuo  y dygrwyd  ei  fater  i sylw  y Cyfarfod  Dosbarth.  Yn 
1873  dechreuodd  William  D.  Williams  bregethu  yno.  Meth- 
odd  Mr.  Williams  sefyll  arholia.d  y pryd  hwnw,  a bu  byny 
yn  ata.lfa  ar  ei  Iwyddiant  fel  pregethwr.  Mae  ef  yn  awr  yn 
weinidog  gyda’r  Annibynwyr  yn  Pottsville.  Yn  y flwydd- 
yn  1880  rcae  y Parch.  Jcseph  Rses,  wedi  bod  yn  ymdaith 
am  flyn.yddoedd  lawer  yn  New  York,  Minnesota  ac  Ohio, 
yn  dychwelyd  yn  ol  i Da,nville,  lle  dechreuodd  bregethu, 
ond  ni  bu  ei;  arosiad  yno  yn  hir;  ac  oblegid  anghydfod 
rhyngddo  a’r  eglwys  symudodd  oddiyuo  i Providence. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


365 


01-Nodiad. — Dy la.se m g.rybwyll  yn  ei  le  priodol  fod  y 
Parch.  Jo-hn  Griffiths  wedi  bod  yn  byw  yn  Danville  yn 
1845-6,  ac  mai  yno  yr  oedd  yn  byw  pan  y derbyniwyd  ef  yn 
bregethwr  i’r  Cyfundeb,  yn  Nghymanfai  Gorfforedig,  New 
York,  yn  1846,  ac  iddo  symud  y flwyddyn  ho-nO'  i Carbon- 
dale.  Hefyd,  bu  y Parch.  David  Williams,  yr  hwn  a ddaeth 
i’r  wlad  h*on  o Lanrhaiadr  Mochnant,  yn  aros  yno-  am  ryw 
dymor  yn  agos  yr  un  amser.  Yr  oiedd  yn  pregethu  yn  y 
Gymanfa  a gynaliwyd  yno'  yn  1846,  a thybiwn  mai  wedi 
hyny  y symudodd  i Pottsville. 

Blaenoriaid. — Y cyntaí  neillduwyd  i’r  swydd  hon  yn  Dan- 
ville  oedid  Mr.  David  J.  Williams.  Pan  gorfforwyd  yr  eg- 
Iwys,  yn  1842,  dewiswyd  yntau  yn  flaenor  yr  un  pryd.  Yr 
adgofion  sydd  genyrn  am  dano'  ydyw  ei  fod  yn  frawd  hyn- 
aws,  synwyrgall,  ac  yn  ol  tystiolaeth.  y rhai  fu  yn  cydoesi 
ag  ef,  “Yr  oedd  yn  ddiacon  o radd  dda,’’  a bu  am  flynydd- 
oedd  lawer,  a hyd  ddydd  ei  farwolaeth  o ran  hyny,  yn  un 
o’r  blaenoriaid  pwysicaf  fu  o fewn  eylch  y Gymanfa  hon 
o’i  dec.hreuad.  Meibion  iddo  ef  yw  Mr.  Lewis  Wiliiams., 
Plymouth,.  a Mr.  E!benezer  Williamis,  Nantíooke,  a’r  Parch. 
W.  D.  Willia.ms,  gweinidog  yr  Annibynwyr  yn  Pottsville. 
Yn  1856,  gan  fod  yr  eglwys  ar  ei  ohynydd,  neillduwyd  Mri. 
W.  E>.  Morgans  a Thomas  Powell ; yn  1862,  Mri.  Watkin 
Powell  a John  T.  Jones;  yn  1869,  Mr.  David'  T.  Thomas; 
yn,  1870,  Mr.  David  H.  Davies;  yn  1871,  Mr.  W.  D.  Wil- 
liams;  yn  1879,  Mr.  Lewis  Thomas;  yn  1883,  Mr.  John  Grif- 
flths;  yn  1885,  David,  D.  Williams.  Dyma  yr  oll  a ddewis- 
wyd,  i’r  swydd  ddiaconaidd,  y cawsom  ni  hanes  am  danynt 
yn  Danville. 

Yr  Eiglwys  yn  ei  Ph.erth.ynas  a’r  Do*sbarth. — O’r  cyntaf  yr 
oedd  Danville  yn  perthyn  i’r  Cyfarfod  Dosbarth  Deheuol, 
ond  yn  y flwyddyn  1869  derbyniwyd  hi  trwy  lythyr  i undeb 
a’r  Dosbarth  Gogleddol.  Ei  rheswm  dros  wneyd  y newid- 
iad  oedd  ei  bod  yn  fwy  manteisioil  iddi  gynrychioili  ei  hun 


366 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


yn  y Dosbarth  hwn.  Hefyd,  yr  oedd'  yr  achos  erbyn  hyn 
wedi  gwanhau  yn  ddirfawr,  ac  felly  yr  oedd  yn  fwy  man- 
teisiol  iddi  gael  cynuorth  gweinidogaethol.  Yn  1871  mae  y 
Cyfarfod  Dosbarth  yn  penodi  pwyllgior  i drefnu  gweinidog- 
aeth  ar  g.yfer  Danville;  ac  yn  Belleyue,  1872,  yr  ydys  yn 
penderfynu  i’r  pwyllgor  hwn  barhau.  Yn  Olyphant,  1874, 
amlygwyd  cydymdeimlad  y Cyfarfod  â Danyille  yn  ei  gwen- 
did,  ac  anogwyd  y brodyr  yn  y weinidogaeth  i’w  cynorth- 
wyo  hyd  y gallent.  Yn  Pro>vidence,  yr  un  fìwyddyn,  wedi 
cael  hanes  yr  achos  yn  y lle,  penderfynwyd  fod  yr  Ysgrif- 
enydd  i anfon  llythyr  at  egiwysi  Hyde  Park,  Bellevue, 
Willcesbarre  a Plymouth  i anfon  pregethwr  neu  weinidog 
i gynorthwyo  yr  eglwys  fechan  hon,  yn  y tri  mis  dyfodol. 
Yn  Nghyfarfod  Cymru  Newydd  mae  eglwys  Danville  yn 
cydnabod  yn  ddiolchgar  y cynorthwy  oedd  y Cyfarfod-  wedi 
ei  estyn  iddi.  Yn  Gibsonburgh,  1875,  mae  cais  ychwanegol 
yn  cael  ei  wneyd  at  yr  eglwysi  cryfìon  i gynorthwyo  y fech- 
an  hon.  Yn  1876  mae  eglwys  Danville  yn  anfon  cais  at  y 
Cyfarfod  a gynelid  yn  Taylorville,  ar  iddo  ofalu  am  y capel, 
a ffensio  0’’i  gwmpas,  a’i  yswirio,  &c.  Ond  mae  yn  debyg 
y teimlai  y Cyfarfod  fod  hyn  yn  fwy  na  digon,  ac  felly  pen- 
derfynwyd  yn  y Cyfarfod  dylynol  a gynaliwyd  yn  Warrior 
Run,  i anfon  at  eglwy.s  Danyille  ar  iddi  gasglu  gartref  at 
y pethau  angenrheidiol  airni.  Yn  1880  yr  oedd  y Cyfarfod 
Dosbarth  yno,  a bu  sylw  manwl  ar  achos  o anghydfod 
rhwng  y Parch.  Joseph  Rees  ac  eglwys  Danville,  ac  maent 
yn  dyfod  i benderfyniad  i gladdu  hwnw,  a gadael  iddo 
yntau  ei  ryddid  i bregethu  fel  arfer.  Yn  yr  un  Cyfarfod' 
cynaliwyd  arholiad  ar  y brawd  W.  D.  Williams,  a methodd 
sefyll  ei  brawf.  Yn  yr  un  flwyddyn  mae  Mr.  Williams  yn 
anfon  ei  gwyn  i Gyfarfod  Wilkesbarre,  yn  erbyn  eglwys 
Danville,  ac  anfonwyd  y Pwyllgor  ar  Achosion  Eglwysig 
yno  i adferu  heddwch;  ond  yn  y Cyfarfod  dylynol  m-aent 
yn  gwneyd  adroddiad  eu  bod  wedi  methu,  a dangosodd  y 
Cyfarfod  anghymeradwyaeth  i ysbryd  angharedig  y pleid- 
iau,  yr  hyn  a fu  yn  derfyniad  ar  y mater  annymunol  hwnw. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


367 


Yn  Moosic,  1883,  bu  sylw  ar  y brawd  o Danville,  ei  fod  yn 
-diraddio  rheolau  y Cyfarfod  yn  ngilyn  a phregethu,  a gor- 
'Chymyn.wyd  iddo  ymatal,  ac  i’r  eglwysi  beidio  ei  alw  nes  y 
byddai  wedi  dyfo-d  i fyny  a safon  y weinidogaeth. 

Yn  Olyphant,  1890,  derbyniwyd  cais  o Danville  am  dori 
pob  cysylltiad  â Mr.  David  Williams;  ac  wedi  rhoi  pob 
mantais  iddo  amddiffyn  ei  hun,  diarddelwyd  ef  yn  y Cyfar- 
fod  dylynol  yn  Hyde  Park. 

Y brawd  John  Grifldths  oedd  yn  olaf  ddewiswyd  yn  fìaen- 
or  yno,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Nanti- 
coke,  1884.  Erbyn  hyn  mae  yntau  w-edi  symud  oddiyno, 
a.  rhwng,  marwolaethau  a symudiadau,  mae  achos  Danville 
wedi  myned  mor  wan  fel  mai  dau  frawd  a phump  chwaer 
yw  yr  oll  sydd  yn  aros,  ac  er’s  pum’  mlynedd  mae  y tair 
eglwys,  Annibynwyr,  Bedydd'Wyr  a Methodistiaid  yn  cyd- 
addo'li  ar  gylch  yn  y gwahanol  gapeli. 

XII.— Weet  Bangob. 

Bnw  y drefgordd  mae  yr  ardal  hon  yn  rhan  o honi  ydyw 
Peaeh  Bottom,  ac  wrth  yr  enw  hwn  yr  adnabyddid  y lle  i 
ddechreu,  yn  ei  gysylltiad  a’r  genedl  Gymreig.  Ond  mae  y 
Ue  a elwir  yn  briodol  wrth  yr  enw  hwn  bedair  neu  bum’ 
milldir  o West  Bangor,  ar  lan  afon  y Snsquehanna;  ac  yno 
y dechreuodd  y Cymry  ymsefydlu.  Pwy  oedd  y rhai  cyn- 
taf,  ac  0'  ba  Le  y daethant,  anhawd-d  i ni  benderfynu  bell- 
ach.  Cof  . genym  glywed  y diweddar  Barch.  John  Davies, 
Picatonioa,  Wis.,  yn  son  am  y lle,  ac  iddo  ef  a’r  teulu  fod 
yn  byw  yno,  ac  yn  Blossburgh,  Maryland.  Daethant  hwy 
yma  o Sir  Benfro  gyda’r  amcan  o weithio  chwarelau  llechi. 
Yr  ydym  ýn  tybied  eu  bod  yn  mhlith  y rhai  cyntaf,  os  nad 
y cyntaf  oll,  a sefydlodd  yn  y lle  hwn.  Ymfudodd  braidd 
yr  oll  o’r  rhai  a ddaeth  gyda  hwynt  o Gymru  i Blossburgh, 
wedi  hyny  atynt  i Picatonica.  Yr  oedd  teulu  Mr.  Davies  nid 
yn  unig  yn  barchus,  ond  yn  ddylanwadol.  Nid  oedd  neb 
yn  fwy  felly  yn  ei  gylch  cartrefol  na’r  teulu  hwn.  ’Modd 
bynag  am  hyny,  mae  genym  sicrwydd  fod  yno  100  o Gymry 


368 


HANES  CYMANFA  DWYREINEARTH  PA. 


yn  byw  yn  y flwyddyn  1849,  ac  acho-s  creíyddol  yn  eael  ei 
gynal  yn  rheoiaidd  er’s  blwyddyn  cyn  hyny.  Adeiladwyd 
capel  yno,  yr  hwn  a agorwyd  Mai  13,  1849.  Yr  oedd  yno 
dri  0'  bregethwyr  wedi  bod  yno  yn  sefydlog,  Mri.  David 
GriíBths,  Henry  Roberts  a Henry  Williams;  ond  ymadaw- 
odd  Mr.  Grifüths,  a dychwelodd  yn  ol  i wlad  ei  enedigaeth. 
Y ddau  frawd  arall,  yn  nghyd  a Dr.  Bryan,  oedd  yn  gwas- 
anaethu  amser  agoriad  y capel.  RhoddWyd  y tir  i’w  ad- 
eiladu  gan  un  Major  P.  S.  Williamson.  Capel  undebol  yd- 
oedd  hwn,  ar  enw  y pedwar  enwad  Cymrelg,  a galwyd  ei 
enw  “Bangor”  mewn  coffladwriaeth  am  ardal  enedigol  y 
rhan  fwyaf  0'’r  bobl  oiedd  yno'  yn  trigianu  y pryd  hwnw. 
Sylwodd  Dr.  Bryan  ar  ddydd  yr  agoriad,  “Fod  addoldy 
Cymreig  mewn  gwlad  estronol  yn  un  o’r  colofnau  dysgleir- 
ia£  i ddangos  cymeriad  y genedl  i ddyeithriaid.”  Yn  y 
fìwyddyn  1854  ymneillduodd  tuag  ugain  0'’r  Trefnyddion 
Calfinaidd  o’r  eglwys  hon,  gan  oso-d  eu  hunain  dan  nawdd 
y Presbyteriaid. 

Y flwyddyn  hono  yr  oedd  y Gymanfa  yn  Pottsville,  Me- 
hefin  10-18,  pryd  y cymerwyd  sylw  o’r  achos  yn  Peach  Bot- 
tom,  ac  ysgrifenwyd  llythyr  O'  gyfarchiad  at  y Parch.  Rob- 
ert  Williams,  Roek  Hill,  yr  hwn,  fel  y tybid,  oedd  ar  fryd 
symud  yno.  Hefyd,  penodwydi  y Parch.  John  Hughes, 
Marey,  N.  Y.,  y pryd  hwnw,  yr  hwn  oedd  yn  y Gymanfa,  a’r 
brawd  Thomas  James,  Baltimore,  i fyned  yno  i sefydlu  eg- 
lwys  Fethodistaidd  yn  gysylltiedig  a’r  Gymanfa  hon.  Yr 
oedd  y Parch.  Edward  J.  Hughes,  yr  hwn  oedd  yn  pregethu 
yno,  yn  bresenol  yn  y Gymanfa,  “Ac  ymddyddanwyd  ag 
ef,  a chafwyd  pob  boddlonrwydd  ynddo,  a derbyniwyd  ef  i 
undeb  cyfeillgar  a’r  Gymanfa  hyd  nes  sefydlu  eglwys  yn  y 
lle,  ac  iddo-  yntau  gael  llythyr  cym'eradwyaeth  gan  y Pres- 
byteriaid.”  Cyflawnodd  y eenadon  eu  gwaith,  a sefydlwyd 
yr  eglwys  gyda  34  o aelodau.  Gofynodd  y rhai  oedd  yn 
aelodau  o/r  eglwys  Henaduriaethol,  Slateville,  am  lythyrau 
gollyng’dod,  a gollyngwyd  hwy  mewn  heddwch  i gyehwyn 
yr  anturiaeth  newydd  hon.  Yn  canlyn  weie  enwau  yr  ael- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


369 


odau  cyntaf:  John  Humphreys,  Robert  Davies,  Hannah 
Da,vies,  Margaret  Hughes,  GriíBth  Williams,  Pierce  Rob- 
erts,  David  Williams,  Janet  Roberts,  Elizabeth  Williams, 
William  Thomas,  Mary  Thomas,  John  Parry,  Jane  Parry, 
William  T.  Morris,  Howell  Williams,  D.  G.  Èvans,  William1 
E.  Williams,  E.  D.  Humphreys,  Robert  Jones,  Eiinor  Da- 
vies,  Margaret  Roherts,  Elizabeth  Davies,  Martha  Davies, 
Elizabeth  Evans,  Catherina  Jones,  Anna  Owens,  Ellis  E. 
Williams,  William  J.  Ro-wlands,  Jane  Rowlands,  Mary  Wil- 
liams,  John  J.  Hughes,  Thomas  Evans,  Anne  Evans. 

Y brodyr  a ddewiswyd  yn  ddiaconiaid  y pryd  hwnw 
oedd  John  Humphreys,  Robert  Davies  a GrifBth  Williams. 
Derbyniwyd  yr  eglwys  i undeb  a'r  Dosbarth,  yn  Nghyfar- 
fod  Pottsville,  Rhagfyr,  1854.  Bellach  yr  oedd  yn  angen- 
rheidiol  iddi  gael  addoldy  fel  oartref  i addoli  yr  Arglwydd 
ynddo'.  Penderfynwyd  adeiladu  hwnw  o briddfeini,  yn 
West  Bangor.  Ei  faint  oedd  34x30.  Ni  wyddom  faint  oedd 
y draul  i’w  adeiladu,  ae  nid  ydym  wedi  cael  na  gweled 
hanes  fod  agoriad  eyhoeddus  wedi  ei  wneyd  arno.  Adgyw- 
eiriwyd  a helaethwyd  y ea.pel  hwn  yn  1872. 

Yn  1891  adeiladwyd  y capel  newydd  presenol,  ar  y brif 
heol  yn  Delta.  Yr  oedd  y draul  yn  $8,200,  a thalwyd  y ddyl- 
ed  gan  yr  eglwys  ei  hun,  heb  fyned  oadiallan  i gasglu  i un- 
lle  at  eu  cynorthwyo.  Agorwyd  yr  adeilad  trwy  gysegriad 
o hono  i’r  Arglwydd,  Mai  20-22,  1892.  Y brodyr  fu  yn  gwas- 
anaethu  ar  yr  aehlysur  hwn  oedd  y Parchn.  Griífith  EOis, 
Bootle,  Lloegr;  John  Hammond,  Pittsburg,  ac  R.  T.  Jones, 
Philadelphia.  * Yr  oedd  y Parch.  E.  J.  Hughes  mewn  cys- 
ylltiad  gweinidogaethol  a’r  eglwys  o’i  dechreuad,  ac  or- 
deiniwyd  ef  i gyflawn  waith  y weinidogaeth  yn  Nghymanfa 
Pottsville,  Gorphenaf,  1856,  a bu  ynoi  hyd  1858,  pan  symud- 
odd  i St.  Clair.  Bu  yr  eglwys  wedi  hyn  heb  weinidogaeth 
reolaidd  hyd  1860,  pan  roddwyd  galwad  i Daniel  Jones,  yr 
hwn  oedd  yn  Slateford,  ond  oblegid  ei  arferion  anghymed- 
rol,  ni  bu  ef  yno  yn  hir. 

Yn  1864  estynwyd  galwad  i’r  Parch.  E.  F.  Jones,  yr  hwn 

24 


orj q HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

oedid  ar  y pryd  yn  Danville.  Derbyniodd  yntau  yr  alwad, 
a bu  yn  gwasanaethu  yr  eglwys  gyda  ffyddlondeb  ac  ym- 
roddiad  am  11  mlynedd. 

Yn  1878  estynwyd  galwad  drachefn  i’r  Parch.  E.  J. 
Hughes  i ddyfod  yno  fel  bugail  yr  eglwys,  a bu  yntau  yn 
llafurus  ac  ymdrechgar  hyd  ddydd  ei  farwolaeth,  Gorphen- 
af  30,  1885. 

Yn  1886  rhoddwyd  galwad  i’r  Parch.  J.  E.  Harris,  gYU’ 
leuanc  dymunol,  ac  ordeiniwyd  ef  y flwyddyn  hono  yn 
jNíghymanfà  Shenandoah.  O herwydd  gwendid  a gwaeledd 
iechyd,  ymadawodd,  a dychwelodd  i wlad  ei  en-edigaeth  yn 
1887. 

Mae  y gweinidog  presenol,  y Parch.  H.  P.  Williams,  wedi 
dechreu  ar  ei  wasanaeth  yno  er  Mai,  1890.  Ordeiniwyd  ef 
yn  Nghymanfa  Rome,  N.  Y.,  Mehefin,  1891.  Mae  Mr.  Wil- 
liam-s  wedi  bod  yn  ffyddlon  a llafurus,  nid  yn  unig  yn 
ngweinyddiad  cyson  yr  ordinhadau,  ond  yn  sefydlu  Cym- 
deithas  Ymdreehol  yn  mysg  y bobl  ieuainc,  a ehynal  cyfar- 
fodydd  llenyddol  i ddyrchafu  meddwl  a chwaeth  y bobl 
sydd  dan  ei  ofal. 

Cyfododd  yr  eglwys  hon  amryw  frodyr  i bregethu  hefyd. 
Yn  1855,  Griffith  Jones,  ond  ymadawodd  ef,  ac  aeth  at  y 
Cynulleidfaolwyr.  Yn  1859,  Morgan  A.  Ellis,  yr  hwn  fu  yn 
Hyde  Park  a Bangor,  ac  sydd  yn  awr  yn  Denver,  Col.  Yn 
1861,  EVan  D.  Humphreys,  yr  hwn  sydd  yn  awr  yn  byw 
Fair  Haven  Vt.  Yn  1868.  W.  C.  Roberts,  ond  deallodd  ef 
cyn  hir  nad  oedd  wedi  ei  alw  i’r  weinidogaeth,  a rhoddodd 
hi  o’r  meilldu,  ac  mae  yn  gwasanaethu  yr  achos  fel  blaenor 
ffyddlon  a da.  Yn  1894,  D.  J.  Roberts,  yr  hwn  sydd.yn 
aros  eto  yn  y lle,  ac  yn  gwasanaethu  yr  achos  yn  ol  fel  y 
bydd  cyfleusdra  yn  agor  drws  iddo.  Dyma  fras  olwg  ar 
fywyd  a gweithrediadau  allanol  yr  eglwys  yn  West  Ban- 
gor,  ac  mae  yn  ddyledus  i ni  hysbysu  fod  y nodion  hyn  am 
yr  eglwys  hon  w-edi  eu  hysgrifenu  a’u  cyhoeddi  gan  y 
Parch.  J.  Ross  Ramsay  ar  gais  cymdeithas  gweinidogion 
Delta.,  ac  anfonodd  y brawd  Mr.  Williams  yr  erthygl  i ni 
i’w  defnjdldio. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


371 


Buasai  yn  dda  genym-  allu  dodi  ger  bron  ryw  gymaint  o 
fanylion  am  fywyd  mewnol  yr  eglwys,  ond  oblegid  ei  bod 
mewn  congl  anghysbell,  bron  ar  derfyn  debeuol  y Dalaetb, 
nid  oeis  llawer  o gymundeb  wedi  bod  rhyngddi  ag  eglwysi 
eraill  y Dasbarth  a’r  Gymanfa,  oddieithr  yn  ei  gweinidogion 
yn  unig  bron.  Nid  ydym  yn  cael  fod  y Cyfarfod  Dosbarth 
wedi  bod  yno  onid  pedair  gwaith  yn  ysbaid  44  mlynedd,  sef 
1861,  1863,  1869,  1894,  a'r  Gymanra  dair  gwaith,  yn  1866, 
1872,  1890.  Bu  dau  o’r  gweinidogion  mwyaf  galluog  a llaf- 
urus  fu  yn  y Dosbarth  Deheuol,  os  nad  yn  y Dalaeth  oll, 
yn  treulio  blynyddoedd  pwysioaf  eu  bywyd)  yno. 

Yr  oedd  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  y blynyddoedd  hyny 
yn  bwrw  golwg  dro.s,  ac  yn  ymdrin  yn  fanwl  ag  ansawdd 
yr  achos  yn  y lle  y eynelid  y Cyfarfod.  Mae  cofnodion  y 
Cyfarfod  a gynaliwyd  yno  yn  1863  yn  gwneyd  y sylw  can- 
lynol:  “Ymofynwyd  am  ansawdd  yr  achos  yn  y lle,  a chaf- 
wyd,  er  nad  oedd  mor  lewyrchus  o ran  ei  ramau  allanol, 
oblegid  amgylchiadau  (yr  oeddym  y pryd  hwnw  yn  nghan- 
ol  terfysg  gwladwriaethol),  ei  fod  yn  gysurus  yn  ei  ranau 
mewnol,  gan  fodi  cariad  yn  blaguro',  a heddwch  yn  teyrn- 
asu,  yn  nghyd  a graddau  o ffyddlondeb  yn  mhawb.”  Ad- 
waenem  yn  bersomol  amryw  o’r  aelodau  cyntaf  oedd  yno 
yn  sefydlu  yr  eglwys,  a llawier  fu  yno  yn  byw;  ac  yr  oedd- 
ynt  oll  yn  dwyn  tystiolaeth  uchel  i rinweddau  yr  eglwys. 
Nid  ydymi  yn  gwybod  fod  un  achos  annymunol  oddiyno 
wedi  ei  gyflwyno  i sylw  Cyfarfod  Dosbarth  na  Chymanfa. 

Dywed  y Parch.  Mr.  Ramsay  yn  yr  erthygl  y cyfeiriwyd 
ati  eisoes,  fod  yr  egjwys  hon  wedi  myned  ar  gynydd  gwas- 
tadol,  trwy  bnegethiad  cyson  a ffyddlon  o’r  efengyl,  yn 
hytrach  na  thrwy  gynyrfiadau  diwygiadol,  fel  eu  gelwir, 
oddieithr  pan  ymwelodd  y Parch.  J.  EAans,  Eglwysbach,  â’r 
ardal.  Ychwanegwyd  amryw  at  yr  eglwysi  Cymreig  y pryd 
hwnw. 

Yn  adroddiad  Cyfarfod  Dosharth  1894,  gwneir  y sylw 
canlynol:  “Ymddengys  fod  yr  eglwys  yn  dra.  llewyrchus, 
heddwch  a thangnefedd  yn  teyrnasu  yn  eu  plith,  a hael- 


372 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTl  I PA. 


ioni  crefyddoi  yn  nodweddu  yr  aelodau  a’r  gwrandawyr. 
Casglwyd  yno  yn  ystod  y ddwy  fìynedd  ddiweddaf  yn  agos 
i $10,000  at  yr  achos.” 

Nid  ydym  wedi  gweled  fod  y blaenoriaid  cyntaf  wedi  eu 
derb-yn  i undeb  a’r  Dosbarth,  ond  derbyniwyd  y rhai  can- 
lynol:  Yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yno  Rhagfyr,  1861,  Rob- 
ert  Williams  a W.  R.  Ewans.  Eto,  Mehefìn,  1869,  David 
Williams  a Howell  Williams.  Yn  Slatington,  Chwefror, 
1891,  William  C.  Roberts.  Yn  West  Bangor,  Ebrill,  1894, 
Robt.  L..  Jones,  Richard  Rees  a D.  J.  Roberts. 

Yr  ymddiriedolwyr  presenol  ydynt,  John  S.  Davies,  J.  R. 
Williams,  Harry  P.  Reese,  Richard  H.  Jones,  John  J.  WTil- 
liams,  D.  W.  Roberts,  Williami  J.  Jones,  John  H.  Jones, 
a Richard  Roberts. 


XIII. — Shamoein. 

Y crybwylliad  oyntaí  am  sefydliad  achos  yn  y lle  hwn 
ydyw,  fod  Cyfarfod  Dosharth  Danville,  Ionawr,  1866,  wedi 
cymeradwyo  gwaith  yr  Ysgrifenydd,  y Pareh.  E.  J.  Hughes, 
“Yn  sefydlu  eglwys  i’r  T.  C.  yn  y lle  hwn  fel  y peth  goreu 
ellid  ei  wneyd  dan  yr  amgylchiadau.”  Pa  beth  allai  yr  am- 
gylchiadau  hyny  fod,  nis  gwyddom.  Mae  yn  hysbys  fod 
yno  lawer  o Gymry  a Methodistiaid  yn  byw  er’s  rhai  blyn- 
yddoedd.  Crybwyllir  yn  Nghyfarfod  Minersville,  1863,  am 
y brawd  B.  D.  Davies  o Shamokin,  a “Rhoddwyd  iddo  gan- 
iatad  i arfer  ei  ddawn  yn  yr  eglwys  gartref,  a’r  hon  y bydd- 
ai  yn  dewis  aelodi  ei  hun  ynddi.” 

Dichon  mai  anghyfìeusderau  teithiol,  neu  amgylchiadau 
yn  galw  am  wneyd  brys  gyda’r  symudiad,  a barodd  i’r  Ys- 
grifenydd  weithredu  heb'  gael  ei  anfon  a’i  awdurdodi,  mewn 
trefn  i wnçyd  y gwaith.  Yr  oedd  hyny  yn  ddiweddar  yn  y 
flwyddyn  1865,  a’r  pryd  hwnw  mae  yr  eglwys,  yn  nghyd  a’r 
brodyr  Mri.  Rees  Lewis,  John  G.  Thomas  a John  F.  Jones, 
fel  ei  swyddogion,  yn  cael  eu  derbyn  i undeb  a’r  Dosbarth. 

Dibynu  am  weinidogaeth  ar  gyflenwad  achlysurol,  fel  y 
gellid  ei  gael  nghylch  y Dosbarth,  yr  oedd  yr  eglwys 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


373 


hon.  ar  y cyntaf.  Y braw.d  W.  Harrison,  o Columbia,  oedd 
agosaí  ati  o ran.  lle.  Yn  niwedd-  1866  neu  ddechr.eu  ’67,  mae 
y brawd  Isaac  Blaekwell  yn  symud  yno,  a derbyniwyd  ef 
yn  aelod  o’r  Dosbarth  ar  gais  yr  eglwys,  a chymeradwy- 
aeth  o’r  Dosba-rth  Gogleddol,  Awst,  1867;  ond  nid  arosodd 
ef  yno  yn  hwy  na  blwyddyn.  Yn  y cyfamser  yr  oedd  y 
Parch.  W.  J.  Lewis  yn  myn.ed  yno  yn  fynych  i bregethu,  ac 
yn  niwedd  y flwyddyn  uohod  derbyniodd  alwad  i fyned 
yno  yn  weinidog.  Y pryd  hwnw  yr  oedd  yr  eglwys  yn  rhifo 
35  o aelodau.  Arosodd  Mr.  Lewis  yno  am  tua  dwy  flynedd, 
ac  yn  yr  adeg  hono  anfonodd  yr  eglwys  gais  at  y Cyfarfod 
Dosbarth  am  ei  ordeinio  i gyflawn  waith  y weinidogaeth. 
Pan  gym.erodd  y sefyll  allan  le  yn  1869,  ymwasgarodd  y 
Cymry  o’r  lle,  ac  ymadawodd  gogoniant  eglwys  Shamokin 
yr  un  pryd.  Ymadawodd’  Mr.  Lewis  o’r  lle  yr  un  adeg,  ac 

0 herwydd  yr  un  achos.  Er  i’r  dymestl  hono  lonyddu,  ac 
amgylchiadau  wella,  ni  bu  llewyrch  ar  yr  eglwys  hon  ar 

01  hyn.  Yn  fuan  wedi  hyn  mae  y Pareh.  William  R.  Thom- 
as  yn  dychwelyd  yn  ol  i’r  Dalaeth,  ac  yn  sefydlu  yn  y lle; 
ac  niae  Cyfarfod  y Dosbarth  a gynaliwyd  yno  Rhagfyr,^1869, 
yn  rhoddi  derbyniad  iddo  yn  aelod  o’r  Dosbarth,  ar  sail  ei 
lythyr  Cymanfaol  o Ohio,  ac  arosodd  ef  yno  hyd  ddydd  ei 
farwolaeth.  Mae  Cyfarfod  Pottsville,  Máwrth,  1873,  yn  an- 
fon  llythyr  a chasgliad  o ?16.50  o gydymdeimlad  ag  ef  yn 
ei  gystudd.  Yr  oedd  y Cyfarfod  dylynol  yn  Mehefien  i fod 
yn  y lle.  Ei'byn  hyny  yr  oedd  Mr.  Thomas  wedi  ymadael 
a’r  byd  hwn,  a phenodwyd  y Parch.  E.  F.  Jones  i anfon 
llythyr  o gydymdeimlad  a’i  weddw  yn  ei  galar. 

Adeiladwyd  yn  Shamokin  gapel  hardd  a drudfawr;  ac 
fel  mae  pawb  sydd  yn  coflo,  yn  gwybod  fod  defnyddiau  ad- 
eiladu  yn  ddrud  iawn  yn  yr  adeg  hono.  Mae  y symudiadau 
gymerodd  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  nglyn  a’r  mater  hwn  fel 
y canlyn: 

Yn  Nghyfarfod  Danville,  pan  dderbyniwyd  yr  eglwys  i 
undeb  a’r  Bosbarth,  bu  sylw  ar  y priodoldeb  i’r  cyfeillion 
fyned  yn  mlaen  i adeiladu  capel,  ond  ni  ddeuwyd  i un  pen- 


374  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

derfyniad  ar  y mater,  ond  yn  gymaint  a bod  y Parch.  E. 
F.  Jones  yn  bwriadu  ymweled  a’r  lle  ar  ei  füordd  adref,  an- 
oigwyd  ef  i gymeryd  sylw  neillduol  o’r  achos  hwn  yn  ei 
gysylltiad  a chyfeillion  y lle,  a dwyn  ei  syniadau  i’r  Cyf- 
arfod  nesaf. 

Yn  Nghyfarfod  West  Bangor,  1866,  mae  Mr.  Jones  yn 
rhoi  hanes  ei  ymweliad  a’r  lle,  ac  yr  oedd  yn  ymddangos 
eu  bod  yn  gysurus,  ac  yn  penderfynu  myned  yn  milaen  i ad- 
eiladu  capel.  Aeth  y gwaith  o adeiladu  yn  mlaen  nes  ei 
orphen,  ac  agorwyd  y eapel  yn  nglyn  a’r  Cyfarfod  Dos- 
barth  a gynaliwyd  yn  y lle  Awst  3,  4,  1867.  Nid  oes  gair  o 
hanes  yr  agoriad  wedi  ei  ysgrifenu,  ond  yn  unig  grybwyll- 
iad  ar  y co>fnodau  fod  hyny  wedi  cymeryd  lle,  ac  mae  yn 
eglur  mai  gweinidogion  y Dcsbarth  fu  yno  yn  gwasanaethu 
ar  yr  achlysur. 

Mae  hanes  yr  eglwys  hon,  yn  gystal  a llawer  eraill,  yn 
egluro  fel  mae  eglwysi  bach  a mawr  yn  myned  i brofedig- 
aeth  wrth  fyned  i adeiladu  capelau,  heb  arian  mewn  llaw. 
Yr  oedd  Mr.  Jenhin  Watkins,  un  O'  aelodau  yr  eglwys,  wedi 
rhoi  benthyg  arian  iddynt,  ac  mae  hwnw  yn  bygwth  e-i 

9 

werthu  unwaith.  Felly  mae  Cyfarfod  mis  Mai,  1867,  yn  am- 
lygu  cydymdeimiad  a’r  brodyr  yn  eu  profedigaeth  yn 
nghylch  y capel,  gan  eu  hanog  i ddewis  y llwybr  doethaf 
ac  esmwythaf  i symiu-d  y ddyled.  Anfonodd  yr  eglwys  ei 
gweinidog,  y P'arch.  W.  J.  Lewis,  allan  i gasglu,  a llwydd- 
odd  yntau  i gasgiu  yn-  agos  i $1,000,  a chafwyd  gwaredig- 
aeth  o’r  brofedigaeth  hono.  Mae  y Cyfarfod  a gynaliwyd 
yno  yn  mis  Awst,  yn  nodi  pwyllgor — y Parehn.  E.  F.  Jones, 
J.  L.  Jeffreys  a Mr.  John  Lucas — i edrych  dros  gyfrifon  yr 
eglwys,  ac  i barhau  hyd  y Cyfarfod  dylynol.  I Gyfarfod  a 
gynaliwyd  yn  Slatington,  1870,  mae  yr  eglwys  yn  anfon 
llythyr,  gamddangos  fod  yr  aohos  yn  llewyrchus  a’r  eglwys 
yn  galonog,  a’u  bod  jm  dymuno  ar  y brodyr  yn  y weinid- 
ogaeth  i dalu  ymweliad  a hwynt,  a nodwyd  y Parch.  J.  L. 
Jeffreys  i anfon  anerch  atynt. 

Yn  PottsYille,  1871,  bu  sylw  drachefn  ar  achos  capel 


Y DÖSBARTH  DEHEüOL. 


375 


Shamokin,  a nodwycl  pwyllgor — Mri.  John  Lucas,  J.  R.  Da- 
yies  a Henry  Davies — i sefyll  wrth  gefn  yr  eglwys  am  $150. 
Nodwyd  hefyd  y Parch.  E.  F.  Jones  i wneyd  cais  drostynt 
at  y Bwrdd  C'enadol  am  gymorth  i gadw  gweinidogaeth 
fwy  gwastad  yn  y lle.  Yn  Mehefin,  1873,  yr  oedd  y Cyfar- 
fod  Dosbarth  yno,  a nodwyd  dau — Mri.  John  Lucas  a J.  R. 
Davies — yn  bwyllgor  i edrych  dros  gyfrifon  y capel  unwaith 
eto.  Yn  Nghyfarfod  Medi,  yr  hwn  a gynaliwyd  yn  Potts- 
ville,  anogrwyd  yr  eglwysi  i wneyd  casgliad  at  gapel  Sham- 
okin,  ac  i’r  casgliad  fod  yn  barod  erbyn  y deuai  yr  ymwel- 
wyr  heibiO'.  Ond  yn  Nghyfaríod  Minersville,  Rhagfyr,  1873, 
rhoddwyd  llythyr  wedi  ei  arwyddo  gan  y Llywydd  a’r  Ys- 
grifenydd  yn  llaw  pwyllgor  o dri — Parch.  R.  V.  Grifflths, 
Mri.  John  Lucas  a John  R.  Davies — yn  eu  hawdurdodi  i 
werthu  y capel.  Yn  y Cyfarfod  dylynol,  yn  St.  C'lair,  hys- 
byswyd  gan  y pwyllgor  fod  y capel  wedi  ei  werthu;  ac  yn  y 
Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Dainielsville,  Gorphenaf,  1874, 
gwnaeth  J.  Lucas  adroddiad  mianwl  'o  weithrediadau  y 
pwyllgor,  a derbyniwyd  ef  yn  ddiolchgar.  Hysbyswyd  fod 
$1,200  yn  aros  wedi  talu  pob  dyled,  a $250  o’r  swm  uchod  i 
fyned  i drysorfa  y Genadaeth  Gyffredinol.  Fel  hyn  y ter- 
fynodd  einioes  yr  eglwys  Fethodistaidd  yn  Shamokin. 

XIY.— Danielsville. 

Mae  y lle  hwn  yn  agos  i Slatington.  ar  yr  ochr  ddwyrein- 
iol  i afon  y Lehigh.  Chwarelau  llechi  sydd  yno,  fel  Slat- 
ington.  Cyflwynwyd  y lle  i sylw  y Cyfarfod  Dosbarth,  Gor- 
phenaf,  1857,  yn  Slatington,  a phenderfynwyd  fod  Dr.  Row- 
lands,  yr  hwn  oedd  ar  ymweliad  a’r  lle  ar  y pryd,  i fyned 
yno  i sefydlu  achos;  a rhoddwyd  arno  i’w  hanog  i ddiogelu 
yr  eiddo  yn  feddiant  i Gyfundeb  y T.  C.,  yn  ol  penderfyn- 
iad  3U’  ardal  yn  flaenorol.  Ymddengys  fod  yr  aehos  wedi 
cychwyn  ryw  gymaint  01  amser  cyn  hyn,  oblegid  y pender- 
fyniad  uchod,  a hefyd  fod  y Cyfarfod  hwnw  yn  eu  hanog  i 
ddewis  un  blaenor  i ofalu  am  yr  achos. 

Yn  gymaint  ag  mai  perthyn  i’r  Dosbarth  Gogleddol  yr 


376 


HANES  CYMANFA  DWYHEINBAETH  PA. 


oedd  Dr.  Rowlands,  nid  oes  un  crybwylliad  ar  gofnodion  y 
Cyfarfod  Dosbarth  ei  fod  wedi  gwneyd  adroddiad  o’i  waith 
yn  Danielsville,  na  bod  yr  eglwys  wedi  ei  derbyn  i undeb 
a’r  Dosbarth  mewn  modd  rheolaidd.  Cofnodir  fod  y diacon 
James  Roberts  wedi  ei  dderbyn  i undeb  a’r  Dosbarth  yn 
Minersville,  Chwefror,  1858,  a bod  Cyfarfod  Dosbarth  wedi 
bod  yno  Ionawr,  1859,  a dyna  y cwbl  hyd  1860.  Ymddeng- 
ys  eu  bod  wedi  adeiladu  y capel  yn  y cyfnod  hwn,  ac  yr 
oedd  y Cyfarfod  D’osbarth  yno  drachefn  Hydref,  1860,  prycl 
y gwnaed  sylw  ar  am-gylchiadau  yr  achos  yn  y lle,  “A 
chafwyd  fod  y cyfeillion  wedi  bod  yn  hynod  o ymdrechgar 
i ddileu  y ddyled  sydd  arno,  ac  anogwyd  hwy  i ymgyngori 
á chyfeillion  Slatington  yn  nghylch  yr  adeg  oreu  i fyned 
yno  i gasglu  er  gorphen  ei  thalu,  a chaniatawyd  rhyddid 
iddynt  i anfon  at  yr  hwn  a farnont  oreu  i’w  cynorthwyo 
fel  casglydd.”  Ymddengys  i ni  na  ddarfu  i’r  cyfeillion 
weithredu  yn  ol  yr  anogaeth  uchod,  oblegid  yn  Ebrill,  1863, 
mae  y Cyfarfod  Dosbarth  yno  eto,  a gwnaed  sylw  “o’r 
ddyled  arosol  ar  y capel,  ac  anogwyd  y cyfeillion  i ym- 
drechu  talu  y llogau  yn  gyson,  ac  oedi  myned  allan  i 
gasglu  am  bedwar  neu  chwe’  mis,  gan  fod  amgylchiadau 
eglwys  Slatington  yn  galw  am  fyned  allan  yn  ddioed.”  Yr 
un  p-ryd,  “Rhoddwyd  rhyddid  cyflawn  i’r  eglwys  hon  fwyn- 
ha.u  y sacramentau  yn  gyflawn  trwy  y brawd  oedd  yn  ym- 
weled  a hwy  yn  gyson  i bregethu,  gan  ei  fod  yn  weinidog 
cyflawn,  er  mai  nid  gyda’n  henwad  ni.”  Pwy  oedd  y brawd, 
a pherthyn  i ba  enwad  yr  oedd,  ni  ddywedir  dim  am  dano. 
Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1864,  bu  sylw  drachefn  ar  yr  add- 
oldy  yn  y lle  hwn,  ac  wedi  ymddyddan  maith  ar  y mater, 
daethpwyd  i’r  penderfyniad  eu  bod  yn  analluog  i’w  cyn- 
jorthwyo  ar  y pryd,  ond;  eu  bod  yn  darparu  cynllun  iddynt 
i fyned  i gasglu  i’r  gwahanol  fanau  at  ddileu  y ddyled. 
Yn  Hydref,  1864,  yr  oedd  y Cyfarfod  dylynol  yn  Daniels- 
ville,  ac  addawodd  y brodyr  oedd  yn  hresenol  wneyd  eu 
goreu  at  ddileu  y ddyled;  ac  yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1866, 
hysbyswyd  fod  y ddyled  ar  gapel  Danielsville  wedi  ei  thalu, 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


377 


a derbyniwyd  yr  bysbysiad  gyda  theimladau  o ddiolchgar- 
wch  a llawenydd  gan  y Cyfarfod.  Heblaw  fod  y C'yfarfod 
Dosbarth  yno,  Hydref,  1866,  nid  oes  rhagor  o son  am  yr 
achos  yn  Danielsville  hyd  Gorphenaf,  1868,  pryd  y derbyn- 
iwyd'  y brawd  John  J.  GrifRths  i undeb  a’r  Dosbarth  fel 
pregethwr  yn  Minersville,  ac  y penodwyd  y Parchn.  E.  F. 
Jones  a B.  D.  Davies'i  fyned  yno  i gynorthwyo  yr  egiwys 
i ddewis  blaenoriaid. 

Yn  mis  Mawrth,  1869,  yr  oedd  y Cyfarfod  Dosbarth  yno, 
a derbyniwyd  y brodyr  Hvan  Jones  a John  J.  Williams  fel 
blaenoriaid  y lle,  yn  aelodau  o’r  Cyfarfod  Dosba.rth.  Yr 
un  pryd  mae  y frawdoliaeth  yn  gwneyd  ca.is  at  y Cyfarfod 
am  ganiatad  i adeiladu  capel  newydd.  Caniatawyd  y cais, 
a rhoddwyd.  anogaeth  iddynt  i ymlwybro  yn  mlaen,  gan  fod 
amgylchiadau  y gymydogaeth  yn  galw  arn  hyny;  am  iddynt 
beidio  colli  amser  nac  un  fantais  a allai  ymddangos  iddynt 
yn  ffafriol.  Yn  y Cyfarfod  dylynol,  yr  hwn  oedd  yn  West 
Bangor,  mae  cenadwr  Danielsville  yn  gwneyd  adroddiad  fod 
yr  eglwys  yn  cynyddu  mewn  rhif  ac  mewn  gras,  ond  nad 
oeddynt  wedi  gwneyd  un  symrrdiad  tuag  at  adeiiadu  capel 
newydd,  am  eu  bod  yn  methu  eael  tir.  Pe  buasent  mewn 
dinas  fawr,  ni  buasem.  yn  synu  cymaint,  ond  mewn  ardal 
wledig  mae  yn  swnio  yn  od  i ni  eu  clywed  yn  cwyno  eu  bod 
yn  methu  cael  tir.  O Gyfarfod  Shamokin,  Rhagfyr,  1869, 
snfonwyd  y Parch.  J.  L.  Jeffreys  yno  i’w  hanog  i fod  yn 
fwy  rheolaidd  gyda  golwg  ar  y brawd  ieuanc  (J.  R.  Jones) 
oedd  yn  ymigeisydd  am  y weinidogaeth  yno.  Gwnaeth  Mr. 
Jeffreys  adroddiad  yn  y Cyfarfod  dylynol  fod  yr  achos  yn 
gysurus  a gobeithiol  yno.  Yn  Rhagfyr,  1872,  mae  Cyfarfod 
Slatington  yn  awdurdodi  y Parch.  E.  F.  Jones,  Mri.  W. 
Parry  a W.  Williams,  blaenoriaid  Slatington,  i fwrw  golwg 
ar  gapel  Danielsville.  O Gyfarfod  Shenandoah,  Mawrth, 
1873,  anfonwyd  llythyr  atynt,  gan  eu  hanog  i ymdrech  yn 
y gwaith  da,  ac  awdurdodwyd  y Parch.  E.  F.  Jones  i arfer 
ei  ddylanwad  gyda’r  brodyr,  a sicrhau  lle  iddynt  i adeiladu 
capel  newydd.  Gwnaeth  Mr.  Jones  adroddiad  yn  y Cyfar- 


378 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


fod  dylynol,  ac  awdurdodwyd  ef  ì weithredu  mewn  uudeb  a 
swyddog  yr  eglwys,  yu  gyduuol  a’i  adroẃdiad.  Ond  mae 
Cyfarfod  Medi,  1873,  yn  aufon  y Parch.  R.  V.  Grifhths  yno  i 
edrych  beth  a ellid  ei  wneyd  o’r  capel.  Mae  Cyfarfod  Shen- 
andoah,  Ionawr,  1880,  yn  nodi  y pwyllgor  canlynol:  Y 

Parch.  Thos.  B.  Thomas,  Wilhesbarre,  mewn  undeb  â 
swyddogion  Slatington,  Mri.  John  J.  Hughes,  W.  S.  Wil- 
liams,  J.  W.  Morris  a Hugh  L.  Dayies,  i drafod  achos  eg- 
lwys  Danielsyille.  Ond  pa  beth  a wnaeth  y pwyllgor  hwn 
nid  oes  dim  wedi  ei  gofnodi.  Mae  y Cyfarfod  a gynaliwyd 
yn  Slatingto-n,  1882,  yn  caniatau  llythyr  cymeradwyaeth 
i’r  brawd  J.  J.  Griffiths  i ymadael.  Yr  oedd  llythyr  wedi 
ei  ganiatau  iddo  o’r  blaen  yn  Pottsyille,  Gorphenaf,  1875, 
ond  naill  ai  ni  alwodd  am  dano,  neu  dychwelodd  yn  ei  ol; 
ond  yn  awr  mae  yn  myned  i New  York,  lle  mae  yn  byw  yn 
bresenol,  ac  yn  ddyn  da  a defnyddiol,  ac  yr  oedd  ei  ymad- 
awiad  yn  go-lled  fawr  i Danielsyille. 

Yn  1855  mae  y Cyfarfod  Dcsbarth  yn  anfon  y brodyr  J. 
W.  Morris  a James  Owen  o Slatington,  a’r  Parch.  Ellis 
Walter  Jones,  yno  i’w  hano-g  i adnewyddu,  a dewis  rhagor 
o swyddo-gion.  M-ewn  eanlyniad  i’r  ymweliad  hwn  dewis- 
wyd  Hugh  Roberts,  a -derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Do-sbarth, 
Awst,  1885.  Yn  Hydref,  1886,  mae  y brawd  Jo-hn  J.  Wil- 
liams  yn  anf-o-n  cais  -at  Gyf-arfo-d  Dosbarth  Shenandoah  am 
lythyr  i’w  gyfìwyno  i Gyfarfo-d  Dosbarth  d-inas  New  York. 
Yr  oed-d  ef  a’i  d-eulu  we-di  bod  yn  ffyddlawn  a charedig  i’r 
achos  yno  am  fiynyddoedd  lawer,  ac  yr  o-edd  ei  golli  yn 
golled  b-ron  anadferadwy  i Damelsville.  Buodd  felly  hefyd 
yn  y ddinas  tra  daliodd  ei  n-erth.  Be-llach  m-ae  efe-  a’i  briod 
wedi  huno  yn  yr  angeu. 

Gan  na  ddarfu  i’r  brawd  a b-enodwyd  anfon  dim  o hanes 
yr  achos  yn  y lle,  nid  oedd  genym  ond  goso-d  gweithred- 
ia-dau  y Cÿfarfod  Dosbarth  gyda  golwg  ar  yr  eglwys  hon, 
ger  bron  y darllenydd. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


37!) 


XV. — Shenandoah. 

Mewn  cyclmariaeth  i leoedd  eraill  yn  Sehuylkill  County, 
mae  Shenandoah  yn  lle  newydd,  ac  yn  ddinas  hrydferth, 
ar  waelod  pantle  dwfn,  yn  cael  ei  hamgylchynu  gan  fyn- 
yddoedd  uchel.  Heb  fod  yn  mhell  oddiyno  mae  Mahanoy 
City,  ac  mae  yr  hotl  wlad  yn  gyfoethog  mewn  adnoddau 
glofaol.  Agoriad  y gweithfe-ydd  hyn  o 1860  ac  yn  mlaen, 
fu  yn  achlysur  i dynn  Cymry  i ymsefydlu  yn  yr  ardaloedd 
hyn.  Mae  y Cymry  sefydilodd  yn  y lle  hwn  wiedi  dyfod  o 
Siroedd  Fflint  a Dinbych  yn  Ngogledd  Cymru,  yn  benaf,  ac 
yn  eu  plith  yr  oedd  amryw  Fethodistiaid.  Y symudiad  cyn- 
taf  gyda  golwg  ar  sefydlu  achos  yma,  y gwyddom  am  dano, 
ydyw  eiddo  y Cyfarfod  Dosbarth  gynaliwyd  yn  West  Ban- 
gor,  Mehefin,  1869,  yn  anog  yr  Ysgrifenydd,  y Parch.  B.  D. 
Davies,  “I  edrych  ar  ol  yr  ychydig  Fethodistiaid  yn  Shen- 
andoah,  ac  i gario  teimladau  y Cyfarfod  iddynt;  ac  os  yd- 
ynt  am  gael  achos  yno,  am  iddynt  weithredu  yn  y cyfeiriad 
hwnw  mor  bell  ag  y gallant  hyd  y Cyfarfod  nesaf.”  Yr 
oedd  hwnw  yn  cael  ei  gynal  yn  Shamokin,  ac  mae  y brod- 
yr  yn  anfon  cais  yno  am  ganiatad  i gorffori  eglwys  yno,  a 
phenodwyd  y Parch.  Evan  F.  Jones  a Mr.  John  Lucas  i fyn- 
ed  yno  Sabboth  ar  ol  Nadolig,  1869.  Gwnaeth  y brodyr  y 
g»vaith  a ymddiriedwyd  iddynt,  ac  yr  oedd  yr  eglwys  yn 
rhifo  15  o aelodau.  Dewiswyd  Mri.  Henry  P.  Davies  a Wil- 
liam  P.  Jones  yn  ddiaconiaid;  Mr.  George  Jones  yn  Drys- 
crydd;  Mr.  W.  H.  Jones  yn  Ysgrifenydd;  a Samuel  Cuneh 
yn  rldechreuwr  canu.  Yr  oedd  y rhai  hyn,  gyda’r  eithriad 
o Henry  P.  Davies  a’i  deulu,  yn  dyfod  o Brymbo,  Sir  Ffiint, 
a Mr.  Davies  o Ddeheudir  Cymru,  ac  oll  yn  ddynion  rhag- 
orol.  Gwnaeth  .y  pwyllgor  eu  hadroddiad  yn  Nghyfarfod 
Mawrth,  yr  hwn  oedd  yn  Slatington,  ‘‘Fod  y frawdoliaeth 
yn  siriol,  a golwg  am  achos  llewyrchus  yno.  Derbyniwyd  y 
ddau  ddiacon  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Nghyfarfod  Mai,  yr 
hwn  a gynelid  yn  Minersville.  Erbyn  mis  Mehefin  yr  oedd 
nifer  yr  eglwys  wedi  cynyddu  i 45.  Y pryd  hwn  yr  oedd 


380  HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

cangen  fe-chan  yn  perthyn  i’r  eglwys  yn  Raven’s  Run.  Yr 
oedd  aelodau  yr  eglwys  oll  yn  ddirwestwyr,  a gwnaed  dir- 
west  yn  amod  eglwysig  o’r  eychwyn  cyntaf. 

Y pryd  hwn  y daeth  y Parch.  E.  C.  Evans  gyda  llythyr  o 
Gyfarfod  Misol  Sir  Fflint,  fel  pregethwr  ieuanc  addawol, 
ac  yr  oeddj  hyny  yn  codi  gobeithion  yr  eglwys  yn  uchel. 
Yn  yr  haf  hwn  mae  yr  eglwys  yn  myned  yn  nghyd  ag  ad- 
eiladu  capel,  ac  yr  oedd  yn  barod  i’w  agor  yn  mis  Tach- 
wedd.  Yn  mis  Ionawr,  1871,  yr  oedd  y Cyfarfod  Dosbarth 
yno,  ac  mae  sylw  yn  cael  ei  wneyd  yn  y Cyfarfod  ar  y cap- 
el,  ac  anogaeth  yn  cael  ei  roddi  i’r  eyfeillion  i newid  yr 
enw  ar  y deed,  ond  yn  y Cyíarfod  dylynol  anogwyd  hwynt 
i aros  hyd  nes  y byddai  y Gymanfa  wedi  cael  charter  cyff- 
redinol,  ac  y gallent  hwythau  gael  charter  lleol  yr  un  pryd. 
Yn  1874  maent  yn  ymofyn  benthyg  yr  arian  a gafwyd  am 
gapel  Shamo'kin,  gan  y Cyfarfod  Dosbarth.  Penderfynwyd 
unwaith  rhoddi  eu  benthyg  iddynt,  ond  oddiar  ystyriaeth- 
au  eraill  adystyriwyd  y penderfyniad  hwn,  a rhanwyd  yr 
arian  rhwng  y gwahanol  leoedd  yn  y Dosbarth,  a chafodd 
Shenandoah  $400  fel  ei  chyfran  o’r  arian  uchod  er  ei  chyn- 
orthwyo  i dalu  am  y capel. 

O ran  gweinidogaeth  yr  oedd  yr  eglwys  hon  wedi  ei  ben- 
dithio  yn  fwy  na  llawer,  gan  fo-d  Mr.  Evans  yno  yn  breg- 
ethwr  ieuanc  ar  gychwyniad  yr  achos.  Yn  mhen  tua 
blwyddyn  ymadawodd  ef  i fyned  i Athrofa  Princeton.  Er- 
byn  hyn  mae  y brawd  Richard  R.  Jones,  oedd  yn  byw  yno 
ar  y pryd,  yn  ymgeisydd  am  y weinidogaeth,  ac  mae  cenad- 
au  y Cyfarfod  Do-sbarth  yn  cael  boddlonrwydd  ynddo  fel 
y cyfryw.  Yn  Hydref,  1872,  mae  y Parch.  R.  V.  Grifíìths  yn 
derbyn  galwad  i ddyfod  yno>  yn  weinidog,  a.  bu  yno  am 
ragor  na  thair  blynedd.  Dyma  yr  adeg  fwyaf  llewyrchus  fu 
ar  yr  achos  hwn,  ac  yr  oedd  ymlyniad  yr  eglwys  wrth  Mr. 
Grifflths  yn  fawr,  fel  mae  yn  anfon  cais  at  y Cyfarfod  Dos- 
barth  am  gymorth  i’w  gadw,  rhag  ymad.ael  a’r  eglwys  a’r 
Dosbarth.  Yr  ydoedd  ar  y pryd  yn  adeg  o gyfyngder  mas- 
nachol  yn  y wlad,  a phrinder  brodyr  yn  y weinidogaeth  yn 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


381 


y Dosbarth  hwn,  fel  yr  oedd  y rhai  o-edd  yn  arwain  yr 
achos  yn  mlaen  yn  teimio  yn  ddwys,  ac  mewn  cyfyngder 
meddwl,  yn  methu  gwybod  beth  i’w  wneyd.  Ond  ymadael 
wnaeth  Mr.  Griflìths,  a chafodd  ei  lythyr  o-’r  Cyfarfod  Dos- 
barth  yn  Chwefror,  1876.  Ar  ol  ei  ymadawiad  gwanhaodd 
achos  Shenandoah  yn  fawr,  symudodd  amryw  deuluoedd  o’r 
lle,  a digalonodd  y gweddill  i fesur  mawr  am>  dymor.  Ond 
yn  Rhagfyr,  1877,  yr  oedd  y Cyfarfod  Dosbarth  yno,  a 
rhoddwyd  ar  ddeall  i’r  Cyfarfod  fod  yr  eglwys  wedi  ymuno 
ag  eglwysi  Pottsville,  St.  Clair  a Minersville,  “I  roddi  gal- 
wad  i’r  brawd  B.  C.  Elvans  i ddyfod  i’w  bugeilio,  a’u  bod 
yn  ei  gyflwyno  i’r  Gymanfa  nesaf,  mewn  trefn  i gael  ei  or- 
deinio  i gyflawn  wai.th  y weinidogae.th.”  Ond  ni  fu  Mr. 
Evans  yno'  yn  hir,  ac  ymadawodd  i D'alaeth  New  York. 
Wedi  hyn  mae  Cyfarfod  Minersville,  1879,  yn  anog  y pedair 
eglwys  eto  i ymgyraedd  am  weinádogaeth  mor  gyson  ag  y 
gellid,  ond  erbyn  y flwyddyn  1880  mae  y frawdoliaeth  wedi 
gwasgaru,  fel  nad  oiedd  dim  i’w  wneyd  ond  cau  y capel  i 
fyny.  Mae  Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  Minersville 
yn  dwyn  y dystiolaeth  a ganlyn  i ffyddlondeb  a theyrngar- 
wch  yr  ychydig  weddill  oedd  yn  aros  yno:  “Penderfynwyd 
fod  y Cyfarfod  hwn  yn  cymeradwyo  ymddygiad  y brodyr 
yn  Shenandoah  yn  gofalu  am>  yr  eiddO'  perthynol  i’r  Cyfun- 
deb  yn  y lle.  Hefyd,  ei  fod  yn  eu  hanog  i fod  a’u  llygaid 
yn  agored  ar  bob'  mantais  er  agor  y capel,  pe  cynelid  modd- 
ion  ond  unwaith  yn  Sabbothol  ynddo.” 

Yn  Medi,  1884,  ail  agorwyd  y capel,  a,  gwasanaethwyd  ar 
yr  achlysur  gan  y Pareh.  E.  J.  Hughes.  Yn  1885  mae  y 
Parch.  Ellis  Walter  Jones  yn  cymeryd  gofal  y peda.ir  eg- 
iwys,  gan  gartrefu  yn  Shenandoah,  a bu  yntau  yno  hyd 
ddiwedd  1890;  ac  o hyny  hyd  yn  awr  mae-  yr  eglwys  wedi 
bod  yn  dra  amddifad  o weinidogaeth.  Yn  1891  mae  y Parch. 
John  Hammond  yn  oael  ei  nodi  i ymweled  a’r  lleoedd  hyn, 
ac  i wneyd  adroddiad  i’r  Gymanfa  am  sefyllfa  yr  eglwysi. 
Wedi  clywed  ei  adroddiad,  mae  Cyfarfod  Wind  Gap,  1892, 
yn  anog  eglwys  Shenandoah  i fod  yn  fwy  effro  ac  egniol  i 


382 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


giadw  yr  achos  i fyny,  ac  i symud  yn  mlaen  mor  fuan  ag  y 
byd’do  yn  bosibl  i alw  am.  gynorthwy  i ddewis  swyddog- 
ion,  a bod  W.  T.  Byans,  Thomas  Davies  a W.  F.  Davies  i 
weithredu  hyd  hyny.  Y brodyr  hyn  sydd  yn  gofalu  am  yr 
achos  yno  yn  bresenol. 

Y rhai  a dderbyniwyd  i undeb  a’r  Dosbarth  £el  blaenoriaid 
yr  eglwys  hon,  ydyw  y rhai  canlynol:  Yn  Minersville,  1870, 
Mri.  William  P.  Jones  a Henry  Davies;  yn  Danielsville, 
Awst,  1872,  Mr.  Owen  Thomas;  yn  Shenandoah,  Tachwedd, 
1876,  Edward  Y.  Williams  a Thos.  R.  Jones;  yn  Slating- 
ton,  Ionawr,  1885,  Mr.  Henry  L.  Jones;  yn  Slatington,  Mai, 
1885,  Mr.  Samuel  Rodgers;  yn  Slatington,  Mehefìn,  1886, 
Mr.  Williami  T.  Evans;  yn  Shenandoah,  Ebrill,  1895,  Mr. 
William  F.  Davies. 


XVI,— Wind  Gap. 

Mae  y Ue  hwn  tua  saith  milldir  i’r  de-orllewin  o Bangor, 
Northampton  County,  ar  ucheldir,  lle  mae  y faen  lech  yn 
rhedeg  mewn  cyfeiriad  deheuol,  a’r  Mynydd  Glas  wrth  ei 
gefn.  Ar  gyfer  y lle  mae  bwlch  yn  y mynydd,  trwy  yr  hwn 
mae  y gwynt  yn  chwythu  o’r  gorllewin  gyda  grym  mawr  ar 
adegau,  oddiwrth  yr  hwn  y rhoddwyd  yr  enw  i’r  ardal, 
“Bwlch  y Gwynt.”  Cyfaneddid  y Ue  gan  lawer  o Ellmyn- 
ìaid  hyd  yn  ddiweddar,  pan  ddechreuodd  Cymry  ymsefydlu 
yno  i weithio  llechfeini. 

Rhagfyr  5,  1886,  y dechreuwyd  cynal  achos  crefyddol 
yno.  Y pryd  hyny  yr  oedd  eglwys  Bangor  a’i  gweinidog 
(y  Parch.  R.  E,  Williams,  Plymouth  yn  awr),  yn  perthym  iT 
Dosbarth  Gogleddol.  Aeth  ef  a Mr.  Ed.  Foulkes,  diacon. 
yno  yr  adeg  uchod,  a phregethodd  Mr.  Williams  yn  nghapel 
yr  Ellmyniaid,  oddiar  Ioan  19:  25-27.  A hon  oedd  y breg- 
eth  Gymraeg  gyntaf  yn  yr  ardal.  Ar  ddiwedd  yr  oedfa  gof- 
ynodd  Mr.  Foulfces  am  i’r  oll  oedd  yn  aelodau  gyda’r  T.  C. 
i aros  ar  ol.  Arosodd  chwech  neu  saith,  a rhoddwyd  y 
mater  o sefydlu  achos  ger  eu  hron,  ac  wedi  cael  ymdrin- 
iaeth  arno,  daethpwyd  i’r  penderfyniad  o ymffurfio  yn 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


383 


gangen  eglwys  dan  nawdd  eg.lwys  Fethodistaidd  Bangor,  a 
dewiswyd  Mri.  Gri ffitla  Th.omas,  John  W.  Prichard  a Rob- 
ert  J.  Roberts  yn  bwyllgor  arweiniol  i hyrwyddo  y gwaith 
yn  m'laen;  a pharhaodd  y frawdoliaeth  yn  y cyflwr  gwar- 
cheidiol  hwn  hyd  Ebrill  17,  1889.  Yn  y C’yfarfod  Dosbarth 
a gynaliwyd  yn  Danielsville,  Ionawr,  1887,  galwyd  sylw  y 
Cyfarfod,  gan  gyfeillion  Slatington,  “At  y priodoldeb  o sef- 
ydlu  achos  crefyddol  yn  y lle;  fod  amryw  Gymry  w-edi  sy- 
mud  yno  yn  ddiweddar,  ac  arwyddion  cynydd  yn  y dyfod- 
ol.”  Ond  gan  fod  y cyfeillion  o’r  Dosbarth  Gogleddol  wedi 
rhagflaenu,  barnwyd  mai  doethineb  oedd  gadael  iddynt  fyn- 
ed  rhagddynt  fel  maent  wedi  cychwyn,  ond  fod  angen  i’r 
Cyfarfod  wneyd  sylw  o leoedd  cyffelyb. 

Yn  Nghyfarfod  Mawrth,  1888,  mae  eglwys  Bangor  a’i 
gweinidog  yn  ymuno  a’r  Dosbarth  Deheuol,  ac  wrth  gwrs, 
mae  y gangen  eglwys  dan  ei  nawdd  yn  Wind  Gap  yn  myn- 
ed  gyda  hi.  Felly  mae  y C'yfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd 
yn  Shenandoah,  Mawrth,  1889,  yn  penodi  y Parch.  E.  W. 
Jones  a Mr.  Eíd.  Foulkes  i fyned  i Wind  Gap  i gorffori  eg- 
Iwys  Fethodistaidd  yn  y lle,  yr  hyn  a wnaed  yr  adeg  uchod. 
Dewiswyd  yn  swyddogion  rheolaidd  ar  y pryd,  y brodyr 
Grifíith  Thoma.s,  John  W.  Prichard  a John  A.  Davies,  a 
derbyniwyd  yr  eglwys  a’i  swyddogion  i undeb  a’r  Dos- 
barth  yn  Bangor,  Medi,  1889.  Ond  nid  oedd  gan  y cyfeill- 
ion  hyd.  yma  yr  un  capel  i addoli  ynddo,  nac  un  adeilad 
neillduol  i gynal  cyfarfodydd  ynddo.  Cludid  yr  arch  o’r 
naill  anedd  i’r  llall,  ac  o’r  tai  i depot  y New  Jersey  Central 
R.  R.  Mawrth,  1888,  mae  Cyfarfod  Dosbarth  Slatington  yn 
caniatau  i’r  cyfeillion  yn  Wind  Gap  adeiladu  capel,  a chan 
mai  sefydliad  newydd  ydyw,  a’r  cyfeillion  sydd  yn  y lle  yn 
ymdrechgar,  a dyfodol  addawol  i’r  aohos,  penderfynwyd 
“Anfon  cais  at  yr  eglwys  am  gynorthwy  arianol  iddynt.” 
Dechreuwyd  adeiladu  y capel,  Awst  22,  1888,  ac  yr  oedd  yr 
adieilad  yn  barod  i fyned  iddo  i addoli  am  y tro  cyntaf. 
Tachwedd  4ydd  yr  un  flwyddyn.  Mae  yn  gapel  hardd,  wedi 
ei  orphen  yn  ddestlus.  Agorwyd  ef  Ionawr  6,  1889.  Preg- 


384 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  RA. 


ethwyd.  ar  yr  a-chlysur  gan  y Parch.  R.  B.  Williams  a’r 
Parch.  Hugh  Hughes,  Ashley.  Yn  Chwefror,  1890,  mae  y 
Gyfarfod  Dosbarth  yno,  ac  yn  hwnw  mae  y swyddcgion  yn 
rhoi  adroddiad  o sefyllfa  yr  achos  yn  y lle.  Yn  mhlith 
pethau  eraill  dywedir,  “Cafwyd  llawer  o anhawsderau  i 
sefydlu  yr  aehos  ac  i’w  ddwyn  yn  mlaen,  ond  mae  wedi 
eynyddu  tu  hwnt  i ddysgwyliadau  pawb,  ac  mae  golwg 
addawol  arno.  Chwanegwyd  12  trwy  lythyrau,  a 13  o’r 
gwrandawyr  y flwydidyn  ddiweddaf.  Mae  nií'er  plant  yr 
aelodau  yn  50,  a’r  Ysgol  Sabbothol  yn  llewyrchus,  ac  ym- 
drech  mawr  yn  cael  ei  wneyd  gyda'r  plant.  Yr  oedd  yr 
achos  yn  ei  wedd  yshrydol  yn  ddymunol,  pronadau  da,  a 
rhwyddineb  i’w  hadrodd.”  Yr  oadd  y Cyfarfod  yn  llawen- 
hau  wrth  glywed  y fath  adroddiad. 

Parhaodd  cysylltiad  y Parch.  R.  E.  Williaims  a’r  achos 
hyd  Mai,  1890,  cyfnod  o dair  blynedd.  Dylynwyd  ef  yn 
Bangor  gan  y Parch.  John  Hammond,  a bu  yntau  yn  gofalu 
am1  yr  achos  yn  Wind  Gap  am  ddwy  flynedd.  Yn  ystod  ei 
dymor  ef  daeth  y Parch.  John  J.  Williams  (Olyphant  yn 
awr),  i gartrefu  yn  yr  ardal,  yr  hwn  a fu  yn  help  i’r  ach- 
os,  ac  o fawr  fendith  i’r  ardal.  Br  dechreu  1895  mae  yr 
eglwys  hon  dan  ofal  y Pareh.  J.  W.  Morris,  Slatington.  Ei 
swyddogion  presenol  ydynt  Mri.  Griffith  Thomas,  J.  A.  Da- 
yies,  Peter  Roherts  a Wm.  W.  Prichard. 

XVII. — Lameertyille,  X.  Y. 

Yn  Bangor,  Hydref,  1895,  derbyniwyd  cais  o’r  lle  hwn  am 
gymoirth  i sefydlu  egiwys  yno.  Anfonwyd  y Parch.  J.  W. 
Morris  a Mr.  E'd.  Foulhes  yno'  dros  y Cyfarfod  Dosbarth, 
a dygasant  eu  hadroddiad  i’r  Cyfarfod  a gynaliwyd  yn 
Philadelphia,  Rhagfyr,  1895.  Dangoswyd  fod  yno  ragol- 
ygon  adidawol  o flaen  yr  eglwys  fechan.  Dewiswyd  Mri.  D. 
H.  Roberts,  J.  R.  Hughes  a W.  R.  Griffiths  yn  ddiaconiaid, 
a derbyniwyd  hwy  a’r  eglwys  i undeb  a’r  Dosbarth.  An- 
fonwyd  llyfrau  iddynt  i gadw  Ysgol  Sabbothol,  a rhoddodd 
y Feibl  Gymideithas  Feibl  ar  yr  areithfa,  a’r  Parch.  D. 
O’Brieh  Owen  Lyfr  Hymnau  at  eu  gwasanaeth. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


385 


Yn  Bangor,  E.brill,  1896,  hysbyswycl  fod  y brawd  W.  R. 
Griffiths  yn  parhau  mewn  undeb  a.g  eglwys  Seisnig,  er  ei 
ddewis  yn  ddiacon  ar  yr  egwys  Gymreig,  ac  anfonwyd  ato 
i ofyn  am  eglurhad.  Erbyn  diwedd:  y flwyddyn  hon,  yr 
oedd  y cwbl  wedi  diffodd,  a’r  Cymry  wedi  chwalu;  ac  o 
Gyfarfod  West  Bangor  anfonwyd:  am.  y Beibl  a’r  LJyfr 
Hymnau,  i’w  cadw  yn  ngofal  eglwys  Slatington,  nes  bydd 
angen  am  dan.ynt. 

XVIII. —Philadelphia. 

Mae  lle  i feddwl  fod  dinas  Philadelphia  wedi  bod  yn  fwy 
Cymreigaidd  unwaith  nag  un  ddinas  arall  yn  y wlad.  Yr 
oedd  William'  Penn  yn  Gymro-,  a buasid  yn  dysgwyl  yn 
naturiol  i Gymry  ganlyn  ar  ei  oi,  ac  mae  lle  i feddwl  fod 
Cymry  yn  y tair  llong  gyntaf  a ddaeth  dro.sodd  yn  1681,  a 
chydag  yntau  hefyd  yn  1682.  Dywedir  fod  Cymry  wedi 
prynu  40,000  O'  erwau  o dir  yn  amgylchO'edd  Philadelphia  y 
flwyddyn  hono,  a ffurfio.  sefydliadau  a chorffori  eglwysi  yn 
Philadelp.hia,  P'enyp.eck  (Peny  Pa,re)  a Welsli  Traot,  yn 
Swydd  New  Castle,  a galwasant  eu  cymydogaethau  ar  yr 
un  enwau  a’u  hen  gartrefi  yn  ngwlad  eu  genedigaeth,  ’“Pen- 
cadier,”  “Bryn  Mawr,”  “Wales,”  “Gwynedd.”  Mae  y “Cyf- 
aill”  am  1844  yn  rhoddi  rhestr  o 17  o weinidogion  i’r  Bed- 
y.ddyr  a sefydlo'dd  yn  y lleoedd  uchod  rhwng  y blynyddoedd 
1706  a 1761,  ond  nid  ydym  yn  cael  fod  eglwysi  Cymreig  o 
un  nodwedd  arall  wedi  eu  sefydlu  yn  Pennsylvania  yn  y 
cyfnod  hwn.  Mae  disgynyddion  y sefydlwyr  hyny  wedi 
ymgymysgu  a chenedloedd  eraill,  ac  yn  enwedig  ag  Ell- 
myniaid,  yn  nhai  y rhai  y eeir  ym.a  a thraw  ar  hyd  y wlad 
lawer  o h.en  lyfrau  Cym.reig  nad  o.es  neb  jm  eu  deall,  nac 
yn  gallu  eu  darllen. 

Yn  y flwyddyn  1794,  ac  o hyny  hyd  1797,  bu  ymifudia.eth 
helaeth  o Gymru  i’r  America,  Y pryd  hwnw ' y daeth  y 
Parch.  Morgan  Jo.hn  Rhys  drosodd.  Yr  oedd  ef  yn  enedig- 
ol  o Ystradmynach,  rhwng  C'aerphili  a Pontypool,  a der- 
byniwyd  ef  yn  aelod  o eglwys  Fedyddiedig  Hengoed  pan 


386 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


yn  bur  ieuanc.  Cafodd  ei  addysg  yn  Bristol,  unig  Athrofa 
y Bedyddwyr  y pryd  hwnw.  Cysegrodd  ei  fywyd  i lesoli 
ei  gydgenedl;  a phan  oedd  Mr.  Charles  yn  llaíurio  a’i  holl 
egni  i oleuo  ei  gydwìadwyr  yn  y Gogledd,  yr  oedd  yntau 
yn  gwneyd  yr  un  peth  yn  y Deheudir.  Dywedir  ei  fod  yn 
deall  egwyddorioo  Ymneillduaeth  yn  well,  ac  yn  eu  dadleu 
yn  fwy  hyf  na  neb  yn  y wlad  ar  y pryd.  Mae  yn  bosibl  ei 
fod  mewo  perygl  oblegid  ei  syniadau  rhyddfrydig,  ac  mai 
dyna  a’i  cymellodd  i ymfudo.  Felly  cychwynodd  yn  1794,  a 
glaniodd  wedi  mordaith  hirfaith  yn  New  York.  Ei  gyn- 
Uun  cyntaf  oedd  sylfaenu  trefedigaeth  Gymreig  ar  lanau 
afoo  Ohio,  ond  gwrthododd  y llywodraeth  ganiatau  yr 
hawlfraint  ar  y telerau  yr  oedd  ef  yn  eu  hymofyn.  Wedi 
methu  yn  y cyfeiriad  hwn  prynwyd  darn  helaeth  o dir  ar 
ben  mynyddoedd  yr  Allegheny,  a galwodd  y lle  yn  Cam- 
bria.  Dyma  ddechreu  Cambria  Oounty,  i’r  hon  mae  Ebens- 
burg  yn  brif  dref. 

Ymdden.gys  hefyd  fod  cwmni  o Gymry  Philadelphia  tua’r 
am.ser  hwn  wedi  prynu  darn  mawr  o dir  yn  Ohio,  a ad- 
waenir  wrth  yr  enw  Weish  Hills,  yn  Liching  County;  pa 
un  a oedd  gan  Morgan  Rhys  law  yn  y drafodaeth  hono  nis 
gwyddo-m.  Wed-i  sefydlu  trefedigaeth  C-ambria  dychwel- 
odd  i Philadelphia,  a chasglodd  gynulleidfa  Gymreig  gym- 
ysg  o Fedydd-wyr,  Annibynwyr  a Methodistiaid  Calfìnaidd, 
i’r  rhai  y bu  yn  pregethu  am  beth  arnser.  Yma  y priododd 
a Miss  Lo.xley,  a ganwyd  iddo  am-ryw  o blant;  a-c  wyres 
iddo  ef  oedd  gwraig  Dr.  Murray,  gweinidog  enwog  gyda’r 
Presbyteriaid,  yr  hwn  a fu  yn  d'adleu  â’r  Archesgob  Hugnes 
ar  Bab-yddiaeth.  Bu  farw  yn  1804,  yn  44  oed,  ac  mae  ei 
feddrod  yn  nghladdfa  teulu  ei  wraig  jm-  Philadelphia. 

Yr  ydym  wedi  rhoddi  yr  hanes  hwn  i fewn,  ni-d  yn  unig 
ar  gyfrif  ei  ddyddordeb  ynddo  ei  hun,  ond  hefyd  am  mai 
mewn  cysylltiad  ag  ef  yr  yd-ym  yn  cael  son  gyntaf  am  y 
Methodistiaid  Calfìnaidd  yn  y wlad,  yn  ogystal  ag  yn  Nhal- 
aeth  William  Penn.  Yn  1795  daeth  y Parch.  William  G. 
Pierce  (gweinidog  cyntaf  y Methodistiaid  yn  Nhalaeth  New 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


387 


York),  dro'sodd,  a bu  yn  aros  yn  Penypeclc,  neu  Pen  y 
Parc,  8 milldir  o Philadelphia,  am  bum’  mlynedd,  pan  y 
symudodd  i Steuben  C'ounty,  N.  Y.,  lle  y bu  farw  yn  1847, 
yn  79  miwydd  oed.  Merch  iddo  ef  oedd  Mrs.  W.  M.  Owens, 
diwteddar  o Remsen,  ac  mae  iddo  wyrion  a gor-wyrion  yn 
y parthau  hyny  eto. 

Gwelir  oddiwrth  yr  uchod  fod  dinas  Philadelphia  yn 
hynod  Gymreigaidd  yn  yr  adeg  yr  ydym  yn  cyfeirio  ati. 
Mae  yn  ymddangois  fod  y tir  lle  y saif  y ddinas  yn  bres- 
enoi  yn  feddiant  Cymreig  y pryd  hwnw,  yn  ogystai  ag  ar- 
daloedd  cylchynol  iddi.  Mae  yn  sicr  y cyhoeddwyd  llawer 
o lyfrau  Cymreig  yma  y pryd  hwnw,  a mwy,  tebygol,  nag  a 
wnaed  mewn  un  ddinas  arall  wedi  hyny;  ac  mae  lle  i fedd- 
wl  fod  hyny  yn  cael  ei  wneyd  yn  argraffdy  Mr.  Creamer, 
lle  y bu  Benjamin  Franklin  yn  gweithio  ynddo.  C'yhoedd- 
wyd  “Mynegair  Ysgrythyrol”  yno,  gan  Paul  Kram>er  a Da- 
vid  Harry,  argraffwyr,  yn  1730.  Awdwr  y llyfr  oedd  y 
Parch.  Abel  Moirgan,  gweinidog  gyda’r  Bedyddwyr.  Yr 
oedd  yr  awdwr  parchedig  yn  enedigol  o’r  Allt  Goch,  Llan- 
wenog,  Sir  Aberteifi.  Ganwyd  ef  yn  y flwyddyn  1627;  ym- 
fudodd  i’r  wlad  hon  yn  1711,  a sefydlodd  yn  Penypecfc, 
gerllaw  Philadelphia.  Bu  farw  Mr.  Morgan  cyn  gorphen  y 
Mynegair,  yn  1722,  a dygwyd  y gwaith  yn  mlaen  hyd  nes  ei 
gwblhau  gan  Mri.  Enoch  Morgan,  Elisha  Thomas,  Jenkin 
Jones  a Benjamin  Griffiths. 

Dywedir  fod  Cymraeg  mor  gyffredin  ar  heolydd  Phila- 
delphia  y pryd  hwnw  ag  yn  y Bala,  neu  yn  Llangeitho, 
ond  nid  oes  dim  yn  aro>s  fel  olion  y sefydliadau  hyny  er’s 
blynyddau  lawer  bellach,  ond  yr  enwan  Cymreig  ar  ardal- 
oedd  a station.s  y rheilffyrdd.  Diameu  fod  y C'ymry  a sef- 
ydlodd  yn  Philadelphia  yn  yr  amser  hwn  wedi  rhoddi  delw 
Gymreig  ar  wareiddiad  y ddinas,  ac  adeiladu  achos  crefydd 
yno  hefyd.  Y genedl  Gymreig  ac  enwad  y Bedyddwyr  oedd 
ar  y blaen  y pryd  hwnw  gydag  achos  crefydd  yn  y ddinas. 
Nid  yn  America  mae  y syniadau  am  ryddid  gwladol  a 
chrefyddol,  sydd  yn  ffynu  yma,  wedi  cychwyn.  Syniadau  a 


388 


HANES  CTMANFA  DWTREINBARTlî  PA. 


ddygodd  y trefedigaetliwyr  gyda  hwyat  i’r  wlad  ydynt.  Yr 
oeddynt  yn  cael  eu  deall  a’u  dadleu  yn  gyhoeddus  yn  Lloegr 
a Scotland  yn  y bymthegfed  ganrif;  ac  yr  oedd  y Cymry 
ddaeth  i’r  Dalae-th  hon  yn  amser  William  Penn  yn  deall  yr 
egwyddorion  gystal  os  nad  gwell,  na’r  rhai  ddaeth  yma  ar 
eu  hoi;  ac  er  mantais  i’w  mwynhau  y daethant  yma.  Mae 
dylanwad  y Cymry  ar  nodwedd  gwareiddiad  Americanaidd, 
a’r  gwasanaeth  a wnaethant  yn>  ffurflad  ein  llywodraeth  (a 
Chymry  Philadelphia  yn  arbenig),  yn  benod  sydd  heb  ei 
hysgrifenu  eto,  ac  mae  yn  dtebyg  na  wneír  byth  mwyach. 
Yn  mysg  ysgrif-lyfrau  Cymtdeithas  Hanesiol  Philadeiphia 
y ceir  y crynodeb  goreu  yn  y wlad  hon  ar  y mater  hwn. 
Ond,  mae  a fynom  ni  yn  yr  hanes  hwn  yn  benaf  ag  achos  y 
Methodistiaid  yn  Philacielphia. 

Gan  fod  y ile  wedi  bod  yn  brif  gyrchfa  ymfudiaeth  yn 
mlynyddoedd  cyntaf  y Weriniaeth,  a chan  fod  Cymry  yn 
cyrchu  yma,  am  fod  Williami  Penn  yn  Gymro1,  mae  llawer 
wedi  bod  yn  synu  na  buasai  achos  crefyddoi  Cymreig  o 
nerth  a dylanwad  yn  y ddinas  hon.  Mae  llawer  0'  Gymry 
wedi  bod  yn  byw  yn  y ddinas  o’i  sylfaeniad  hyd  yn  awr. 
Er  fod  yr  eglwysi  Cymreig  cyntaf  wedi  colli  eu  hiaith,  ac 
ymgymysgu  a chenedioedd  eraill,  mae  cyfarfodydd  Cym- 
reig  a phregethu  achiysurol  wedi  bod  ym>  gan  y mwyaf  ar 
hyd  y ganrif  hon.  Ond  mae  pob  ymgais  i sefydlu  achos  a 
golwg  ar  iddo  Iwyddo  a pharhau,  wedi  profl  yn  fethiant 
hyd  yn  ddáweddar. 

Dodwn  ger  bron  y darllenydd  grynodeb  byr  o’r  gwahan- 
ol  ymdrechion  a wnaed  yno  o bryd  i bryd  i sefydlu  eglwys 
yn  Ninas  y Cariad  Brawdol.  Pan  oedd  Dr.  Rowìands  yn 
ymweled  â sefydliadau  Cymreig  y wlad,  bu  yu  pregethu 
amryw  weithiau  yn  Gymraeg  yn  Philadeiphia,  ac  anogodd 
ef  Mr.  O'Wen  Jones,  oedd  wedi  dyfod  yno  o Lanrwst,  yn 
nghyd  a brawd  arall,  i arfer  y ddawn  oedd  ynddynt  i breg- 
ethu  i’r  Cymry,  ond  diffoddodd  y cynyg  hwnw  i sefydlu 
achos  yno  ar  ymadawiad  Mr.  Jones  i Pittsburg.  Rai  blyn- 
yddoedd  ar  ol  hyn,  rhwng  1848  a 1850,  hu  ymfudiaeth  hel- 


T DOSBARTH  DEHEUOL. 


389 


aeth  o Gymry  i’r  cldinas,  a çwn-aed  ymgais  mwy  egniol  nag 
o’r  blaen  i gasglu  y Cymry  yn  nghyd  a sefydlu  aehos  yn  yr 
iaith  Gymraeg.  Yn  1850  daath  Uythyr  oddiyno  i Gymanfa 
y Methodistiaid  a gynelid  yn  Harrison  (Scranton),  Ebrill 
6 a 7.  Wedi  cymieryd  y llythyr  i ystyriaeth,  pasiwyd  y pen- 
derfyniadau  canlynol: 

(a)  Fod  yr  eglwys  Gymreig  yn  Philadelphia  yn  cael  ei 
derbyn  i undeb  a’r  Oorff. 

(b)  Awdurdiodwyd  y Parch.  Thos.  T.  Evans  o Sir  Oneida 
i fyned  yno'  dros  y Gymanfa  i osod  y ddau  frawd,  William 
Jones  a D'avid  Williams,  yn  rheolaidd  yn  eu  swydd  fel 
blaenoriaid. 

(c)  Mai  y Gymanfa  Gorfforedig  yn  unig  sydd  ag  awdur- 
dod  i roddi  Mr.  WiUiam'  Y/illiams  yn  gyíiawn  yn  ei  swydd 
weinid'OgaethO'l,  a rhoddwyd  ar  y Parch.  Thcs.  Phillips  i 
gyflwyno  cais  y cyfeiUion  yn  Phil'adelphia  yn  achos  y brawd 
William  Williamis  i’r  Gymanfa  Goirffo'redig  nesaf,  yr  hon 
gynelir  yn  Floyd,  O'neida  County,  N.  Y.,  Mehefin  6,  7. 

(d)  Ofnid.  fod  yr  eglwys  yn  Philadelphia  yn  rhy  ieuanc 
i gynal  cyfarfod  chwie’  misol  (Cymanfa),  ond  gan  fod  y Cyf- 
arfod  hwn  yn  rhoddi  anogaeth  i’r  cyfeillion  yn  y ddinas  i 
rod'di  eu  hunain  i undeb  Cyfarfod  Chwech  Wythnosol 
Pottsville,  am  mai  yno  y bydd  y Cyfarfod  Chwe’  Misol  nes- 
af,  gadawyd  i’r  cyfeillion  yn  y rha.n  hono  o’r  Dosbarth  ben- 
derfynu  Ue  ac  amser  y Cyfarfod  hwnw.  Oddiwrth  yr  uch- 
od  mae  yn  eglur  fod  yr  achos  yn  Philadelphia  wedi  ei 
dderbyn  i undeb  a’r  Gymanfa  hon,  a’u  bod  yn  awyddus  i 
gael  Cymanfa  yn  y ddinas.  Pwy  oedd  y brawd  William 
Williams  y cyfeirir  ato,  yr  ydym  wedi  methu  cael  dim  o’i 
hanes. 

Mae  yn  briodol  cofio  hefyd  nad  oedd  yno  eto  eglwys  wedi 
ei  sefydlu  miewn  trefn  reolaidd,  eithr  cynuUeidfa  o Gymry 
yn  ymgynull  at  eu  gilydd  i addoii  yr  Arglwydd  yn  yr  iaith 
Gymraeg.  Yn  eu  piith  yr  oedd  gwr  ieuanc  o’r  enw  Owen 
Bromley,  yr  hwn  a adwaenid  yn  moreu  oes  fel  Methodist 
selog,  dirwestwr  da,  dyn  ieuanc  Uafurus  ac  ymroddgar  i 


390 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


wneyd  daioni,  a da  genym  feddwl  ei  fod  wedi  gwneyd  ei 
oreu  i lesoii  ei  gydgenedl  yn  Philadelphia  yr  adeg  hono. 

Hyd  yma,  modd  bynag,  yr  oedd  yr  achos  yn  perthyn  i 
bawb,  ac  heb  fod  yn  perthyn  i neb,  i gadw  arolygiaeth  ac  i 
gyme-ryd  go-fal  O'  hono-.  Ond  yn  awr,  yn  ol  y penderfyniad 
uchod,  mae  Cymanfa  Pennsylyania  wedi  cymeryd  yr  achos 
dan  ei  gofal,  ac  yn  nglyn  a’r  penderfyniad  penodwyd  brawd 
yn  y weinidogaeth,  “I  ymweled  a’r  brodyr  yno,  ac  i aros 
gyda  hwynt  am  ychydig.”  Yn  Nghymanía  Lehigh  Gap, 
Ebrill,  1851,  yn  nglyn  a rhyw  faterion  eraill,  “Penderfyn- 
wyd  fod  Cyfarfod  Dosbarth  Pottsville  yn  cael  ei  ystyried  yn 
awdurdod;  h.  y.,  fod  yr  hyn  y cytunir  arno  i fod  mewn 
grym  yn  y Dosbarth  hwn,  yn  cynwys  eglwysi  Pottsville, 
Minersyille,  St.  Clair  a Philadelphia.”  Yn  yr  un  Gymanfa, 
penodwyd  y brawd  Joshua  Williams  “I  edrych  a allasai  ein 
gweinidogion  gael  trwydded  i deithio  yn  rhad  o Tamaqua  i 
Philadelphia.”  Mae  y penderfyniadau  uchod  yn.  dangos 
fod  y Gymanfa  “in  good  faith”  yn  awyddus  i'w  cynorthwyo, 
a g.ofalu  am  danynt  hyd  eithaf  eu  gallu,  yn  ol  cais  y brod- 
yr  eu  hunain,  fel  aeho>s  Methodistaidd. 

Yn  1852,  tebygol,  mae  y Parch.  Robert  Sennar  yn  symud 
yno.  Mae  yn,  debyg  mai  gyda’r  amcan  o astudio  meddyg- 
iniaeth  yr  aeth  Mr.  Sennar  i’r  ddinas,  ac  yn  gymaint  a’i 
fod  yn  aelod  eioses  o Gymanfa  y Methodistiaid  yn  y Dal- 
aeth,  ymunodd  a’r  hrodyr  Cymreig  o-edd  yn  gangen  eglwys 
o’r  Gymanfa.  Bu  ef  yn  offerynol  ì ddwyn  yr  achos  i well 
trefn.  Ond  yn  yr  adeg  hon  dygwyd  yr  achos  Cymreig  ì 
sylw  Presbytery  Philadelphia.  Beth  fu  y cymelliad  i wneyd 
y symudiad  hwn,  ai  ymdeimlad  o’n  gwendid,  ac  anallu  y 
Gymanfa  i’w  cynorthwyo  yn  hriódol,  ynte  dysgwyl  gwell 
cymorth  oddiwrth  y Presbyteriaid  yr  oeddynt,  nis  gwydd- 
om.  Gallasemi  ddysgwyl  y buasai  boneddigeiddrwydd  a 
brawdgarwch  yn  eu  dysgu  i ofyn  eyngor  a chaniatad  y 
Gymanfa  cyn  gwneyd  y symudiad.  Ond  nid  oes  dim  wedi 
ei  g.ofnodi  fei  amlygiad  o hyn.y.  Derbyniwyd  hwy  i undeb 
a’r  Presbytery,  a rhoddwyd  galwad  unfrydol  i’r  brawd 


Y DOSBARTH  DEHEÜOL. 


391 


parchedig  R.  Sennar  i aros  gyda  hwynt  am  flwyddyn  i 
bregethu  iddynt.  Wedi  cryn  lawer  o betrusder,  ufuddha- 
odd  i’r  alwad.  Yn  yr  amser  hwn  corfforwyd  yr  eglwys  dan 
nawdd,  y Presbytery;  dewiswyd  dau  i flaenori,  ac  urddwyd 
hwynt  yn  ol  rheolau  ac  arfer  y Presbyteriaid.  Yn  mhen  y 
flwyddyn  rhoddwyd  galwad  i Mr.  Sennar  i ymgymeryd  a 
holl  waith  y weinidogaeth.  Arholwyd  ef  gan  y Presby’tery, 
ac  ordeiniwyd  ef  Hydref  16,  185,3.  Yn  mis  Rhagfyr  canlyn- 
O'l  cynaliwyd  tea  party  yno>  o barch  ac  anrhydedd  iddo  ef 
fel  gweinidog,  yn  gystal  ag  er  mwyn  casglu  y Cymry  at  eu 
gilydd.  Yr  oedd  yn  bresenol  ar  yr  achlysur  150  0'  Gymry. 

Mae  yr  argraff  ar  ein  meddwl,  gan  i ni  ei  weled  a’i  wran- 
do  fwy  nag  unwaith,  fod  Mr.  Sennar  yn  ddyn  o feddwl 
uwehraddO'l.  Yr  oedd  yn  ddyn  wedi  cael  addysg,  ac  wedi 
bod  yn  efrydyd'd  yn  Athrofa  y Bala,  ac  mae  pawb  3m  gwy- 
bod  fod  yr  addysg  yno  yn  drwyadl,  can  belled  ag  yr  oedd 
yn  myned.  Yr  oedd  befyd  yn  bregethwr  rhagorol  a syl- 
weddol.  Wedi  rhoddi  taith  trwy  sefydliadau  Cymreig  y 
wlad,  ymadawodd,  a dyohwelodd  i wlad  ei  enedigaeth  yn 
1857. 

Yn  yr  adeg  hon  yr  oedd  yr  eglwys  Gymreig  yn  Philadel- 
phia  yn  parotoi  at  adeiladn  capel.  Nis  gallwn  wneyd  yn 
well  na  rhoddi  eymaint  o hysbysrwydd  sydd  genym  am  hel- 
ynt  y capel  hwnw,  yn  ngeiriau  yr  hynafgwr  parchus  David 
Jones,  4034  Baring  Street: 

“The  Welsh  Presbyt'erian  Church  of  Philadelphia  was 
built  on  Lombard  Street,  between  15th  and  16th  Streets, 
standing  bach  from  the  pa,vement  three  or  four  feet,  34 
feet  in  width  by  75  in  depth,  and  two  stories  high.  The 
lecture  room  and  session  room  on  the  flrst  story,  and  the 
audience  room'  on  the  second  story,  with  stairway  on  both 
sides  from  tlie  lecture  room.  The  inducement  we  had  to 
build  the  chucrh  there  was  this:  There  were  two  building 
lots,  18  feet  front  by  90  deep,  one  of  which  belonged  to  the 
Rev.  Albert  Barnes’  church,  which  was  given  by  a lady  for 
a missionary  purpose,  which  they  would  give  unto  us  if  we 


392 


HANES  CYMANFA  DWYREIN  BARTH  PA. 


would  build  there.  There  was  also  an  alley-way  from  the 
front  to  the  sexton’s  house  in  the  rear.  It  was  built  in 
1857-8,  and  cost  $7,500,  and  we  paid  on  it  $1,000.  We  were 
all  poor,  and  could  not  get  any  more  mooey,  and  worse 
than  all,  it  was  so  far  from  the  centre  of  tbe  city  that  we 
found  the  people  would  not  come  there  to  worship.  It  was 
built  of  the  finest  pressed  bricks,  and  it  is  to-day  an  or- 
nament  to  the  neighborhood.  If  it  was  about  12th  and 
Arch,  Market  or  Chestnnt,  it  would  never  have  been  sold, 
for  the  Welsh  could  come  to  it  from  all  parts  of  the  city. 
Under  the  difficulties  we  were  laboring,  we  couid  not  make 
our  payments,  and  the  building  was  sold  by  the  Sheriff  to 
pay  the  debt.  There  is  only  one  man  living  besides  me, 
that  was  in  connection  with  the  cause  then.” 

Ar  ol  hyn  chwalodd  yr  eglwys,  a darfu  yr  achos  Cym- 
raeg  hyd  y flwyddyn  1891.  Oblegid  ymfudiaeth  a ddaeth 
yma  o Ddeheudir  Cymru  i weithio  yn  y gweithfeydd  alcan, 
cododd  awydd  ar  feddwl  llawer  o Gymry  i wneyd  cynyg  eto 
at  sefydlu  achos  Cymreig  yn  “Ninas  y Cariad  Brawdol.” 
Pelly  nos  Sui,  Medi  13,  1891,  ymgynullcdd  30  o Gymry 
mewn  ystafell  y.n  Bental  Hall  i gymeryd  i ystyriaeth  yr 
angenrheidrwydd  o-  gychwyn  achos  Cymreig  yn  Philadel- 
phia.  Pasiwyd  yn  unfrydol,  “Pod  y cyfarfod  hwn  yn  pen- 
derfynu  cychwyn  achos  crefyddol  undebol  Cymreig,  a’n 
bod  yn  dechreu  addoli  yn  Bental  Hall  y nos  Sabboth  dylyn- 
ol.  am  7:30  P.  M. 

Wedi  cynal  y cyfarfodydd  hyn  yn  mlaen  am  yn  agos  i 
chwe’  mis,  daeth  yn  deimlad  cyfEredinol  y dylid  sefydlu 
eglwys  yno.  Penderfynwyd  ar  amser  i bleidleisio,  a chaf- 
wyd  fod  y mwyafrif  o blaid  ymuno  a’r  T.  C.,  a phenodwyd 
Sabboth,  Mawrth  y 6ed,  1892,  fel  y dydd  i sefydlu  yr  eg- 
lwys.  Y Parch.  John  Hammond,  Bangor  y pryd  hwnw,  fu 
yno^  yn  genadwr  dros  y Dosbarth  Deheuol.  Wedi  pregethu 
am  3 yn  y prydnawn,  ymunodd  35  i fod  yn  aelodau,  a chor- 
fforwyd  hwynt  yn  eglwys  o’r  enwad  Methodistiaid  Calfin- 
aidd,  a dewiswyd  Mr.  John  Ed.  Jones  yn  Ysgrifenydd. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


393 


Wedi  i Mr.  Hammond  bregethu  i gynulleidfa  luosog  yn  yr 
hwyr,  ymtunodid  17  yn  ychwaneg  i fod  yn  aelodau,  yn 
gwneyd  y cyfanrif  yn  52.  Hyd  nes  y byddai  yr  eglwys  yn 
barod  i ethol  blaenoriaid,  dewiswyd  y cyfeillion  isod  i 
weithredu  fel  y canlyn: 

Llywydd,  John  Lucas;  Trysorydd,  John  J.  Davies;  Ar- 
weinydd  C'anu,  Robert  W.  Williams;  Organyddes,  Miss 
Maggie  Williams. 

Ymddiriedoiwyr,  Mri.  Thos.  H.  Griffiths,  David  Morgans, 
Morgan  Jones,  John  Davies,  John  Lucas,  John  Ed.  Jones. 

Yn  canlyn,  mae  enwau  y rhai  a ymunodd  fel  aelodau  ar 
y cychwyniad  presenol:  Mr.  John  Lucas,  Mr.  a Mrs.  John 
J.  Davies,  Miss  Annie  Davies,  Mr.  a Mrs.  John  Ed.  Jones, 
Mrs.  a Mrs.  Harry  P.  Jones,  Mr.  a Mrs.  Robert  Williams, 
Mr.  a Mrs.  Da,vid  Morgans,  Mr.  a Mrs.  John  M.  Davies,  Mr. 
a Mrs  D.  J.  Gregory,  Mr.  Thos.  H.  Griffiths,  Mr.  Josiah  R. 
Lewis,  Mr.  Morgan  Jones,  Mr.  Richard  F.  Owens,  Mr.  John 
Davies,  Mr.  William  Davies,  Mr.  William  Thomas,  Mr.  Wil- 
liam1  Griffiths,  Mr.  Thomas  Roberts,  Mr.  Evan  Parry,  Mr. 
William  Williams,  Mr.  John  EYans,  Mrs.  S.  T.  Williams, 
Mrs.  A.  C.  Bvans,  Miss  Jane  Williams,  Miss  Nellie  Morris, 
Miss  Jane  Lloyd,  Miss  Maggie  Griffiths,  Miss  Maggie  Thom- 
as,  Miss  Catherine  M.  Thomas,  Miss  Maggie  Lloyd,  Miss 
Magdalene  Parry. 

Tachwedd  20,  1892,  aeth  y Pareh.  H.  F.  Williams  yno  ar 
ran  y Cyfarfod  Dosbarth  i gynorthwyo  yr  eglwys  i ddewis 
blaenoriaid.  Wedi  pleidleisio  dewiswyd  Meistri  John  Lucas 
a Morgan  Jones.  Yn  mis  Medi,  1893,  bu  farw  Mr.  Lueas,  a 
chafodd  Mr.  Jones  ei  daro  a’r  parlys  yr  un  dydd,  fel  yr  am- 
ddifadwyd  yr  eglwys  ieuanc  o’i  dau  swyddo®  ar  unwaith. 
Anfonwyd  cais  drachefn  i’r  Cyfarfod  Dosbarth  am  gymorth 
i ddewis  blaenoriaid,  ac  anfonwyd  y Parch.  John  W.  Mor- 
ris  ac  R.  W.  Prichard  i’w  cynorthwyo.  Cymerodd  yr  eth- 
oliad  hwn  le  Ebrill  29,  1894,  a dewiswyd  tri,  sef  Mri.  John 
E'd.  Jones.  Robert  Williams  a Thomas  Roberts,  ond  deall- 
wn  fod  y ddau  olaf  wedi  gadael  yr  eglwys.  Wedi  i’r  Parch. 


394 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


Joilm  ETans,  San,dusky,  N.  Y.,  fod  yn  gwasanaethu  yr  eg- 
Iwys  aro  ddau  S'ahboth,  mewn  cyfarfod  lluosog  o’r  gynull- 
eidfa,  Chwefror  19,  1893,  rhoddwyd  galwad  unfrydol  iddo 
i ddyfod  yno  i’w  bugeilio,  ac  atebodd  yntau  yn  gadarnhaol, 
a dechreuodd  ar  ei  waith  y S'abboth  cyntaf  yn  Mehefin,  1893, 
ac  0’  dan  ei  ofal  ef  mae  yr  eglwys  hyd  yn  awr. 

Sefydlwyd  yT  Ysgol  Sabbothol  yn  mis  Tachwedd,  1893,  ac 
ma.e  mwy  0'  lewyrch  arni  yn  awr  nag  a fu.  Cÿnelir  cyfar- 
fodydd  yr  eglwys  mewn  neuadd  yn  y Mercantile  Library, 
lOth  Street,  islaw  Market,  ar  y Sabboth,  a’r  cyfarfodydd 
wythnosol  mewn  tai  anedd.  Ceir  eynulliadau  da,  a theim- 
lir  gan  y brodyr  fod  Duw  yn  agos  iawn  atynt.  Mae  teim- 
lad  yn  eu  mysg  am  gael  capel,  a symudiad  ar  droed  i gasglu 
arian  i’r  amcan  hwn. 

Caremi  weled  yr  achos  ar  safle  dda  yn  ninas  Philadelphia, 
ac  mewn  trefn  i hyny,  mae  yn  rhaid  iddo  gael  cartref  sef- 
ydlog.  Hyderwn  y llwyddant  i gyraedd  yr  amcan. 

Gweitheediadau  y Cyfareod  Dosbaeth. 

Gyda’r  braslun  hwn  o hanes  yr  eglwysi  o’n  blaen,  cym- 
erwn  bellach  sylw  o>  weithrediadau  y Cÿfarfod  Dosbarth 
fu  yn  gofalu  am  danynt  ac  yn  llywio'  eu  symudiadau.  Yn 
O'l  adroddiad  yn  y “Cÿfaill,”  cynaliwyd  y cyntaf  yn  Miners- 
yille,  Tachwedd  12,  13,  1853,  a dechreuir  yr  adroddiad  trwy 
ddweyd,  “Gan  mai  hwn  oedd  y cyntaf  yn  y drefn  bresenol,” 
mae  y dywediad  hwn  yn  sicrhau  mai  dyma  ddechreuad  yr 
oruchwyliaeth  bresenoi,  a hefyd  yn  awgrymu  fod  cyfres  o 
gyfarfodydd  blaenorol  wedi  eu  cynal,  ond  nad  oes  cofnodau 
o honynt  wedi  eu  cadw,  neu  ynte  nad  ydynt  ar  gael  yn 
hresenol.  Gallesid  dysgwyl  y buasai  y Cyfarfod  bwn  yn 
Uunio  rhyw  fath  o gynllun  pa  fodd  yr  o-edd  yn  myned  i fyw 
wrtho.,  a dyma  ei  benderfyniadau: 

1.  Fod  y Cÿfarfod  i gael  ei  gynal  hob  tri  mis. 

2.  Fod  yr  eglwys  lle  byddo  y Cyfarfod  i ddwyn  traul  y 
gweinidogion. 


Y DOSBARTH  DEHECOL. 


o9ô 


3.  Fod  pob  eglwys  i ofalu  anfon  cenadwi',  a dwyn  ©i  draul. 

4.  Fod  Pottsville,  Minersyille  a St.  Clair  yn  cael  caniatad 
i ddewis  blaenoriaid. 

5.  Fod  y Cÿfarfod  Dosbartb  nesaf  i fodi  yn  Danville, 
Cbwefror,  1854.  Dewiswyd  Mr.  Morgan  Tbomas,  Danville, 
yn  Llywydd,  a'r  brawd  D.  J.  Morgans,  Pottsville,  yn  Ysgrif- 
enydd.  Yr  oedd  trefn  y mioddion  cyhoeddus  fel  y canlyn: 
Am  10,  boreu  Sabbotb,  mae  Mr.  Owen  Bromley,  Philadel- 
phia,  yn  dechreu,  a’r  Parchn.  Joseph  Rees,  Danville,  a Rob- 
ert  Sennar,  Philadelphia,  yn  pregethu.  Am'  2,  mae  Mr. 
Bromley  yn  rboi  araeth  a.r  ddirwest,  a Mr.  Sennar  yn  preg- 
ethu.  Am  6,  mae  y Parchn.  Rees  a Sennar  yn  pregethu. 
Dyma  y cyntaf  yn  y gyfres  hon  o gyfarfodydû. 

Nid  ydym  wedi  gweled  un  adroddiad  0'  Gyfarfod  Danville 
yn  Chwefror,  1854,  na  C’hyfarfod  mis  Mai,  ond  cynaliwyd 
y trydydd  yn  Slatington,  Medi  9,  10,  1854,  a hwn  yw  y cyn- 
taf  sydd  wedi  ei  gofnodi  yn  y llyfr.  Yr  oedd  y pedwerydd 
yn  Pottsville,  ac  mae  adroddiad  o hwn  wedi  ei  gyhoeddi  yn 
y “Cÿfaill,”  gydag  enw  Mr.  Morgans  fel  Ysgrifenydd.  Ni 
nodir  pwy  oedd  y Llywydd  ar  ol  y Cÿfarfod  cyntaf,  hyd 
Ionawr,  1857,  pan  y dewiswyd  y Parch.  John  Adams  yn 
Llywydd. 

Yn  1858  etholwyd'  Mr.  Morga.ns  yn  Ysgrifenydd  drachefn, 
a gwasanaethodd  am  ddwy  flynedd.  Yn  1860  dewiswyd  y 
Parch.  E.  J.  Hughes  yn  ei  le,  a chyflawnodd  wasanaeth  y 
swydd  hyd  1866.  Yn  1868  dewiswyd  y Parch.  B.  D.  Davies 
yn  Ysgrifenydd'.  Yn  1870,  y Parch.  EL  C'.  E.vans  a’r  Parch. 
W.  R.  Thomias  yn  Llywydd.  Yn  1877  cawn  J.  R.  Davies 
yn  Liywydd;  ac  yn  1878,  Edward  Y.  Williams,  Shenan- 
doah.  Ymddengys  nad  oedd  y brodyr  yn  gaeth  i’r  syniad 
fod  yn  rhaid  cael  clerigwr  i lenwi  y swyddau. 

Cawn  fod  y brodyr  oedd  yn  arwain  yn  y Cyfarfod  hwn 
wedi  bod  yn  ffyddlawn  a chydwybodol  i’r  gwirionedd,  eg- 
wyddorion  a.c  arferiom  y Cyfundeb  y perthynent  iddo.  Y 
gweinidogion  fu  ar  y blaen  fel  dynion  meddylgar  a gofal- 
us  ani'  yr  achos  am  dymor  maith,  yn  ddiameu,  oedd  y 


396  IIANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 

Parelm.  E.  J.  Huglies  ae  E.  F.  Jones.  Bu  Mr.  Hughes  o 
íewn  cylch  y Dosbarth  hwn  19  mlynedd,  a Mr.  Jones  am  20 
mlynedd — brodyr  galluog,  ffyddlawn  a llafurus.  Fel  dia- 
coniaid  mae  enwau  David  William'S,  Danville;  Thos.  Grif- 
fith-s,  Pottsville;  John  Lucas  a David  Williams  o’r  un  lle; 
John  R.  Davies,  Minersville,  ac  eraill,  yn  teilyngu  coffad- 
wriaeth  barchus  ar  gyfrif  eu  ffyddlondeb  a’u  llafur  gyda’r 
achos  am  flynyddoedd  lawer. 

I. — Y Cyfarfod  Dosearth. 

Rheolau  a Phenderfyniadau  Gweithiol  y Cyfarfod. 

1.  Yn  Minersville,  Tachwedd,  1853,  yn  y Cyfarfod  cyntaf 
o’r  giyfres  hon,  penderfynwyd  fod  y Cyfarfod  i gael  ei  gyn- 
al  bob'  tri  mis. 

2.  Yn  St.  Clair,  1855,  Penderfynwyd  nad  oes  gan  neb  hawl 
i’r  cyfarfodydd'  neillduol  ond  swyddogion  yr  eglwysi  yn 
unig,  a’r  rhai  a ddichon  fod  yn  cynrychioli  yr  eglwysi  fel 
swyddogion,  ond  fod  gan  y swyddogl'on  hawl  i roddi  ean- 
iatad  i’r  rhai  a farnont  yn  deilwng  i fod  yn  bresenol. 

3.  Na  dderbynid  llythyr  i sylw  y Cyfarfod  heb  enwau 
pregethwyr  neu  flaenoriaid  wrtho;  ond  os  daw  llythyr  felly, 
fod  y Cyfarfod  yn  nodi  pwyllgor  i edrych  drosto  a fydd  yn 
deilwng  o sylw. 

4.  Yn  Pottsville,  Hydref,  1858,  Penderfynwyd  os  daw 
cais  o unrhyw  eglwys  amt  gymorth  i ddewis  blaenoriaid  i’r 
Cyfarfo-d  Dosba.rth,  ac  os  rhydd  y Cyfarfod  ganiatad,  fod 
yr  eglwys  hono  i wneyd  yr  etholiad  cyn  y Cyfarfod  dyl- 
ynol,  neu  fod  y caniatad  yn  ddirym. 

5.  Yr  un  amser  penderfynwyd  fod  y dull  o neillduo  preg- 
ethwyr  i waith  y weinidogaeth  i fod  dan  sylw  yn  y Cyfar- 
fod  nesaf,  ao  yn  hwnw  penderfynwyd  fod  y Dosbarth  yn 
mabwysiadu  y rheol  a ddewiswyd  gan  y Gymanfa  yn  Scran- 
ton  i neillduo  brodyr  i gyfiawn  waith  y weinidogaeth. 

6.  Yn  Danville,  1859,  ymddyddanwyd  a blaenoriaid  y lle, 
a phenderfynwyd  i hyny  gymeryd  lle  o hyn  allan  yn  mhob 
Cyfarfod. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


397 


7.  N'ad  oes  neb  i fyned  allan  i g.asglu  at  ddyled  capelau 
heb  ganiatad  y Cyfarfod  Chwarterol. 

8.  Yn  Danielsville,  Hydref,  1864,  oblegid  mai  ychydig  a 
ddaethai  yn  nghyd,  barnwyd  mai  annoethineb  oedd  cynal  y 
Cyfarfod  llie  nad  allai  y diaconiaid  fod  yn  bresenol,  ac  y 
buiasai  ym  fuddiol  lleihau  nifer  y Cÿfarfodydd,  a’u  cynal 
yn  y lleoedd  mwyaf  cyfìeus,  a bod  yn  rhaid  cael  cynrychiol- 
ydd  o leiaf  0'  bob  eglwys  fyddO'  yn  gyfleus  i’r  lle  y eynelid 
y Cyfarfod,  mewn  trefn  i fyned  yn  mlaen  yn  rheolaidd. 

9.  Yn  Dianielsville,  1865,  penderfynwyd  fod  y Cÿfarfod 
Dosbarth  i gael  ei  g-ynal  o hyn  allan  ar  y trydydd  Sabboth 
o’r  mis. 

10.  Yn  Slatington,  Ionawr,  1868,  penderfynwyd  fod  cyf- 
arfod  i’r  pregethwyr  i fod  yn  ein  Cÿfarfodÿdd  D'osbarth,  i 
ymdrin  a rhyw  fater  benderfynir  arnO'  mewn  Cyfarfod 
blaenorol,  ac  yn  y Cyfarfod  nesaf,  “Y  Bod  o>  Dduw”  fydd  y 
mater  dan  sylw. 

11.  Yn  St.  Clair,  Tachwedd,  1868,  penderfynwyd  fod  y 
Cÿfarfod  Dosbarth  i fod  o hyn  allan  Mawrth,  Mehefin, 
Medi  a Rhagíyr. 

12.  Yn  Danielsville,  Mawrth,  1869,  rhoddwyd  llythyr  i eg- 
IwyS'  Danrille  i ym-uno  a’r  Dosbarth  Gogleddol. 

13.  Yn  Pottsville,  1869,  penderfynwyd,  fel  rheol  sefydlog 
y Cÿfarfod  Dosbarth,  fod  pob  eglwys  nad  allai  anfon  cyn- 
rychiO'lydd  i anfon  llythyr  i bob  Cyfarfod. 

14.  Yn  St.  C’lair,  Mawi'th,  1874,  yn  ngwyneb  cais  o Shen- 
andoah,  penderfyniwyd  (a)  Bin  bod  yn  cynal  y Cÿfarfodydd 
y pedwerydd  Sadwrn  yn  lle  y trydydd.  (b)  Pod  casgliad  yn 
cael  ei  wneyd  yn  yr  eglwysi  yn  rheolaidd  at  ddwyn  traul  y 
Cyfarfod.  (c)  Fod  yr  Ysgrifenydd  i ddwyn  gair  at  yr  eg- 
lwysi  sydd  heb  gyflawni,  ar  iddynt  wneyd  yn  ddioed. 

15.  Yn  S'henandoah,  Mawrth,  1875,  penderfynwyd  fod  y 
cynrychiolwyr  Cymanfaol  yn  myned  i ddwy  Gymanfa  yn 
olynol.  Yr  oedd  y blynyddoedd  hyn  yn  adeg  O1  gyfyngder 
masnachol  yn  y wlad,  ac  mae  i’w  deimlo  yn  hanes  y Cyf- 
arfod  Dosbarth  hwn  yn  neillduol. 


398 


HANES  CYilAM'A  DWYREINBARTH  PA. 


16.  Yn  St.  Clair,  1876,  penderfynwyd  ein  bod  yn  parhau 
i gynal  y Cyfarfod  Dosbarth,  ac  yn  anfon  am  ryw  frawd 
i’n  cynorthwyo. 

17.  Yn  Pottsyille,  Ebrill,  1877,  wedi  cael  hanes  yr  achcs 
yn  y gwahanol  eglwysi  gan  y cynrychiolwyr,  ac  yn  ngwyn- 
eb  sefyllfa  isel  yr  achos  ac  amddifadrwydd  o weinidogaeth, 
penderfynwyd  (a)  Bin  bod  yn  galw  sylw  at  fugeiliaeth  a 
dysgyblaeth  eglwysig,  ac  y dylid  gwneyd  pob  ymdrech  i’w 
sicrhau  hyd  eithaf  ein  gaUu,  a chael  pregethu  ym  G-ymraeg 
a Saesneg.  (b)  Y ddyledswydd  o gyfranu  at  achos  crefydd. 
(c)  Darllen  y bregeth  ar  haelioni  yn  y “Cyfaill.” 

18.  Ein  bod  yn  cynal  y Oyfarfod  Dosbarth  bob  chwe’ 
mis,  tua  mis  o flaen  y G-ymanfa.  Ond  yn  y Cyfarfod  dyl- 
ynol,  yn  Minersville,  cymerwyd  adystyriaeth  o’r  mater,  a 
phenderfynwyd  fod  y Cyfarfod  i gael  ei  gynal  bob  tri  mis, 
mor  agos  ag  y gellir.  a dymunid  i’r  eglwysi  anfon  oynrych- 
iolwyr  i’r  Cyfarfod  Dosbarth. 

19.  Yn  Shenandoah,  Rhagfyr,  1877,  cafwyd  ymdriniaeth 
faith  ar  y modd  goreu  i ddwyn  y Cyfiarfod  Dosbarth  yn 
mlaen  yn  effeithiol,  a phenderfynwyd  (a)  Ein  bod  yn  anog 
yr  eglwysi  i anfon  cynrychiolwyr  iddynt.  (b)  Ein  bod  yn 
anog  yr  aelodau  perthynol  i’r  eglwys  lle  y cynelir  y Cyfar- 
fod  Dosbarth  i roddi  eu  presenoideb  yn  y,  cyfarfodydd  neill- 
duol.  Da  iawn  fyddai  genym  fel  swyddo'gi’cn  weled  pob 
aelod  trwy  y Dosbarth  yn  cymeryd  dyddordeb  yn  y cyfar- 
fodydd  hyn.  (c)  Fod  y brodyr  John  Lucas,  J.  R.  Davies  a’r 
Parch.  E.  C'.  Evans  i fod  yn  bwyllgor  i dynu  cynllun  i 
ddwyn  y oyfarfodydd  hyn  yn  mlaen  yn  fwy  effeithiol.  Wedi 
i’r  pwyllgor  wneyd  eu  hadroddiad  cynygiwyd  gwelliantau 
ar  y cynllun  yn  y pethau  oanlynol:  (a)  Pod  pob  eglwys  i 
wneyd  casgliad  rheolaidd  at  y Gyfarfod,  a bod  yr  holl 
gasgliad  i fynedJ  i’r  drysorfia  am  eleni.  (b)  Fod  cynrych- 
iolwyr  yr  eglwysi  i gael  eu  treuliau.  (c)  Na  thelir  i’r  preg- 
ethwyr  a ddeuai  i’r  Cyfarfod  ond  eu  treuliau.  (d)  Fod  yr 
Ysgrifenydd  i anfon  y penderfyniadau  hyn  i’r  eglwysi  i’w 
hystyried,  ac  i anfon  eu  llais  arnynt  i’r  Ysgrifenydd. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


399 


20.  Yn  St.  Cl-air,  1879,  bu  y mater  o barhad  y Cyfarfod 
Dosbarth  dan  sylw  unwaith  eto-,  a phenderfynwyd  iddo  bar- 
hau,  a bod  y Parch.  B.  J.  Hughes  i ymweled  a’r  eglwysi 
i’w  cymell  i ffyddlondieb  i gynal  y Cyfarfod  Dosbarth. 

Blynyddoedd  o^  gyfyngder  oedd  y rhai  hyn  ar  achos  y 
Methodistiaid  yn  Schuylkill  C'ounty,  a gwnaed  ymdrech 
mawr  i ddal  pethau  yn  mlaen  gan  yr  ychydig  frodyr  oedd 
yn  arweinwyr  yr  achos  ar  y pryd. 

21.  Slatington,  Gorphenaf,  1882,  penderfynwyd  fod  swydd- 
og.ion  eglwysig  nad  ydynt  aelodau  o’r  Cyfarfod  Dosbarth  i 
gael  eu  cyflwyno  i sylw  y Gymianfa. 

22.  Y priodoldeb  i eglwys  Bangor  ymuno  a’r  Dosbarth 
Deheuol,  a’r  Ysgrifenydd  i ofalu  am  ansawdd  eglwys  Ban- 
gor. 

23.  Fod  sefyllfa  a chyflwr  y Dosbarth  Deheuol  i gael  ei 
ddwyn  ger  bron  y Gymanfa  a’r  Bwrdd  Cenadol,  i edrych 
arno  yn  yr  un  wedd  ag  yr  edrychir  ar  wledydd  paganaidd. 

24.  Yn  Slatington,  Mawrth,  1888,  derbyniwyd  eglwys 
Bangor  trwy  lythyr  oyflwyniad  o’r  Dosbarth  Gogleddol,  i 
undeb  a’r  Dosbarth  hwn  gyda  llawenydd,  am  fod  y symud- 
iad  yn  gaffaeliad  gwerthfawr  i’r  Dosbarth. 

25.  Yr  un  pryd,  anogwyd  Siatington  a Danielsyille  i sy- 
mud  yn  mlaen  i sicrhau  gwasanaeth  gweinidog. 

26.  Yn  Danielsville,  Medi,  1888,  anogwyd  yr  eglwys  hon  i 
ail  ystyried  yr  angenrheidrwydd  iddynt  ddewis  swydidog- 
ion  i gynorthwyo'  y brawd  sydd  yno  eisoes. 

27.  Yr  un  pryd,  penderfynwyd'  oael  rhestr  O'  Reolau  i’r 
C'yfarfod  Dosbarth,  a phenoidwyd  y Parchn.  R.  E.  Williams, 
H.  F.  Williams,  E.  W.  Jones  a Mr.  Ed.  Fouikes  yn  bwyll- 
gor  i ffurflo  rheolau  i’w  cynyg  i’r  Cyfarfod  nesaf.  Tybiwn 
na,  wnaeth  y pwyllgor  y gwaith  a ymddiriedwyd  iddo, 
oblegid  mewn  Cyfarfod  dylynol,  yn  Wind  Gap,  mae  y brawd 
Griflìth  Thomais  yn  cael  ei  benodi  gyda’r  Ysgrifenydd  a 
Mr.  Foulkes  at  y gorchwyl.  Nid  oes  dim  i ddangos  eu  bod 
wedi  gwneyd  adroddiad,  na  gair  o son  am  reolau  yn  mhell- 
ach. 


400 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  TA. 


28.  Yn  Bangor,  Medi,  1889,  penderfynwyd  o hyn  allan  fod 
y Cÿfarfod  Dosbarth  i gael  ei  gynal  yn  misoiedd  Chwefror 
ac  Awst. 

29.  Yn  Windl  Gap,  1890,  penderfynwyd  fod  pregeth  ar 
fater  neillduol  yn  oaei  ei  thraddodi  brydnawn  y Cyfarfod 
Dosbarth,  a chyfeillach  eglwysig  ar  ol,  i gael  ymdriniaeth 
ychwanegol  ar  y mater,  ac  eglwys  y lle  i ddewis  y mater. 

30.  Yn  DanielsYille,  1890,  penderfynwyd  fod  i bob  eglwys 
anfon  ei  barn  ysgrifenedig  i genadwr  y Gymanfa  ar  fater 
yr  achosion  Se-isnig. 

31.  Yn  Slatington,  Chwefror,  1891,  Ein  bod  yn  ancg  yr 
eglwysi  i wneyd  mwy  O’  sylw  0''r  pregethau  a wrandewir 
ganddynt,  yn  y cyfeillachau  eglwysig. 

32.  Yn  Wind  Gap,  Elbrill,  1892,  derbyniwyd  eglwys  Phila- 
delphia  i undeb  a’r  Dosbarth.  Amlygwyd  llawenydd  fod 
rhagolygon  yr  eglwyn  ieuanc  mor  addawol. 

33.  Yn  Bangor,  Awst,  1892,  penderfynwyd  fod  dwy  ran  o 
dair  yn  safon  i ddewis  blaenoriaid. 

34.  Yn  West  Bangor,  Ebrill,  1894,  “Pasiwyd  yn  unfrydol 
ein  bcd  fel  Cyfarfod  Dosbarth  0'  hyn  allan  yn  mabwysiadu 
trefn  y Cyfundeb  yn  Nghymru  i ddewis  blaenoriaid,  sef 
mwyaírif  yr  aelodau  fyddo  yn  bresenol  ar  y pryd.” 

35.  Yr  un  pryd,  penderfynwyd  y dysgwyiir  barn  yr  holl 
eglwysi  yn  y Cyfarfod  Dosbarth  ar  y priodoldeb  o gynal  tri 
Chyfarfod  Dosbarth  yn  y flwyddyn  yn  lle  dau.  Pasiodd  yr 
eglwysi  yn  ffafriol  i’r  cyfnewidiad. 

36.  Hefyd,  penderfynwyd  fod  jt  eglwysi  yn  ymuno  a’u 
gilydd  i ga.el  eu  hystadegau  a’u  hadroddiad  bljmyddol  yn  un 
llyfr,  ac  nid  ar  wahan  fel  yn  bresenoi. 

37.  Penderfynwyd  hefyd  ein  bod  yn  ffafrioi  i symud  yn 
mlaen  i gael  hanes  Methodistiaeth  o fewn  cylch  y Gyman- 
fa.  Cyflwynwyd  i sylw  hefyd  gynllun  pa  fodd  i’w  gasglu. 

38.  Yn  Bangor,  1894,  cais  at  y Gymanfa  am  gael  yr  ar- 
holiad  Cymanfaol  yn  ysgrifenedig. 

39.  Yn  Wind  Gap.  penderfynwyd  fod  y nifer  angenrheid- 
ioi  o ymrwymiadau  dirwestoi  yn  cael  eu  hargraffu  at  was- 
anaeth  yr  achos  dirwestol  jm  y Dosbarth. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


401 


40.  Yr  un  pryd,  fod  cais  yn  cael  ei  anfon  at  y Gymanía 
a.rri'  newid  ei  hamser  o’r  trydydd  i’r  pedwerydd  Sabboth. 

41.  Yn  Philadeilp-hia,  Rhagfyr,  1895,  aaeth  oais  o eglwys 
Bangor,  yn  gofyn:  “Beth  yw  safle  blaenor  wedi  iddo  sy- 
mud  o’r  eglwys  lle  y dewiswyd  ef,  i eglwys  arall?”  Barn- 
wyd  yn  ddoeth  ei  gyflwyno  i farn  yr  egiwysi,  ac  y dys- 
gwyìid  adroddiad  yn  y Cyfarfod  dylynol.  Ond  nid  oedd  yr 
eglwysi  yn  addfed  i ateb  y g.ofyniad,  a chyflwynwyd  ef  i 
sylw  y Gymanfa.  Dyma  ateb  y Gymanfa,  “Nad  yw  blaen- 
or,  wedi  iddO'  ymadael  o'r  eglwys  y dewiswyd  ef  ynddi,  i’w 
ystyried.  yn  flaenor  nes  yr  etholir  ef  yn  rheoiaidd  mewn  eg- 
lwys  arall.” 

II. — Penderfyniadau  y Cyfarfod  Dosbarth  Gyda  Golwg 
AR  Y GyMANFA. 

1.  Yn  Pottsville,  1854,  penderfynwyd  anfon  llythyr  at  eg- 
lwys  Scrantom  i ofyn  paham'  na,  buasent  yn  cynorthwyo  i 
gyfrann  at  y Gymanfa  ddiweddaf,  a dymuno  arn.ynt  i 
wneyd  at  y ddyled  sydd  yn  aros. 

2.  Yn  Pottsville,  Chwefror,  1856.  penderfynwyd  lle  ac  am- 
ser  y Gymanfa  i foid  yn  Pottsville  ddiwedd  Mai  neu  ddech- 
reu  Mehefìn.  E’in  bod  yn  anfon  galwad  i’r  Parch.  W.  Rob- 
erts,  New  York,  a’r  Parch.  Robert  Williams,  Ohio,  i fod  yn 
bresenol.  Dr.  Roberts  i draddoii  ar  Natur  Eglwys,  a Mr. 
Williams  i draddodi  y Cyngor  ar  achlysur  ordeinio  y Parch. 
E.  J.  Hug.hes. 

3.  Yn  St.  C'lair,  Gorphenaf,  1856,  penderfynwyd  cynyg  i 
sylw  y Gymanfa  ein  dymuniad  i gael  dwy  Gymanfa.  yn  lle 
un,  a bod  y Gymanfa  i gael  ei  chyna!  mewn  un  lle,  a’r  eg- 
lwysi  i gydweithredu  at  ei  chynal,  fel  o’r  blaen. 

4.  Yr  un  p-ryd,  pienderfynwyd  fod  yr  eg.Iwys  11©  byddo  y 
Gymn.nfa  i anfon  am  weinidogion  at  ei  chynal;  ond  o>s 
bydd  ordeinio,  fod  yr  eglwys  hono  yn  ddarostyng.edig  i an- 
fon  ami  y gw.einidogion  a benodir  gan  y Cyfarfod  Dosbarth 
i’r  gwaith  hwn. 

5.  Yn  Danville,  Hydref,  1856,  penderfynwyd  fod  Ysgrif- 

20 


402 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


enydd  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  anfon  llytbyr  at  Gyfarfod 
Dosbarth  Carbondale,  er  mwyn  cael  ymddyddan  yn  y Gy- 
manfa  nesaf  yn  Danville  yn  nghylch  eu  penderfyniadau  ar 
benderfyniadau  y Gymanfa. 

6.  Yn  Minersville,  Ionawr,  1857,  penderfynwyd  fod  y Gy- 
manfa  nesaf  i fod  yn  Danville,  yr  amser  a benodir  gan  yr 
•eglwys,  a’n  bod  yn  anfon  gwahoddiad  I Dr.  Rowlands, 
'Scranton,  a Dr.  Roberts,  New  York,  i ddyfod  i gynorthwyo 
ei  chynal.  Rowlands  i draddodi  ar  Natur  Eglwys,  a Rob- 
erts  i draddodi  y Cyngor  ar  ordeiniad  y brawd  Evan  F. 
Jones,  Slatington. 

7.  Yn  Minersville,  Medi,  1859,  penderfynwyd  anfon  eais 
at  y Gymanfa  am  gael  trefn  wahanol  i’w  chynal,  oblegid 
fod  y byd  a’r  eglwysi  yn  galw  am  fwy  o bregethu. 

8.  Yr  un  adeg,  penderfynwyd  ar  ol  ysytriaetn  bwyllog  ac 
ystyriol,  y buasai  yn  fanteisiol  i lwyddiant  achos  Crist  yn 
ein  mysg  fel  Cyfundeb  i newid  ein  henw  o fod  yn  Fethod- 
istiaid  i fod  yn  Bresbyteriaid,  a’n  bod  yn  anfon  cais  at  y 
Gymanfa  am  hyny. 

9.  Yr  un  pryd,  penderfynwyd'  anfon  cais  at  y Gymanfa 
am  reol  i adeiladu  ac  adgyweirio  oapelau,  rhag  i eglwysi 
gweiniaid  dynu  baich  arnynt  eu  hunain  a syrthio  i brof- 
edigaeth. 

10.  Yn  Slatington,  Mai,  1862,  ejmygiwyd  i sylw  y Gym- 
anfa,  (a)  Fod  angen  am  drefnu  pleidleisiau  y Gymanfa  yn 
fwy  cyfartal.  (b)  Fod  eisieu  diwygio  y dulì  o ddewis 
swyddogion  y Gymanfa. 

11.  Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1862,  ar  y mater  hwn,  aw- 
grymwyd  y priodoldeb  o neillduo  gweinidog  a blaenor  o bob 
Dosbarth,  yn  nghyd  a Llywydd  y Gymanfa,  yn  bwyllgor 
gyda  golwg  ar  ddewiísiad  materion  i ddjrfod  dan  sylw  y Gy- 
manfa.  Ond  bu  sylw  di'achefn  ar  y mater  yn  Danville;  ac 
er  mwyn  terfynu  pob  dadl  a allai  gyfodi  yn  y Gymanfa. 
pemderfynwyd  fod  pob  Dosbarth  yn  eu  Cyfarfod  nesaf  i’r 
Gymanfa,  yn  nodi  gweinidog  a blaenor  i’w  cynrychioli,  a’r 
rhai  hyny  yn  nghyd  a Llywydd  y Gymanfa  i gyfansoddi 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


403 


pwyllgior  i ystyried  y materio'n  a ddygid  i sylw  y Gymanfa, 
a’u  barn  i gael  ei  ystyried  yn  benderfyniad  y Gymanfa. 

12.  Mae  y C'yfarfod  hwr  yn  penodi  y Parchn.  Bbenezer 
T.  Jones  ac  Edward  J.  Hughes  i’w  cynyg  i sylw  y Gyman- 
fa,  y cyntaf  fel  Llywydd,  a’r  ail  fel  Ysgrifenydd. 

13.  Yn  Pottsyille,  Ionawr,  1863,  penderfynwyd  fo-d  y Gy- 
manfa  nesiaf  i gael  ei  chymal  yn  y lle  hwn,  a’n  bod  yn 
rhoddi  gwahoddiad  i’r  Parchn.  Howell  Powell,  Clncinnati, 
a Dr.  Rowland’S,  Rome,  i ddod  iddi,  a bod  yr  holl  eglwysi  i 
gynorthwyo'  eglwys  fechan  PottSYille,  a’r  Ysginfenydd  i 
anfom  llythyr  caredig  at  Gyfarfod  y Dosbarth  Gogleddol, 
ar  iddynt  fod  yn  ffyddlawn  i ddwyn  y draul. 

14.  Yn  Slate  Hill,  1863,  gwnaed  sylw  ar  gais  o’r  Dosbarth 
Go'gl'eddoi  i leihau  nifer  y Cymanfaoedd,  a dymuniad  am 
rodidi  y mater  i lais  yr  eglwysi.  Penderfynwyd  peidio,  am 
fod  yr  eglwysi  yn  eael  llawn  bychan  o bregethu  i foddio 
eu  teimlad  yn  awr,  heblaw  fod  penderfyn.iad  y Gymanfa 
ddiweddiaf  jni  erbyn  eu  lleihad. 

15.  Yn  Shamíokin,  Awst,  1867,  penderfynwyd  er  mwyn 
unffurfiaeth  yn  yr  eglwysi  o fewn  cylch  y Gymanfa,  ein  bod 
yn  dymuno  ar  y Gymanfa  i fabwysiadu  rheol  sefydlog  i 
ethol  swyddogion  eglwysig,  ac  a ydyw  yn  briodol  i dder- 
byn  pleidlais  rhai  yn  absenol  amser  yr  etholiad? 

16.  Yn  Wind  Gap,  Ebrill,  1892,  penderfynwyd  cyflwyno 
mater  i sylw  y Gymanfa,  “Y  priodoldeb  o ymumo  a’r  Pres- 
byteriaid  mewn  addysg  i’n  pregethwyr  ieuainc.” 

III.— Gyda  Golwg  ar  Eglwysi. 

1.  Yn  Pottsville,  1854,  rhoddwyd  anogaeth  i bob  eglwys 
i gynal  cyfarfod  swyddogion  unwaith  bob  mis. 

2.  Yn  St.  Clair,  1855,  penderfnwyd,  yn  mhob  man  y 
byddo  Cyfarfod  Dosba.rth  yn  cael  ei  gynal  o hyn  allan  fod 
dau  frawd  yn  cael  eu  nodi  i edryeh  dros  gyfrifon  yr  eg- 
lwysi,  a ydynt  yn  rheolaidd  ai  peidio,  a bod  cyfrifon  y 
gwahanol  eglwysi,  a phethau  eraill  cysylltiedig  a sefyllfa 
yr  achos,  yn  eael  eu  dwyn  i sylw  unwaith  yn  y flwyddyn. 


404 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Penodwyd  y Parch.  E.  F.  Jones  i ffurfio'  cynllun,  a tliafleni 
priodo'l  i’w  llenwi  gan.  yr  eglwysi,  a’r  cynllun  i ddyfod  ger 
bron  y Cyfarfod  nesaf. 

3.  Y dylai  pob  egiwys  fod’  yn  unffurf  yn  eu  dull  o gadw 
cyfrifou;  a nodwyd  y Parch.  D.  J.  Morgan  i ffurfio  cynilun 
i’r  amcan  hwn.  Yn  nglyn  a hyny,  hysbyswyd  y hyddai  y 
cynlluniau  uchod  yn  dyfod  dan  sylw  y Cyfarfod  dylynol 
yn  Danville. 

4.  Yn  Danville,  Hydref,  1856,  penderfynwyd  fod  cyfrifon 
yn  cael  eu  gwneyd  yn  mhob  eglwys  unwaith  yn  y flwydd- 
yn  O'  leiaf,  a bod  y cyfrifon  yn  cael  eu  cyflwyno  i sylw  y 
Gymanfa,  a bod  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  edrych  i ansawdd 
cyfrifön  pob  eglwys  yn  mhob  lle  y eynelid  y Cyfarfod. 

5.  Yn  ShenandO'ah,  Mawrth,  1875,  penderfynwyd  fod 
pwyllgor  O'  dri  yn  cael  eu  nodi  i edrych  dros  sefyllfa  arian-' 
ol  eglwysi  y D'osbarth. 

6.  Yn  St.  Clair,  Ghwefror,  1876,  penderfynwyd  ein  bod 
yn  anog  yr  eglwysi  i arfer  yr  iaith  Saesneg  lle  y bernir 
fod  hyny  yn  angenrheidiol. 

7.  Yn  Po'ttsvìlle,  1877,  penderfynwyd  fod  yr  Ysgrifenydd 
i ohebu  â'r  Parch.  Thos.  C.  Davies  mewn  perthynas  i sef- 
yllfa  eglwysi  y DO'Sbarth,  ac  â Doctor  Roberts  mewn  per- 
thynas  i reolau  Bwrdd  AddyS'g  y Presbyteriaid,  a’n  cys- 
ylltiad  ni  a hwynt. 

8.  Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1879,  y priodoldeb  i eglwys 
St.  Clair  ymdoddii  gyda’r  Annih'jmwyr,  os  oed,d  hyny  yn 
rheolaidd,  ond  gadawyd  y mater  ar  y bwrdd  hyd  y Cyfar- 
fod  dylynol,  aic  yn  hwnw  penderfynwyd  yn  nacaol. 

9.  Yn  Shenandoah,  Ionawr,  1880,  gwnaed  cais  o’r  C’yfar- 
fod  Dosbarth  hwn  ar  i eglwysi  West  Bangor  a dinas  New 
York,  a’u  gweinidogion,  i ofalu  am  eglwysi  Shenandoah, 
Pottsville,  Minersville  a St.  Clair. 

10.  Yn  Minersvill'e,  Awst,  1881,  penderfynwyd  fod  y Cyf- 
arfod  hwn  yn  cymeradwyo  ymddygiad  y brodyr  yn  Shenan- 
doah  yn  gofalu  am'  eiddo  a.rianol  y Cyfundeb  yn  y lle,  a 
hefyd  ein  bod  yn  eu  hanog  i fod  a’u  llygaid  yn  agored  ar 


Y DOSBAP.TH  DEHEUOL. 


405 


bo>b  mantais  er  agor  y capel,  pe  cynelid  m>oddion  ond  un- 
waith  y Sabboth  ynddo. 

11.  Yn  Slatington,  Gorphenaf,  1882,  daeth  eais  o’r  lle 
hwn  am  ganiatad  i adeiladu  capel  newydd.  Penderfynwyd 
fod  y cais  yn  cael  ei  gamiatau,  a.  chjmgorwyd  ar  iddynt 
fo>d  yn  bwylliOg,  unol  ac  ymdreohgar  i gasglu  cymaint  ag  a 
eillir  o arian  i law  cyn  dechreu,  yn  nghyd  a giweithio,  er 
arbed  traul. 

Nid  ydym  301  gweled  fod  rhagor  o>  farnedigaethau  wedi 
eu  diatgan  gan  y Cyfarfod  gyda.  golwg  ar  y mater  hwn. 

IY. — Rheolau  Gyda  Golwg  ar  Bregethwyr. 

Nid  yw  ym  jrmddangois  fod>  Cyfarfod  hwn  wedi  gwneyd 
fawr  gyda  golwg  ar  lunio  rheolau  gydg  golwg  ar  y mater 
uchod.  Dodwn  ger  bran  yr  ychydig  sydd  ar  gael. 

1.  Yn  St.  Cìair,  1855,  penderfynwyd,  wedi  i frawd  gael 
ei  dderbyn  i sylw  y Cjdarfod  Dosbarth,  ac  yn  aelod  rheol- 
aidd  o hooo,  na>d>  oes  gan  yr  eglwysi  ddim  ail  sylw  i’w 
wneyd.  arno>,  ond  mai  y Cyfarfod  Dosbarth  sydd  i’w  godi 
i sylw  y Gymanfa,  pan  y gwelo  hyny  yn  angenrheidiol. 

2.  Yn  Stlatington,  1861,  daeth  y mater  o godi  pregethwyr 
i gyflawn  waith  y weinidogaeth  i sylw,  a sylwid  y dylid 
cael  meithach  a manylach  prawf  ar  ymgeiswyr  ain  swydd 
mor  bwysig,  a hyddai  yn  dda  pe  gosodid  rhyw  hrawf-reol 
(standard)  i’r  ymgeiswyr  i ymgyraedd  ati. 

3.  Yn  Danielsvill>e,  1890,  penderfynwyd,  p>an  gyflwynir 
hra.wd  i sylw  fel  ymgeisydd  am  y weinidogaeth,  fo>d  pleid- 
lais  yr  eglwys  ar  ei  achos  yn  ddirgelaidd. 

4.  Pan  gyflwynir  brawd  ga.n  eiglwys  i’r  Cyfa-rfo>d  Dos- 
barth  >ei  fo>dl  i breigethu  trwy  holl  eglwysi.  y Dosbarth  am 
dymor  ei  brawf,  a>c  yna  pleidleisiau  yr  eglwysi  arno  i’w 
dwyn  i’r  Cyfarfod  Dosbarth. 

V.— Gyda  Golwg  ar  Aelodau  Eglwysig. 

1.  Yn  Slating.ton,  1854,  penderfynwyd,  pan  ymadawo  ael- 
o>d  o eglwys  heb  lythyr,  os  na  fydd>  yr  amser  yn  rhy  faith, 
fod  yr  eglwys  a.t  ei  doethineb  pa  un  a ystyrid  y cyfryw  un 
yn  aelod  ai  peidio. 


406 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


2.  Nad1  o-es  gan  unrhyw  aelod  a ymataliai  o gymundeb, 
hawl  i nesau  at  fwrdd  yr  Arglwydd  heb  ymddydtìan  ag  ef. 

3.  Yn  St.  Clair.  Mai,  1859,  bu  sylw  ar  y mater,  Pa  un  a 
dderbynid  gwraig  tafarnwr  yn  aelod  ai  peidio.  Penderfyn- 
wyd  cyflwyno  y miater  i sylw  y Gymanfa. 

4.  Yn  Slatington,  Gorphenaf,  1861,  gwnaed  ymofyniad,  Ar 
ba  dir,  yn  ei  gysylltiad  a’n  henwad  ni,  y gellid  ystyried 
personau  a ymadawsant  a’n  heglwysi  trwy  lythyr  i eglwysi 
Ile  nad  oes  eglwys  i’r  enwad  yn  y lle,  ac  oblegid  hyny 
maent  yn.  ymuno-  ag  emwadau  eraill,  ac  ar  yr  un  pryd  yn 
ystyried  eu  hunain  yn  Fethodistiaid.  Cyflwynwyd  y mater 
i sylw  y Gymanfa.  Ond  yn  y Cyfarfod  dylynol,  yn  Slate 
Hill,  gwnaed  sylw  fel  y eanlyn:  “Y  dylai  y cyfryw  a ddew- 
isant  barhau  yn  Fethoidistiaid,  er  eu  gorfodi  gan  amgylch- 
iadau  i ymumo  yn  achlysurol  ag  enwadau  eraill,  gyfodi  eu 
Uythyrau  i’r  perwyl  hyny,  fel  y gellid  eu  hystyried  yn  rhe- 
olaidd  y peth  y dymunent  fod,  gan  fod  un  pan  yn  cyfodi 
ei  lythyr  yn  diaelodi  ei  hun  o’r  eglwys  sydd  yn  ei  roddi. 
Sylwyd  hefyd,  pan  fyddai  i berson  fyned  mor  bell  oddi- 
wrth  yr  eglwys  y perthynai  iddi  yn  w'reiddiol,  y byddai 
yn  ddoeth  iddo.  gyfodi  ei  lythyr,  a’i  gyflwyno  i’r  eglwys 
agosaf  a.t  ei  breswylfod.  Dyma  gymaint  o drafodaeth  yd- 
ym  wedi  gael  ar  y mater  hwn;  ac  yn  sicr,  mae  penderfyn- 
iadau  y Cÿfarfod  yn  synwyrol  a rhesymol.  Dylai  pob  ael- 
od  eglwysig  ofalu  am  ei  gred-lythyr  pan  yn  ymadael  o’r 
naill  ardal  i’r  lla.Il.  Mae  esgeulusdra  gyda  golwg  ar  lyth- 
yrau  aelodaeth  yn  cyfodi  oddiar  anystyriaeth  o natur  ein 
rhwymedigaethau,  a phwysigrwydd  ein  proffes  o Fab  Duw. 
Mae  hefyd  yn  awgi'ymu  yr  ysbryd  gwrthgiliedig  sydd  yn 
meddianu  llawer  calon  pan  yn  gollwng  ei  hawl  i aelodaeth 
redeg  allan  oblegid  difaterwch. 

YI. — Gyda  Golwg  ar  Swydeogion  Eglwysig. 

1.  Yn  Pottsville,  1854,  pemderfynwyd,  nad  oes  gan  un  eg- 
Iwys  ha.wl  i dderbyn  swydd  yn  ol  gan  swyddog,  heb  gan- 
iatad  y Cyfarfod  Dosbarth. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


407 


2.  Fod  pob  swyddog.  a ymadawo  o eglwys  dros  ysbaid  o 
amser  i gael  ei  alw  drachefn  cyn,  gweinyddu  yn  ei  swydd 
fel  diacon. 

3.  Yn  Slatington,  Gorphenaf,  1857,  derbyniwyd  llythyr  o 
eglwys  St.  Clair  yn  gofyn  eglurhad,  Pa  fodd  i ymddwyn  at 
flaenoriaid  wedi  rhoi  eu  swydd  i fyny?  Penderfynwyd  nad 
yw  swyddogiom  a roddo  eu  swydd  i fyny  i gael  eu  hadfer- 
yd  i’w  lle  heb  sylw  ar  eu  hachos  yn  y Cyfarfod  Dosbarth. 

4.  Yn  W,est  Bangor,  Eibrill,  1865,  grwnaed  sylw  ar  sefyll- 
fa  blaenor  wedi  symud  o,’r  naill  egl wys  i’r  llall;  os  dewis- 
ir  ef  gan  yr  olaf,  y dylid  er  mwyn  osgoi  rhai  pethau  ang- 
hysurus  a all  ddygwydd  yn  gysylltiedig  a’r  amgylchiad,  ei 
gyflwyno  i sylw  y Cyfarfod  Dosbarth  i roddi  ffurf  o dder- 
byniad  iddo. 

•5.  Yn  Minersville,  Awst,  1881,  bu  sylw  ar  y mater  fod 
swyddogion  mewn  eglwysi,  nad  ydynt  yn  aelodau  o'r  Cyf- 
arfod  Dosbarth.  Gellid  meddwl  mai  mater  y teimlid  llaw- 
er  o anhawsder  gyda  golwg  arno  oedd  dewis  swyddogion 
yn  yr  eglwysi.  Gwna  y ceisiadau  am  gymorth  i ddewis 
swy'ddogion  henod  faith  a dyddorol  mewn  rhyw  ystyr, 
ond  mae  nifer  y rhai  a ddewiswyd  yn  ychydig  mewn  cyd- 
mariaeth.  O 1859  i 1865  mae  naill  ai  y Parch.  E.  F.  Jones 
neu  y Parch.  B.  J.  Hughes  yn  cael  eu  hanfon  ar  y neges 
hon  oi  bob'  Cyfarfod  Dosbarth  bron,  a Mr.  Jones  yn  ddiw- 
eddarach  na  hyny — hyd  nes  iddO'  ymadael  a’r  Dosharth. 

Mae  y ffaith  hon  (a)  Naill  ai  yn  awgrymu  prinder  o 
ddynion  cymwys  yn  yr  eglwysi — neb  yn  sefyll  o’i  ysgwydd- 
au  i fyny  yn  uwch  nag  eraill,  n-eb  a rhagluniaeth  yn  cyf- 
eirio  a’i  bys  atO',  “Hwn  yw  y dyn,  eneiniwch  ef  i’r  Ar- 
glwydd,”  neu  (b)  Fod  gormod  o ddynion  hunanol.  anianol, 
yn  awyddus  am  y swydd,  fel  nad  yw  yn  bosibl  dewis  neb 
ar  adegau.  Prin  yr  ydym  yn  meddwl  fod  y rheol  a fab- 
wysiadwyd  ddiweddaf  gan  y Dosbarth  hwn  yr  oreu  ar  les 
■yr  achos  mewn  eglwysi  gweiniaid. 

Yr  o*edd  eglwys  Slatington  yn  arfer  gwneyd  cais  am  gym- 
orth,  a’r  cenada.u  yn  dychwelyd  yn  ol  yn  aflwyddianus. 


408 


IIANES  CTMANFA  DWYREINEARTH  PA. 


Gwnaeth  gais  í'elly  i Gyfartod  Minersville,  1871,  a chania- 
tawyd  iddynt  gael  y cais,  “ar  ol  mis  o weddio  am  i’r  Ar- 
giwydd  eu  cyfarwyddo  yn  y gwaith” — y Parch.  W.  R. 
Thomas  a W.  P.  Jones  i fyned  yno  i’w  cynorthwyo.  Gwnaed 
yr  un  modd  â Minersville  yn  1873.  Anfonwyd  y cais  am 
gymorth  i Shamokin,  “A  chaniatawyd  y cais  ar  ol  mis  o 
weddio,”  ac  awdurdodwyd  R.  V.  Griffiths  a John  Lucas  i 
fyned  yno  i’w  cynorthwyo.  Mae  yn  argoel  ddifrifol  pan 
mae  eglwysi  yn  myned  i edrych  yn  ysgafn  a chellweirus 
gyda  golwg  ar  swyddau  cysegredig  o ordeiniad  Crist  fel 
Pen  yr  eglwys. 

YII. — Gweitheediadau  y Dosbarth  Gyda  Golwg  ar 
Bregethwyr  a Gweinidogion. 

1.  Parch.  Evan  F.  Jones. 

Yn  y Cÿfarfod  a gynaliwyd  yn  Slatington,  Medi  1854, 
rhoddwyd  caniatad  i Mr.  Jones  i ddechreu  pregethu  yn  ei 
egíwys  gartref.  Yn  Slate  Hill,  1855,  penderfjmwyd  “Ei  fod 
i gael  ei  gynyg  i’r  Gymanfa  nesaf  er  ei  dderbyn  yn  hreg- 
ethwr  rheolaidd  i’r  Cyfundeb  Methodistaidd.  Yn  Danville, 
Hydref,  1856,  yn  ngwyneb  teimlad  O1  angen  am  ragor  o 
weinidogion,  gwnaed  slw  o’r  eais  o eglwys  Slatington  am 
ei  o-rdeinio,  a phenderfynwyd  cyflwyno  ei  aehos  i’r  eglwysi 
i gymieryd  pleidlais  arno,  a d-aeth  llais  yr  eglwysi  yn  un- 
frydol  am  ei  ordeinio,  i Gyfarfod  Minersvill-e,  Ionawr,  1857, 
a chyflwynwyd  ef  i sylw  Cymanfa  yr  ha-f,  er  gwneyd  dar- 
pariaeth  i’w  ordeinio  yn  Nghymanfa  Danville,  Hydref,  1857. 
Bu  Mr.  Jones  yn  llafurio  yn  ffyddlon  a chymeradwy  o fewn 
cylch  y Dosbarth  hwn  hy-d  Rhagfyr,  1874,  pa-n-  y rhoddwyd 
llythyr  iddo  i ymadael  i Ddosbarth  Pittsburgh. 

2.  Mr.  William  B.  Jones. 

Yn  Nghyfarfod  Slatington,  Medi,  1854,  rhoddwyd  llythyr 
cyflwyni-ad  i Mr.  Jo-nes  i Ddosbarth  Dwyreinbarth  New 
York.  Yr  oedd  ef  wedi  ei  dderbyn  yn  bregethwr  i’r  Gy- 
manfa  a gynelid  yn  Slatington,  Mehefin,  1854. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


409 


3.  Pa.rch.  Daruiel  J.  Morgans,  Pottsville. 

Yn  Ngihyfarfod  Slatington,  Medi,  1854,  rhoddwyd  can- 
iatad  iddo  ddechreu  pregethu  yn  ei  eglwys  gartref,  a der- 
byniwyd  ef  i undeb  a’r  Doöbarth  yn  Nghyfarfod  Sla.te  Hill 
yr  un  flwyd.dyn.  Yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Miners- 
ville,  Aw:st,  1855,  penderfynwyd  ei  gyflwyno  i sylw  y Gy- 
ma.nifa,  er  ei  dderbyn  yn  bregethwr  rheolaidd  o Gyfundeb 
y Methodistiaid.  Ordeiniwyd  Mr.  Morgans  yn  Nghymanfa 
Pittston,  1860,  ond  bu  farw  d.diwedd  y flwyddyn  hon,  a 
gwnaed  sylw  coffadwriaethol  am  dano  yn  Nghyfarfod  Dan- 
ville,  Ionawr,  1861. 

4.  Mr.  Hugh  Owen,  Ta.maqua. 

Yn  Nghyfarfod  Slatington,  Medi,  1854,  penderfynwyd  fod 
Mr.  Owen  i gyflwyno  ei  lythyr  i eglwys  Pottsville,  Miners- 
ville,  neui  St.  C'lair,  ao  i lafurio'  yn  y tair  eglwys  yma,  a’r 
eglwy.s  y byddo  yn  aelod  o honi  i g.yflwyno  ei  fater  i’r  Cyf- 
arfod  Dosbarth  pan  y g.wel  hyny  yn  angenrheidiol.  Ond 
mae  yru  debyg  na  bu  symudiad.  pellach  ar  y brawd  hwn, 
ac  nid  oes  son  am  dano'  mwyach  ar  y cofnodau. 

5.  Parch.  Thomas  James,  Pottsville. 

Yn  y Cyrarfod  uchod,  penderfynwyd  i’r  Ysgrifenydd  an- 
fon  llythyr  at  Gyfarfod  Dosbarth  Carbondale  i ofyn  idd- 
ynt  gymell  Mr.  James  i roddi  taith  trwy  y Dosbarth  er 
ma.ntais  i’r  eglwysi  farnu  ami  ei  gymwysderau  i gael  ei  or- 
deinio  i gyflawn  waith  y weinidogaeth.  Yn  Nghyfarfod  St. 
Clair,  1855,  penderfynwyd  fod  achos'y  brawd  yn  eael  ei 
gyflwyno  i’r  blaenoriaid;  ac  maent  hwythau  yn  penderfynu 
ei  gyfiwyno  i sylw  y Gymanfa  nesaf  er  ei  ordeiniO',  yr  hyn 
a gymerodd  le  yn  y Dosbarth  Dwyreiniol,  1855. 

6.  Mr.  Griffith  Jones,  Slate  Hill. 

Yn  Nghyfa.rfod  Dosbarth  Minersville,  Awst,  1855,  der- 
byniwyd,  y brawd  hwn  yn  aelod  rheo'laidd  o’r  Cyfarfod  Dos- 
barth  fel  pregethwr.  Dyma  yr  unig  sylw  a,  wneir  a.m  dano 


410 


HANES  CYMANFA  DWYEBINBARTH  PA. 


yntau.  Pwy  oedd,  o ba  le  y daeth,  ac  i ba  le  yr  aeth,  yr 
ydym  wedi  ein  gadael  yn  y tywyllwch. 

7.  Y Parch.  Edward  J.  Hughes,  Slate  Hill. 

Yn  Peach  Bottom  yr  ydym  yn  cael  hanes  am  Mr.  Hughes 
i ddechreu.  - Ymddengys  ei  fod  wedi  dechreu  pregethu  gyd- 
a’r  Presbyteriaid,  ac  iddo  symud  i’r  lle  hwn  at  y Cymry,  a 
derbyniwyd  ef  i undeb  cyfeillgarol  a’r  Gymanfa  yn  Miners- 
ville,  1854,  hyd  nes  sefydlu  yr  achos  yn  Peach  Bottom,  ac 
iddo  yntau  gael  ei  lythyr  oddiwrth  y Presbyteriaid.  Mae 
Cÿfarfod  Minersville,  Awst,  1855,  yn  ei  gyflwyno  i sylw 
y Gymanfa  i’w  ordeinio,  yr  hyn  a gymerodd  le  yn  Potts- 
ville,  Gorphenaf,  1856,  a threuliodd  Mr.  Hughes  19  o flyn- 
yddoedd  yn  llaíurus  a chymeradwy  o>  fewn  y Bosbarth  hwn. 
Gwnaed  sylw  cofladwriaethol  am  dano  yn  Danielsville, 
Awst,  1885. 

8.  Parch.  Benjamin  T.  Jones,  Danville. 

Yn  Pottsville,  Chwefror,  1856,  bu  sylw  ar  ordeiniad  Mr. 
Jones,  ond  barnwyd  fod  yn  rhaid  cael  unllais  yr  eglwysi 
cyn  y gellid  gwneyd  hyny,  a chyfarwyddwyd  yr  Ysgrifen- 
ydd  i anfon  at  eglwys  Slate  Hill  a Dosbarth  Chrbondale  i 
anfon  eu  llais  i’r  Cÿfarfod  nesaf;  ond  yn  hwnw  penderfyn- 
wyd  gohirio  y mater  nes  cael  ystjTiaeth  bellach. 

9.  Parch.  John  Adams,  St.  Clair. 

Yr  oedd  achos  Mr.  Adams  wedi  ei  droi  yn  ol  o’r  Gyman- 
fa  i’r  Cyfarfod  Dosbarth;  ac  yn  Minersville,  Chwefror,  1858, 
gwnaed  sylw  o’r  cais  oddiwrth  yr  eglwys  hon  am  ei  or- 
deinio,  a-  phenderfynwyd  ymg.yngiori  a’r  gweinidogion,  ac 
anfon  llythyr  at  Dr.  Rowlands  i ofyn  ei  farn  ef  ar  hyn. 
Yn  y Cyfarfod  dylynol,  yn  Slatington,  neillduwyd  pwyll- 
gor  o weinido'gion  a blaenoriaid  i ystyried  y mater;  a phen- 
derfynwyd  cyflwyno  ei  achos  i’r  eglwysi,  a bod  y bleidlais 
i’w  chyfrif  yn  ol  cyfanswm,  ac  nid  yn-  ol  rhifedi  yr  eglwysi. 
Daeth  y bleidlais  yn  ffafriol,  a chyflwynwyd  ef  i’r  Gymanfa. 


Y DOSBARTH  DEHETJOL.' 


411 


10.  Pareh.  M.  A.  Ellis,  Slate  Hill. 

Cyflwynwyd  ef  i sylw  fel  ymgeisydd  am  y weinidogaeth 
yn  St.  Clair,  Mai,  1859,  ae  anfonwyd  y Parchn.  E.  F.  Jones 
.•äs-Thomas  Williams,  Slatington,  yno>  i’w  arholi,  ac  i dder- 
byn  llais  yr  eglwys  ar  ei  fater.  Yn  Danyille  gwnaeth  y 
pwyllgor  adTOddiad  ffafriol,  a chaniataodd  y Oyfarfod  iddo 
arfer  ei  ddawn  yn  yr  eglwys  gartref.  Yn  Pottsville,  1860, 
derbyniwyd  ef  i undeb  ac  o dan  nawdd  y Dosbarth  fel  ym- 
geisydd  am  y weinidogaeth.  Yn  Minersville,  Rhagfyr,  1861, 
cyflwynwyd  ef  i’w  dderbyn  yn  aelod  o’r  Gymanfa. 

11.  Mr.  Daniel  Jones,  Slateford. 

Yn  Pottsville,  Ionawr,  1860,  anogwyd  yr  Ysgrifenydd  i 
anfon  llythyr  at  Mr.  Jones  er  ei  gymell  ì ddyfod  i’r  Cyfar- 
fod  nesaf  yn  Slatington.  Yno,  drachefn,  anogwyd  yr  Ys- 
grifenydd  i anfon  llythyr  ato.,  er  ei  anog  i roddi  cam  yn 
mlaen  gyda’r  achos.  Yn  Slate  Hill,  Medi,  1861,  wedi  ys- 
tyriaeth  ddifrifol  ar  ei  achos,  derbyniwyd  ef  i undeb  a’r 
Dosbarth. 


12.  Parch.  Eibenezer  T.  Jones,  Baltimore. 

Yn  Danielsville,  1860’,  cyflwynwyd  ef  trwy  lythyr  oddi- 
wrth  eglwys  Gymreig  Baltimore,  i undeb  a’r  Dosbarth  hwn, 
a rhoddwyd  caniatad  iddo'  wasanaethu  yr  eglwys  Gymreig 
yno  dan  yr  amgylchiadau  presenol,  os  byddai  hyny  yn  unol 
a’i  feddwl. 


13.  Mr.  David  James,  Baltimore. 

Yr  un  amser  cyflwynwyd  y brawd  hwn  i sylw  trwy  lyth- 
yr  oddiwrth  eglwys  Gymreig  Baltimore,  fel  ymgeisydd  am 
y weinidogaeth,  ac  wedi  ei  holi  am  ei  broflad  a’i  gymell- 
ion,  a’i  egwyddorion,  caniatawyd  iddo  lafurio  fel  pregeth- 
wr  yn  y lle,  o fewn  cylch  y Dosbaidh.  Yn  St.  Clair,  1864, 
ma.e  Mr.  Jamies  yn  rhoddi  ei  achos  i sylw  y Cyfarfod,  mewn 
cysylltiad  â chynygiad  oddiwrth  y Saeson  am  addysg.  An- 


412 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


ogwyd  ef  i ymbwyllo,  ac  ymaflyd  yn  yr  adranau  hyny  mewn 
dysg  oedd  yn  fwyaf  cydweddol  a’i  oedran  a’i  amgylchiad- 
au,  gan  fod  y Dosbarth  yn  analluog  i’w  g.ynorthwyo  ar  hyn 

0 bryd.  Mewn  Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Minersville,  Gor- 
phenaf,  1868,  ymddengys  iddo  wneyd  eais  am  lythyr,  ac  i’r 
Cÿfarfòd  wrthod  caniatau  y llythyr  hyd  nes  iddo  ymddang- 
os  ger  bron  i ateb  y eyhuddiadau  am  gyfeiliorni  mewn 
barn,  a difriaeth  ar  y Cÿfundeb,  a wnaed  ganddO'  mewn 
Cÿmanfa  yn  Slatington.  Nid  ymddengys  ei  fod  ef  wedi  ym- 
ddangos  ger  bron  y Cyfarfod. 

14.  Mr.  J'Ohn  Mo-rgan,  Minersville. 

Yn  Dianielsville,  1860,  gwnaed  sylw  ar  y ca:'s  o eglwys 
Minersville  gyda  golwg  ar  y brawd  hwn,  iddo  gael  caniatad 

1 ddechreu  pregethu,  ac  anfonwyd  y Parch.  E.  J.  Hughes  a 
Mr.  John  Lucas  yno  i’w  arholi.  Wedi  i’r  pwyllgor  wneyd 
eu  hadroddiad,  caniatawyd  iddo'  gyngori  ar  brawf  yn  ei  ar- 
dal  ei  hun,  a’r  eglwys  m.ae  yn  aelod  o honi.  Mewn  Cyfar- 
fod  a gynaliwyd  yn  Danville,  Ionawr,  1861,  yn  ngwyneb  cais 
o’r  eglwys,  penderfynwyd  nad  yw  yn  unol  a’n  harferiad  i 
dderbyn  neb  fel  pregethwr  na  diacon,  heb  fod  y person  ei 
hun  yn  bresenol,  ac  nad  ellid  derbyn  Mr.  Morgan  heb  gyd- 
syniad  y Dosbarth  Gogleddol,  wedi  iddynt  gael  amser  i 
chwilio  i’w  amgyehiadau. 

15.  Parch.  John  R.  Williams,  Scranton. 

Yn  Danville,  Ionawr,  1861,  gwnaed  sylw  ar  y cais  o’r 
Dosbarth  Gogleddol  am  ordeinio  Mr.  Williams.  Cymer- 
adwywyd  y cais,  ac  anfonwyd  ý mater  ì’r  eglwysi  i bleid- 
leisio  arno,  a daeth  llais  yr  eglwysi  yn  ffafriol  i’r  Cyfarfod 
dylynol. 

16.  Mr.  William  Harrison,  Columbia. 

Yn  S'late  Hill,  1861,  ymddyddanwyd  a’r  brawd  hwn,  oedd 
yn  aelod  achlysurol  yn  eglwys  Annibynol  Columbia,  ond  yn 
aelod  rheolaidd  yn  Danville,  gyda  golwg  ar  ddechreu  preg- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


413 


ethu,  a rhoddwyd  caniatad  iddO'  arfer  ei  ddawn  yn  C’olum- 
bia  a Danvi.lle  yn  unig.  Bu  sylw  ar  ei  achos  drachefn  yn 
Danielsville,  Ebrill,  1863,  a phenderfynwyd,  pan  fyddai 
eglwys  Danville  yn  barod  i wneyd  symudiad,  y derbynid  ef 
i undeb-  a’r  Dosbarth.  Yn  Minersville,  Hydref,  1863,  der- 
byniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Dosbarth.  Derbyniwyd  ef  yn  ael- 
od  o’r  Gymanfa  yn  St.  C'lair,  Mai,  1865,  ac  ordeiniwyd  ef 
yn  Nghymanfa  Pittston,  Tachwedd,  1865. 

17.  Mr.  Evan  D.  Humphreys,  S'late  Hill. 

Yn  y Cyfarfod  Dosbarth  a gynaliwyd  yn  y lle,  1861,  pan- 
derfynwyd  cael  cyfarfod  eglwysig  i’w  holi  yn  mhresenoldeb 
yr  eglwys,  ac  wedi  cael  boddlonrwydd  ynddo,  oaniatawyd 
iddo-  arfer  ei  ddawn  gartref.  Yn  S-latington,  Mai,  1862,  wedi 
ymddyddan  ag  ef  am-  ei  brofiad  a’i  gymellion  i’r  weinidog- 
aeth,  derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth.  Yn  Danvide, 
Ebrill,  1864,  penderfynwyd  cynyg  Mr.  Hump-hreys  i gael  ei 
dderbyn  yn  aelod  o-’r  Gymanfa. 

18.  Parch.  Benjamin  D.  Davies,  Shamokin. 

Yn  Nghyfarfod  Minersville,  1863,  ymddyddanwyd  a Mr. 
Davies,  a rhoddwyd  caniatad  iddo  arfer  ei  ddawn  yn  yr 
eg.lwys  gartref.  Yn  D'anville,  1864,  derbyniwyd  ef  yn  aelod 
o’r  Cyfarfod  Dosbarth.  Yn  Slatingto-n,  Ionawr,  1868,  der- 
byniwyd  cais  o St.  Clair  am  ei  ordeinio,  a derbyniwyd  cais 
yr  eglwys  yn  Da.nville,  Eibrill,  1868,  a chyfìwynwyd  ef  i’w 
ordeinio  yn  Nghymanfa  S-latington,  yn  y mis  Mai  eanlynol. 

19.  Parch.  William-  R.  Thomas,  Minersville. 

Pa  b-ryd,  a.c  yn  mha  e-glwys  y dechreuodd  Mr.  Thomas 
bregethu,  nid  oes  gair  o son  ar  y cofno-dion;  ond  yn  unig 
ddarfod  ymiddyddan  ag  ef  fel  pregethwr  yn  Nghyfarfod  St. 
Clair,  G-orphenaf,  1866,  ac  iddo  gael  ei  dderbyn  i undeb  a’r 
Dosbarth  y pryd  hwnw.  Yn  Poittsville,  Mai,  1867,  ym- 
ddyddanwyd  af  ef,  a ehyflwynwyd  ef  o’r  Cyfarfod  hwn  fel 
pregethwr  i’r  Gym.anfa.  Yn  Danville,  Ebrill,  1868,  rhodd- 


414 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


wyd  llythyr  cymeradwyaieth.  iddo  i Ohio.  Yn  Shamokin, 
Rhagfyr,  1869,  derbyn-iwyd  ef  yn  aelod  o'r  Dosbarth  ar  sail 
ei  lythyr  Cymanfaol;  ac  yma  yr  arosodd  hyd  ddydd  ei  far- 
wolaeth,  yn  1874. 

20.  Parch.  John  L.  Jeffreys,  Minersville. 

Yn  St.  Clair,  1866,  derbyniwyd  Mr.  Jeffreys  yn  aelod  o’r 
Dosbarth  ar  sail  llythyr  cymeradwyaeth  o Ddosbarth 
Pittsburg. 

21.  Mr.  Williami  C.  Roberts,  Slate  Hill. 

Yn  Shamokin,  Awst,  1867,  ymddiriedwyd  achos  y brawd 
hwn  i ofal  a do-ethineb  y Parch.  Evan  F.  Jones  a swyddog- 
ion  yr  eglwys  gwda  golwg  ar  iddo'  ddechreu  pregethu,  a der- 
byniwyd  adroddiad  Mr.  Jones,  ac  anogaeth  yr  eglwys  iddo 
fyned  yn  mlaen,  yn  Slatington,  Ionawr,  1868.  Yn  St.  Clair, 
Tachwedd  yr  un  flwyddyn,  derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Cyfar- 
fbd  Dosbarth. 

22.  Mr.  Isaac  Blackwell,  Shamokin. 

Awst,  1867,  yr  oedd  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  Shamokin, 
a chyflwynwyd  y brawd  gan  yr  eglwys  i sylw  y Cyfarfod, 
ac  ar  gais  yr  eglwys,  ac  ar  sail  llythyr  o’r  Cyfarfod  Dos- 
barth  Gogledd-ol  yn  egluro  ei  safle,  derbyniwyd  ef  i undeb 
a’r  Dosba-rth.  Yn  Slatington,  Ionawr,  1868,  rhoddwyd 
llythyr  cymeradwyaeth  iddo  i gylch  Dosbarth  Pittsburg. 

23.  Parch.  W.  J.  Lewis,  Shamokin. 

Yn  Danville,  Bbrill,  1868,  daeth  cais  o’r  lle  uchod  am  or- 
deinio  Mr.  Lewis,  ond  barnodd  y Cÿfarfod  y cais  yn  afreol- 
aidd,  am-  nad  oedd  eto  mewn  undeb  a’r  Dosbarth.  Yn 
Minersville,  y Cÿfarfod  canlynol,  derbyniwyd  ef  ar  sail 
lljdhyr  cymeradwyaeth  o’r  Dosbarth  Gogleddol,  ac  adnew- 
yddwyd  y cais  o Shamiokin  am  ei  ordeiniad.  Wedi  cael  ad- 
roddiad  y pwyllgor,  penderfynwyd  ei  gyflwyno  i sylw  y 
Gymanfa  ganlynol. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


41 5 


24.  Mr.  John  M.  Evans,  Danville. 

Yn  Minersville,  yr  un  adeg  daeth  cais  o'  Danville  am 
iddo  gael  rhyddid  i ddechreu  pregethu,  ac  anfonwyd  y 
Parchn.  John  L.  Jeffreys  a W.  J.  Lewis  i gynorthwyo  yr 
eglwys  i farnu  ei  gyfaüdasrwydd.  Gwnaeth  y pwyllgor  eu 
hadroddiad  yn  y Cyfarfod  dylynol,  yn  St.  Clair,  a chafodd 
y Cyfarfod  foddlonrwydd  yn  yr  adroddiad,  a phenderfynwyd 
iddo'  gael  arfer  ei  ddawn  yn  yr  eglwys  gartref.  Yn  y 
flwyddyn  ganlynol  mae  Mr.  Evans,  mewn  undeb  a’r  eglwys, 
yn  myned  dan  nawdd  y Cyfarfod  Dosbarth  Gogleddol. 

25.  Mr.  John  J.  Grifíìths,  Danielsville. 

Ar  gais  yr  eglwys  yn  y lle  hwn,  derbyniwyd  Mr.  Grifíiths 
yn  aelod  o’-r  Cyfarfod  Dosbarth  yn  Danville,  Ebrill,  1868. 
Oblegid  rhyw  achosion  rhoddwyd  ataifa  ar  y brawd  hyd 
Gyfarfod  Pottsville,  1871,  pan  anfonwyd  y Parch.  J.  L. 
Jeffreys  yno-  i’w  adferyd  i’w  le. 

26.  Mr.  Eleazer  Evans,  Pottsville. 

Yn  St.  Clair,  Tachwedd,  1868,  derbyniwyd  y brawd  i un- 
deb  a’r  Dosbarth  ar  sail  llythyr  o Gyfarfod  Misol  Sir  Fyn- 
wy,  ac  ymddyddanwyd  ag  ef  gan  y Parchn.  E'.  F.  Jones  a 
J.  L.  Jeffreys. 

27.  Parch.  E.  C.  Bvans,  Shenandoah. 

Derbyniwyd  Mr.  Bvans  yn  aelod  o’r  Dosbarth  hwn  ar 
sail  llythyr  cymeradwyaeth  o Gyfarfod  Misol  Sir  Fflint, 
Hydref,  1869.  Ymddyddanwyd  ag  ef  gan  y Parchn.  E.  F. 
Jones  a J.  L.  Jeffreys.  Cyflwynwyd  ef  i’w  dderbyn  yn  ael- 
od  o’r  Gymanfa  yn  Shenandoah,  Mawrth,  1870,  a gwnaeth  y 
Cyfarfod  hwn  gais  ar  iddo  gael  myned  trwy  gylch  y Gyman- 
fa  i bregethu,  ac  i’r  eglwysi  ei  gydnabod  yn  well  nag  arfer, 
er  ei  gynorthwyo  i gael  aldysg.  Yn  Shenandoah,  Rhagfyr, 
1877,  hysbyswyd  y Cyfarfod  fod  eglwysi  Shenandoah,  Potts- 
ville,  Minersville  a St.  Clair  wedi  rhoi  galwad  iddo  i’w  bug- 
eilio,  a chyflwynwyd  ef  i sylw  y Gymanfa  i’w  ordeinio. 


416 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


28.  Mr.  Peleg,  Ishmael  Joaes. 

Derbyniwyd  yntau  yr  un  amser,  ac  ar  sail  llythyr  cymer- 
adwyaeth  o’r  un  Cyfaríod  Misoi  a Mr.  E,vans,  yn  Pottsville, 
Hydref,  1869.  Yn  y Cyfarfod  hwn  cyíìwynwyd  y Parchn. 
Ed.  W.  Brown,  Newark,  ac  Ehenezer  Evans,  Jackson,  0.,  i 
sylw  y Cyfarfod  fel  dyeithriaid  ar  ymweliad. 

29.  Mr.  John  R.  R.  Jones,  Slatington. 

Yn  Pottsville,  Hydref,  1869,  penodwyd  y Parch.  E.  F. 
Jones  a blaenor  o Danielsville,  i fyned  i Slatington  i arholi 
y brawd,  fel  ymgeisydd  am>  y weinidogaeth,  a derbyn  llais 
yr  eglwys  ar  ei  fater.  Gwnaeth  Mr.  Jones  ei  adro'ddiad  yn 
Nghyfarfod  Slatington,  Mawrth,  1870,  a rhoddwyd  caniatad 
iddo  arfer  ei  ddawn  yn  Slatington  a Danielsville. 

30.  Mr.  John  R.  Jones,  Danielsville. 

O Gyfarfod  Pottsville  anfonwyd  y Parch.  J.  L.  Jeffreys  i 
anog  yr  eglwys  i fod  yn  fwy  rheolaidd  gyda  goiwg  ar  y 
brawd  ieuanc  uchod.  0 Gyfarfod  Slatington,  Mawrth,  1870, 
mae  y Parch.  E.  F.  Jones  a Mr.  William  Parry  yn  cael  eu 
hanfon  yno  i’w  arholi.  Gwnaeth  y pwyllgor  adroddiad 
ffafriol  am  yr  ymgeisydd.  Yn  Danielsville,  M.edi,  1870,  mae 
y ddau  frawd  yn  cael  eu  harholi  am  eu  profìad  a’u  dych- 
weliad,  a’u  cymellion  i’r  gwaith,  gan  y Parch.  E.  F.  Jones, 
ac  am  eu  barn  a’u  gwybodaeth  ga.n  y Parch.  J.  L.  Jeffreys, 
a derbyniwyd  hwy  yn  aelodau  o’r  C'yfarfod  yn  unfrydol. 
Yn  Pottsville,  1873,  penderfynwyd  cyflwyno  y ddau  i sylw 
y'  Gymanfa,,  a phenodwyd'  Mr.  E.  F.  Jones  i arholi  Jones, 
Sla.tington,  ar  gyfiawnhad,  a Dr.  Roberts  i holi  Jones,  Dan- 
ielsville,  ar  ail  enedigaeth. 

31.  Mr.  John  L.  Anwyl,  Minersville. 

Yn  Shenandoah,  Mawrth,  1871,  darllenwyd  llythyr  o St. 
Clair  yn  cyflwyno-  y brawd  Anwyl  i sylw  y Cyfarfod  fel  ym- 
geisydd  am  y weinidogaeth.  Penodwyd  y Parch.  E.  F. 
Jones  a Mr.  J.  R.  Davies  i fyned  yno  i ymddyddan  ag  ef. 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


417 


Cyflwynwyd  ef  i sylw  y Cyfarfod  yn  Pottsville,  Gorphenaf, 
1871,  ac  wedi  ymddyddan  ag  ef  a’i  arholi,  derbyniwyd  ef 
yn  aelod  o’r  Dosbarth.  Yn  Pottsville,  1877,  penderfynwyd 
ei  gyfiwyno  i sylw  y Gymanfa  er  ei  dderbyn  yn  aelod  o 
honi.  Nid  aeth  Mr.  Anwyl  i’r  Gymanfa  gyntaf,  o herwydd 
amgylchiadau.  Ymofynodd  y Cyfarfod  am  ei  resymau,  ac 
anogwyd  ef  i fyned  mor  fuan  ag  y byddo  modd.  Ond  er- 
byn  Cyfarfod  Slatington,  Hydref,  1878,  yr  oedd  wedi  cyfar- 
fod  a’i  ddiwedd  trwy  ddamwain.  Amlygodd  y Cyfarfod 
deimlad  o golled  ar  ei  ol,  a chydymdeimlad  a’i  weddw. 

32.  Parch.  R.  V.  Griffiths,  Shenandoah. 

Yn  Shenandoah,  Mawrth,  1873,  darllenwyd  llythyr  cyf- 
lwyniad  Mr.  Griffiths  0'  Gyfarfod  Dosbarth  Dwyreinbarth 
New  York  a Vermont. 

33.  Parch.  Ebenezer  Evans,  Pottsville. 

Yn  Shamokin,  Mehefin,  1873,  darllenwyd  llythyr  o Gyfar- 
íod  Dosbarth  Jackson,  0.,  yn  cyflwyno  y brawd  fel  aelod 
rheolaidd,  a rhoddwyd  iddo  dderbyniad  croesawgar.  Yn 
Pottsville,  Medi,  1878,  penderfynwyd  cyflwyno  Mr.  Evans 
i’w  dderbyn  yn  aelod  o’r  Gymanfa,  a nodwyd  y Parch.  R. 
V.  Griífiths  i’w  holi  yn  y Cyfamod  Gweithredoedd. 

34.  Richard  R.  Jones,  Shenandoah. 

Yn  Minersville,  1871,  derbyniwyd  cais,  a phenodwyd  y 
Parch.  E.  F.  Jones  a Mr.  John  R.  Davies  i fyned  i’r  lle  hwn 
i arholi  Mr.  Jones  fel  ymgeisydd  am  y weinidogaeth,  a dyg- 
wyd  adroddiad  ffafriol  am  dano  i Gyfarfod  Danie!sville. 
Yn  Pottsville,  Medi,  1873,  caniatawyd  iddO'  fyned  trwy  yr 
eglwysi  i bregethu;  ac  yn  St.  Clair,  Mawrtn,  1874,  derbyn- 
iwyd  ef  ar  sail  ei  arholiad  yn  aelod  o’r  Cyfarfod  Dosbarth. 
Yn  Shenandoah,  Rhagfyr,  1877,  penderfynwyd  cyflwyno  y 
ddau  frawd,  John  R.  Jon.es  a Richard  R.  Jones,  i sylw  y 
Gymanfa  fel  rhai  teilwng  o gynorthwy  arianol,  er  eu  cyn- 
orthwyo  i fyned  yn  mlaen  yn  yr  ymdrech  ganmoladwy  i 
gael  addysg. 


418 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAP.TH  PA. 


Ym  Slatington,  Rhagíyr,  1874,  derbyniwyd  llythyr  o 
Minersville  yn  nghylch  brawd  oedd  wedi  dechreu  pregethu 
yno.  Wedi  ystyriaeth  ddyladwy,  penderfynwyd  fod  yr  eg- 
lwys  wedi  gwyro  oddiwrth  reolau  Methodistiaeth  trwy  foa 
yn  rhy  frysiog,  ac  nas  gellid  dan  yr  amgylchiada.u  anog  y 
brawd  i fyned  yn  mlaen  nes  caffai  yr  eglwys  ei  hun  fwy  o 
brawf  arno. 


35.  Mr.  John  Hughes,  Shenandoah. 

Derbyniwyd  Mr.  Hughes  fel  pregethwr  'ieuanc,  ar  sail 
llythyr  cymieradwyol  o Gymru,  yn  St.  Clair,  Gorphenaf, 
1879,  a phenderfynwyd  ei  fod  i barhau  yn  yr  un  sefyllfa  hyd 
y Cyfarfod  dylynol. 

36.  Parch.  Edward  J.  Hughes,  West  Bangor. 

Yn  Minersville,  Ebrill,  1879,  derbyniwyd  Mr.  Hughes  trwy 
lythyr  cyflwyniad  o’r  Cyfarfod  Dosbarth  Gogleddol. 

37.  Parch.  Ellis  Walter  Jones,  Shenandoah. 

Yn  Slatington,  Ionawr,  1885,  derbyniwyd  y brawd  Mr. 
Jones  ar  sail  llythyr  cymeradwyol  o’r  Dosbarth  Gogleddol 
yn  aelod  o’r  Do'sbarth  hwn. 

38.  Mr.  J.  E.  Harris,  West  Bangor. 

Ionawr,  1886,  derbyniwyd  Mr.  Harris  yn  aelod  o’r  Dos- 
barth  hwn  ar  sail  cyflwyniad  o Henaduriaeth  New  York. 
Derbyniwyd  pleidleisiau  ÿ Dosbarth  ar  ei  fater,  a chyf- 
lwynwyd  ef  i’w  ordeinio  yn  Nghymanfa  Shenandoah,  Hyd- 
ref,  1886. 

39.  Pa.rch.  J.  W.  Morris,  Slatington. 

Yn  Pottsville,  Ionawr,  1886,  penodwyd  y Parch.  Ellis  W. 
Jones  a Mr.  John  R.  Davies  i fyned  i Slatington  i’w  holi, 
ac  i dderbyn  llais  yr  eglwys  ar  ei  achos.  Yn  Slatington,  yn 
Nghyfarfod  Mehefln,  penodwyd  Mr.  Jones  a Mr.  Harris  i’w 
arholi  ar  fater  neillduol,  ac  wedi  myned  trwy  yr  eglwysi, 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


419 


yn  ol  y rheolau,  derbyniwyd  ef  yn  bregethwr  rheolaidd  i’r 
Cyfundeb  yn  Slatington,  Bbrill,  1887. 

40.  Parch.  John  J.  Williams,  Slatington. 

Cyflwynwyd  ei  achos  i sylw  y Cyfarfod  yn  Danielsville, 
Awst,  1889,  a phend e r f y nwyd  ei  fod  i bregethu  o fewn 
eylch  y Dosbarth,  a phleidlais  yr  eglwysi  ar  ei  achos  i’w 
dwyn  i’r  Cÿfarfod  nesaf.  Dangoswyd  fod,  y bleidlais  yn 
ffafriol  iddo,  a phenodwyd  y Parch.  John  Hammond  a Mr. 
John  A.  Davies  i fyned  i Slatington  i’w  arholi.  Gwnaeth  y 
cenadon  adroddiad  ffafriol,  a bod  pleidlais  yr  eglwys  yn 
unfrydol  o’i  blaid.  Penodwyd  y Parchn.  R.  E..  Williams,  H. 
F.  Williams  a Mr.  D;avid  J.  Eivans  i’w  a.rholi,  a derbyniwyd 
ef  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Wind  Gap,  Awst,  1893. 

Yn  Wind  Gap,  Chwefror,  1890,  darllenwyd  llythyr  Mr.  W. 
Jones  Eldwards  o Gyfarfod  Misol  Dlundain,  a derbyniwyd 
ef  i undeb  ar  Dosbarth. 

Yn  Danielsville,  C’hwefror,  1891,  darllenwyd  Uythyr  cyf- 
Iwyniad  y brawd  Rohert  W.  Evans  fel  pregethwr  rheol- 
aidd  o Gyfarfod  Dosbarth  Dwyreinbarth  New  York  a Yer- 
mont,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth.  Eito,  darllen- 
wyd  llythyrau  cyflwyniad  y Parchn.  John  Hammond  o Gyf- 
arfod  Dosbarth  Welsh  Prairie,  Wis.,  a Hugh  F.  Williams  o 
Gyfarfod  D'osbarth  Sir  Oneida,  N.  Y.,  a derbyniwyd  hwy  yn 
roesawgar  i undeb  a’r  Dosbarth. 

Yn  Slatington,  Awst,  1893,  derbyniwyd  y Parch.  John  R. 
Evans,  Philadelphia,  i undeb  a’r  Dosbarth  trwy  lythyr  o 
Gyfarfod  Dosbarth  Sir  Oneida,  N.  Y.,  a derbyniwyd  ef  yn 
roesawgar. 

Yn  West  Rangor,  Ebrill,  1894,  derbyniwyd  y Parch.  J.  W. 
Morris  trwy  lythyr  o Gyfarfod  Dosbarth  Yermont,  a der- 
byniwyd  ef  gyda  Uawenydd  ar  ei  ddychweliad  yn  ol  i Slat- 
ington. 


41.  Mr.  D.  J.  Roberts,  West  Bangor. 

Yn  y Cÿfarfod  a gynaliwyd  yn  y lle  Ebrill,  1894,  cyflwyn- 


420 


HANES  CYMANFA  DWYREINBART)  I PA. 


■\vyd  achos  Mr.  Roberts  i sylw  fel  ymgeisydd  am  y weiaid- 
ogaeth,  a nodwyd  y Parchn.  J.  W.  Morris  a J.  R.  Evans  i’w 
arholi,  ac  i dderbyn  pleidlais  yr  eglwys  ar  ei  achos.  Gan 
fod  hono  yn  ffafriol,  trefnwyd  iddo  fyned  trwy  eglwysi  y 
Dosbarth  ar  brawf;  a daeth  llais  yr  eglwysi  yn  ffafriol  iddo, 
a nodwyd  y Parchn.  J.  W.  Morris  a J.  R.  EYans,  a Mr.  Ed- 
ward  Fouikes  i’w  arholi.  Derbyniwyd  ef  i undeb  a'r  Dos- 
tarth  yn  Slatington,  Awst,  1895.  Yn  yr  un  Cyfarfod,  der- 
byniwyd  y Parch.  E.  W.  Jones  trwy  lythyr  cymeradwyaeth 
O'  Gyfarfod  Dosbarth  Vermont. 

Dyma  restr  y gweinidogion  a’r  preg.ethwyr  a dderbyn- 
iwyd  yn  rheolaidd  i undeb  a’r  Dosbarth  hwn. 

Y III.  — Gweinidogaeth. 

Fel  yr  oedd  amgylchiadau  yn  newid  nodw.edd  evmdeith- 
as  yn  ardaloedd  Schuyltill  County — ymfudiaeth  yn  ciiio  i 
barthau  eraill,  a’r  hen  sefydlwyr  yn  marw  ac  yn  symud  i 
leoedd  eraill,  fe  ddaeth  cyflenwi  yr  eglwysi  gweiniaid  â. 
gwteinidO'gaeth  yn  gwestiwn  difrifol  a phwysig  yn  y Cyfar- 
fod  Dosbarth  :o’r  flwyddyn  1860  yn  mlaen.  Yn  y Cyfarfod  a 
gynaliwyd  yn  Pottsyille,  Ionawr,  1865,  gwnaed  sylw  ar  yr 
ymgais  a wn.eir  yn  yr  eglw.ys  hon  i gael  gweinidogaeth  fwy 
eyson;  ac  yn  gysylltiedig  a hyn  arwyddodd  y Cyfarfod  eu 
cymerjadwyaeth  i’r  symudiad,  a sylwyd1  y byddai  yn  dra 
dymunol  i unrhyw  eglwys  a fyddo  yn  cael  ar  ei  meddwl  an- 
fon  am  frawd  i’w  bu.geilio,  ymgyngori  a’r  Cyfarfod  Dos- 
barth  cyn  iddynt  anfon  ato,  er  mwyn  gochel  profedigaeth 
yn  y cysylltiad  hwn.  Yn  Danville,  Ionawr,  1866,  gwnaed 
sylw  ar  yr  eglwysi  hyny  ydynit  yn  amddifad  o weinidogaeth, 
ac  anogwyd  y cyfeillion  yn  y lle  i beidio  digaloni  ac  ym- 
ollwng,  a phenodwyd  y Parch.  E.  F.  Jones  i anfon  at  y 
brodyr  yn  Pottsville,  Minersville  a St.  Clair,  gyda  golwg 
ar  hyn,  a’u  calonogi  i ddal  yn  mlaen. 

Yn  Pottsville,  Mai,  1867,  anogwyd  Dahwille  a Slatington  i 
wneyd  ymdrech  am  gael  gweinidogaeth  gyson. 


Y DOSEARTH  DEHEUOL. 


421 


0 Gyfarfod  Slatington,  1872,  mae  llythyr  yn  cael  ei  an- 
fon  at  Minersville,  er  eu  hanog  i ymdrechu  cael  gweinidog 
mor  aml  ag  y byddo  modd  i dori  bara  yno,  ac  i wneyd  cof 
am  angeu  y Gwaredwr.  Anfonwyd  llythyr  o gydnabydd- 
iaeth  ac  anogaeth  at  eglwys  Shamokin  mewn  perthynas  i’w 
hymdreeh  i gael  gweinidogaeth  y eymod  yn  eu  plith. 

Yn  Pottsville,  Medi,  1873,  anogwyd  eglwysi  y cylch  hwn, 
sef  Pottsville,  Miruersvill'e  a St.  Clair  i ymdrechu  am  wein- 
idog  i’w  bugeilio  yn  y ddwy  iaith,  ac  os  nad  allant  gael  un, 
ano'gwyd  hwynt  i weithrédu  yn  ol  yr  hyn  a awgrymwyd 
gan  y brawd  JO'hn  Lucas. 

Yn  Minersville,  Rhagfyr,  1873,  gwnaed  sylw  drachefn  ar 
fugeiliaeth  eglwysig  yn  ei  chysylltiad  a’r  eglwysi  uchod, 
a’u  p'enderfyniad  oedd  gwneyd  y defnydd  goreu  o’r  preg- 
ethwyr  O'edd  yn  eu  cyraedd.  Ac  mae  yn  sicr  fod  y pender- 
fyniad  hwn  yn  un  doeth,  gan  nad  yw  y nefoedd  yn  rhoddi 
gwell,  a ninau  yn  diy-styru  yr  hyn  sydd  yn  ein  cyraedd. 

Yn  St.  Clair,  Mawrth,  1874,  darllenwyd  penderfyniad  y 
Gymanfa  Gyffredinol  ar  fugeiliaeth  eglwysig,  a chyflwyn- 
wyd  hwynt  i’r  eglwysi  i gael  eu  llais  arnynt  erbyn  y Cyf- 
arfod  nesaf. 

Yn  Pottsville,  Mawrth,  1875,  wedi  sylwì  ar  achos  Potts- 
ville,  nodwyd  pedwar  yn  bwyilgor  i edrych  i mewn  i sef- 
yllfa  yr  achos — Parch.  R.  V.  GrifSths,  Mri.  W.  P.  Jones,  .J. 
R.  Davies  a John  L.  Anwyl. 

Yn  Minersville,  Rhagfyr,  1875,  penderfynwyd  fod  swydd- 
ogion  y gwahanol  eglwysi  i gyfarfod  a’u  gilydd  i ymddydd- 
an  am  y priodoldeh  o gael  bugeiliaid  yn  y gwahanol  eg- 
Iwysi,  a’r  moddion  goreu  er  eu  cael.  Yn  yr  un  Cyfarfod  bu 
ymdrafodaeth  ar  ymadawiad  Mr.  Griffiths  o Shenandoah, 
a’r  cais  oddiyno  am  gymorth  y Cyfarfod  Dosbarth  er  ei 
gadw  rhag  iddto  eu  gadael.  Yn  haf  y fìwyddyn  uchod  pen- 
derfynwyd  eu  bod  yn  gwneyd  eu  goreu  i gynorthwyo  cyf- 
eillion  St.  Clair  i dalu  dyled  eu  capei.  Yr  oedd  y cyfeillion 
yn  ymdrechu  yn  mhob  cyfeiriad. 


422 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Yn  St.  Clair,  1876,  anogwyd  eglwysi  y cylch  hwn  i ohebu 
a'r  Parch.  Thios.  C.  Davies,  Plttsburgh,  yu  nghylch  cael 
cymorth  o>’r  Gena'daeth,  er  sicrhau  icLdynt  weinidogaeth  fwy 
cyson.  Adnewyddwyd  yr  un  anogaeth  yn  Minersville,  Eb- 
rill,  1879. 

I Gyfarfod  Danielsville,  Awst,  1855,  mae  eglwys  Shenan- 
doah  yn  anfon  llythyr  i ddymuno  cael  mwy  o gymorth  i gael 
ychwaneg  o weinidogaeth  yn  y lle. 

Yn  Min,ersville,  Hydref,  1855,  mae  eglwysi  Shenandoah  a 
Pottsville  yn  datgan  eu  teimlad  mewn  cysylltiad  a gwas- 
anaeth  eu  gweinidog  yn  y gorphenol,  ac  yn  dymuno  ei  was- 
anaeth  yn  y dyfodol.  A phenderfynodd  y Cyfarfod  anfon 
cais  at  y pwyllgor  eenadol  i ddymuno  am  y cynorthwy  ar- 
ianol  a gafwyd  y flwyddyn  hon  at  y flwyddyn  nesaf  hefyd. 
Adnewyddwyd  yr  un  eais  gan  Shenandoah,  Pottsville, 
Minersville,  a St.  Clair  ami  y flwyddyn  1887. 

Yn  Danielsville,  Medi,  1888,  cydsymiwyd  â theimlad  eg- 
lwys  Shenandoah,  mewn  undeb  a St.  Clair,  i gael  mwy  o 
wasanaeth  ei  gweinidog,  y flwyddyn  nesaf,  ac  ymryddhau 
oddiwrth  y lleoedd  eraill,  ac  iddynt  gymeryd  eu  rhan  o rodd 
y Gymdeithas  Genadol  fel  terms  gan  y pwyllgor. 

IX. — Ei  Weitbrediadau  Gyda  Golwg  ar  Feddianau  y 
Cyfundeb. 

1.  Mai,  1885,  yr  oeddl  y Oyfarfod  yn  cael  ei  gynal  yn  Dan- 
ville,  ac  ano>gwyd  yr  eglwys  hono  i gael  deed  ar  y capel,  ac 
ymgorffori  yn  ol  trefn  y Cyfundeb. 

2.  Yr  un  pryd,  cadamhawyd  penderfyníad  y Gymanfa, 
fod  deeds  y capeli,  yn  nghyd  a phob  hysbysrwydd  arall 
angenrhei'diol,  sydd  gysylltiedig  a’u  hamigylchiadau,  i’w 
dwyn  i’r  Gyma.nfa  nesaf. 

3.  Yn  Minersville,  Awst,  1855,  sylwyd  fod  yn  rhaid  cael 
deeds  holl  gapeli  y T.  C.  o fewn  y Dosbarth  i’r  Gymanfa 
nesaf. 

4.  Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1864,  bu  sylw  ar  adeiladu  cap- 
elau  newyddion;  ac  wedi  ymddyddan  ar  yr  afresymoldeb  i 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


423 


fyned  i dreuliau  afrei-diol  fel  ag  i fyned  dan  ddyled  drom, 
heb  ymgyngoriad  a’r  Cyfarfod  Dosbarth  a’r  Gyma-nfa,  gad- 
awyd  y mater  heb  benderfynu  ar  reol  sefydlog  i reoleiddio 
yr  achos. 

5.  Yn  PottsYille,  Ionawr,  1865,  gwnaed  sylw  ar  gasglu  at 
dalu  dyled  addoldai,  “Ein  bod  yn  mawr  anghymeradwyo 
yr  arferiad  o fyned  oiddicartref  i gymydogaethau  eraill  er 
ein  cynorthwyo'  i dalu  dyled  ein  haddoidai,  a’n  bod  yn  ben- 
derfynol  na  roddir  genym  ganiatad  i neb  fyned  oddiamgylch 
i’r  cyfryw  ddyben,  ond  yn  ngwyneb  amgylchiadau  neilldu- 
ol,  a hyny  heb  fod  ond  unwaith  yn  y flwyddyn,  ac  yn  gys- 
ylltieidig  a bod  adeiladu  ac  adgyweirioi  capelau  wecLi  bod 
dan  arolygiaeth  a chaniatad  Cyfarfodydd  Dosbarth,  ei  bod 
yn  llawn  bryd  i gaiúo  y penderfyniad  hwn  allan,  neu  un 
arall  cyffelyb  iddo,  mewn  trefn  i gadw  i fyny  urddas  y 
weinidogaeth.’’ 

6.  Yn  Danielsville,  Mawrth,  1869,  daeth  cais  o Slatington 
am  helaethu  eu  capel,  a’u  bod  yn  barod  i ymgymeryd  a’r 
draul.  Rhoddwyd  anogaeth  i arfer  doethineb,  ac  i ddef- 
nyddiO’  pob  manitad'S  a allent. 

7.  Yr  un  pryd,  yr  oedd  D;anielsville  jm  galw  am  gapel 
newydd,  a rhoddwyd  anogaeth  i ymlwybro  yn  mlaen  yn 
ofalus,  gan  fod  amgylchiadau  y gymydogaeth  yn  galw  am 
hyny,  ac  am  iddynt  beidio'  colli  amser  na.c  un  fantais  a all- 
ai  ymddangos  iddynt. 

8.  Yn  West  Bangor,  bu  sylw  ar  hyn  drachefn,  a bod  Slat- 
ington  heb  wneyd  dim,  ond  yn  golygu  ei  helaethu  cyn  y 
gauaf,  a Danielisville  yr  un  modd  heb  wneyd  dim,  ond  eu 
bod  yn  methu  cael  tir  i adeiladu  arno.  Y pryd  hwn  yr  oedd 
yr  eglwys  yn  cynyddu  meTO  rhif  a gras. 

9.  Yn  Pottisville,  Medi,  1873,  ano-gwyd  yr  eglwysi  i anfon 
deeds  a charters  yr  eglwysi  i’r  Parch.  R.  Y.  Grifflths  cyn  y 
Gymanfa  a gyneiir  Shenandoah. 

10.  Yr  un  pryd,  anogwyd  eglwys  Slatington  i gynyddu 
yr  addewidion  i $2,000,  neu  fod  ganddynt  ryw  olwg  am  gy- 
maint  a hyny  cyn  dechreu  adeiladu  capel  newydd,  ac  aw- 


424 


HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 


durdodwyd  yr  eglwys  i wneyd  y defnydd  goreu  o’r  hen 
gapel. 

11.  Yn  Minersville,  yr  un  üwyddyn,  gwnaed  sylw  o char- 
ters  y capeli,  ac  awdurdodwyd  y Parch.  R.  V.  Griflâths  i 
gymeryd  meddiant  o eiddo  y Cyfundeb,  yn  nhy  Mr.  W.  P. 
Jones,  Shenandoah. 

12.  Yn  1874,  gwerthwyd  capel  Shamokin  gan  bwyllgor  a 
awdurdodwyd  gan  y Cyfarfod  Dosbarth.  Gwnaed  cais  gan 
eglwys  Shenandoah  am  gael  benthyg  yr  arian  i adeiladu  eu 
capel  newydd.  Penderfynwyd  unwaith  iddynt  eu  cael  ar 
log,  ac  iddynt  hwythau  roddi  mortgage  ami  danynt,  ond  bu 
adystyriaeth  ar  y penderfyniad  hwn  yn  ol  llaw,  a phenod- 
wyd  pwyllgor  i chwilio  i mewn  i ddyled  capeli  y Dosbarth. 
Gwnaeth  y pwyllgor  hwnw  ei  adroddiad  yn  Pottsville,  Gor- 
phenaf,  1875,  fel  y canlyn:  Fcd  dyled  Shenandoah  yn  $1,000; 
Minersville,  $360;  Pottsville,  $600;  a phenderfynwyd  def- 
nyddio  yr  arian  a’u  rhanu  fel  y canlyn:  Danielsville,  $100; 
St.  Clair,  $150;  Shenandoah,  $400;  Pottsville,  $400;  Miners- 
ville,  $200. 

13.  Yn  St.  Clair,  Chwefror,  1876,  cymeradwywyd  gwaith 
y brodyr  yn  adgyweirio-  capel  Slatington. 

14.  Yn  Slatington,  Mawrth,  1888,  derbyniwyd  pleidleis- 
iau  yr . eglwysi  ar  gynygiad  y Gymanía  i gael  breinlen 
(charter)  i’r  Cyíundeb  yn  yr  ochr  ddwyreinìol  i’r  Dalaeth. 

15.  Yn  Bangor,  Awst,  1892,-  penderfynwyd  fod  y Parch. 
R.  E.  Williams  i ymweled  a Pottsville  a St.  .Clair  i wneyd 
ymchwiliad  i feddianau  y C’yfundeb.  Gwnaeth  Mr.  Wil- 
liams  ei  adroddiad  yn  Philadelphia,  Mawrth,  1893,  a phen- 
derfynodd  y Cyfarfod,  wedi  rhoddi  ystyriaeth  ddyladwy 
ìddo,  ei  gyflwyno  i syiw  y Gymanfa. 

16.  Yr  un  pryd,  anfonwyd  y Parch.  John  Hammond  i 
Minersville,  i gael  cyfarfocl  a’r  brodyr.  ac  i gael  deed  y 

capel,  fel  na  byddo  rhent  y capel  yn  cael  ei  thalu  yn  mhell- 
ach  i'r  brawd  John  H.  Davies. 

17.  Yn  Nghyfarfod  Awst,  1896,  hysbyswyd  fod  p’wwìlgor  y 
freinlen  gyffredincl  wedi  ffurfio  rheolau  yn  unol  a chyf- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


425 


reithiau  y Dalaeth,  ac  wedi  eu  eymeradwyo  gan  y Gyman- 
fa,  swyddoigion  wedi  eu  dewis  a’u  hawdurdodi  i’w  chyflwyno 
i lys  y Dalaeth  i’w  chymeradwyo-  a’i  chofrestru. 

X.— Yr  Achós  Cenadol. 

Dodwn  ger  bron  ychydig  o weithrediadau  y Cyfarfod 
gyda  g.oiwg  ar  yr  achos  cenadol. 

1.  Yn  Danville,  1855,  bu  sylw  ar  anogaeth  y Gymanfa  i 
ymuno  ar  Gymdeithas  wrthgaethiwol,  a bod  llais  yr  eg- 
lwysi  i ddyfod  i mewn  i’r  C'yfarfod  dylynol. 

2.  Yn  Minersville,  Chwefror,  1858,  bu  sylw  ar  y Gym- 
deithas  Genadol  Americanaid'd,  a phenderfynwyd  fod  pob 
eglwys  i nodi  Ysgrifenydd  a Thryso'rydd,  a chasglu  un- 
wa.ith  yn  y mis,  a’r  oasgliad  i ddyfo-d  i’r  Cyfarfod  Chwar- 
terol.  Hefyd,  penderfynwyd  anfon  oais  i’r  Gymanfa  i gael 
undeb  a’r  Gymdeithas  hon;  ac  os  na  bydd  y Gymanfa  yn 
cydweled,  ein  bod  ni  am  ymuno'  â hi  fel  Dosbarth. 

3.  Yn  Siatington,  Gorphenaf,  1858,  penderfynwyd  fod  ar- 
ian  y Genadaeth  i ddyfod  i’r  Cyfarfod  nesaf  yn  Pottsville, 
a nedwyd  Mr.  John  Lucas  yn  Drysoirydd  y Genadaeth. 

Yn  Eianief sville,  Ionawr,  1895,  penodwyd  Bwrdd  Cen- 
ad'Ol  yn  cynwys  pumip  0'  bersonau,  y Parch.  Bf  ,T.  Hughes 
yn  Llywydd,  a’r  Parch.  E.  F.  Jones  yn  Ysgrifenydd,  Mr. 
John  Lucas  yn  Drysorydd,  Mri.  W.  Parry,  Slatington;  Jonah 
Richards,  Minersville;  D.  J.  Williams,  D'anville;  D.  D.  Wil- 
liams,  Pottsville,  a Thos.  J.  EYans,  St.  Clair — a’r  Bwrdd  i 
gyfarfod  bob  tri  mis  ar  amser  y Cyfarfod  Dosbarth. 

5.  Yn  Pottsville,  Ionawr,  1860,  mae  y Cyfarfod  yn  pen- 
derfynu  ymuno  a’r  Gymdeithas  uchod,  ac  yn  penodi  yr  Ys- 
grifenyd'd,  y Parch.  E.  F.  Jones,  i ddwyn  hyn  oddiamgylch. 

6.  Yn  Danville,  1862,  penderfynwyd  i’w  gynyg  i sylwr  y 
Gymanfa,  gymeryd  swm  y casgliad  sydd  yn  llaw  y Trysor- 
ydd,  a rhoddi  dwy  ran  o dair  o hono  i’r  Gymdeithas  Gen- 
ado'l  Americanaidd.  a’r  gweddill  i’r  Presbyterian  Old  School 
of  Publication.  Yn  y Cyfarfod  dylynol  yn  Pcttsville.  gal- 
wryd  sylw  at  y penderfyniad  uchod,  a rhoddwyd  anogaeth 


426 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


i’r  holl  eglwysi  daiu  sylw  i’r  cyfarfod  gweddi  nos  Lun  cyn- 
taf  o’r  mis,  ac  ymidrechu  eu  gwneyd  mor  ddyddorol  ag  y 
gellir. 

Ymddengys  nad  oedd  yr  urudeh  a’r  Gymdeithas  Ameri- 
canaidd  yn  g.weithio  yn  hapus,  neu  nad  oedd  mor  fanteis- 
iol  ag,  yr  oedd  y brodyr  yn  dysgwyl. 

7.  Yn  Slate  Hill,  1863,  gwnaed  sylw  o Reolau  Cymdeithas 
Genadol  Efrog  Newydd,  a nodwyd  ar  yr  Ysgrifenydd  a Mr. 
E.  D.  Humphreys  i fahwysiadu  cymaint  o honynt  ag  a 
farnent  yn  gymwys  i’w  hamgylchiadau  fel  Dosbarth  a Chy- 
manfa,  ac  ychwanegu  yr  hyn  a farnent  yn  angenrheidiol. 

8.  Pottsyille,  Mai,  1867,  rhoddwyd  anogaeth  o’r  Cyf- 
arfod  hwn  i feithrin  mwy  o ysbryd  cenadol  yn  yr  egiwysi, 
ac  i’r  gwieinidogion  a’r  pregethwyr  draddodi  pregeth  ar  y 
pwnc  o hyny  i’r  C'yfarfod  nesaf. 

9.  Yn  Danielsville,  1869,  gwnaed  sylw  ar  yr  achos  cen- 
adol,  ac  awgrymiad  oddiwrth  eglwys  West  Bangor,  yn 
nghyd  a $23,  eu  bod  i gael  eu  gosod  yn  y banc  hyd  nes  y 
ceir  cydweithrediad  yn  nghylch  y Dosbarth,  neu  ganiarad 
yr  eglwys  i’w1  defnyddio,  yn  nghyd  a chyflwyno  y cais  i’r 
Gymanfa. 

10.  Yn  Slatington,  Hydref,  1889,  mewn  cysylltiad  a chais 
y Gymanfa,  penderfynwyd  fod  poh  eglwys  fyddo'  yn  gwneyd 
cais  a.m  gymorth  cenadol  i anfon  adroddiad  cyflawn  o’i  sef- 
yllfa,  a bod  y oais  am  gymorth  yn  cael  ei  anfon  i’r  Cyfar- 
fod  Dosharth  cyntaf  yn  y flwyddyn. 

11.  Yn  Wind  Gap,  1894,  yn  ol  awgrym  y Gyman- 
fa  yn  Philadelphia,  penderfynwyd  fod  Shenandoah, 
Danielsville  a Wind  Ga.p  yn  symud  yn  mlaen  i gael  cen- 
adwr,  a’r  pwyllgor  i barhau  nes  cael  cynllun  effeithiol, 
mewn  cyd-ddeailtwriaeth  a’r  eglwysi,  i ddwyn  hyn  oddi- 
amgylch  yn  effeithiol. 

XI. — Ymweliadau  a’r  Eglwysi. 

Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1868,  penodwyd  y Parch.  E.  F. 
Jones  i ymweled  a'r  eglwysi,  i edrych  eu  hansawdd  ys- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


427 


brydol.  Yn  y Cyfaríod  a gynaliwyd  yn  Damelsville,  Hyd- 
ref,  1868,  mae  yn  gwneyd  adroddiad  ei  fod  wedi  casl  eu 
hansawdd  yn  well  na’i  ofn.au,  eto  ymddengys  fod  amryw 
ar  ol  mewn  rhinweddau  ag  y byddai  da  iddynt  fod  yn  fwy 
ymdrechgar  ynddynt — dirwest,  cyfranu  at  y weinidogasth, 
ffyddlondeb  i foddion  gras,  yn  nghyd  a magu  y plant  yn  yr 
eglwysi.  Dymiunwyd  ar  y cynryohiolwyr  i gario  y g.enad- 
wri  hon  adref  fel  yn  anhebgorol  angenrheidiol,  a phender- 
fynwyd  i wneyd  ymweiliad  cyffeíyb  yn  flynyddol.  Yn  1861 
anfonwyd  y Parch.  Mr.  âones  i wneyd  yr  ymweliad  a’r  eg- 
lwysi  drachefn. 

Yn  St.  Clair,  1862,  penodwyd  y Parch.  E.  J.  Hughes  i 
íyned  ar  ymiweliad  a’r  eglwysi  i ymholi  gyda  golwg  ar  y 
materion  canlynol:  (a)  Nifer  y cyflawn  aelodau.  (b)  Pa 

un  ai  cynydd  ai  lleihad  yn  nifer  yr  eglwysi  er’s  blwyddyn? 
(c)  A oes  rhai  wedi  eu  diarddel  o’r  eglwys?  os  oes,  am 
beth?  (d)  Swm  y casgüad  at  yr  a.chos  yn  ei  wahanol  ran- 
au — y weinidogaeth,  dyled  yr  addoldy.  (e)  A oes  ffyddlon- 
deb  yn  mysg  yr  aeiodau  mewn  rhoddi  eu  presenoldeb,  a 
gweithgarwch  gyda  gwahanol  ranau  y gwaith?  (f)  A ydyw 
ymddygiadau  yr  ieuenctyd  yn  addhs  ar  ddydd  yr  Arglwydd? 
A oes  rhai  yn  peidio  ei  dreulio.  yn  ddiwrnod  i ymddyddan- 
ion  bydol?  (g)  Pa  beth  yw  ansawdd  fewnol  yr  eglwys?  A 
oes  cariad  brawdol,  a,  bywiogrwydd  gyda’r  achos?  (h)  A 
ydyw  y ddysgyblaeth  yn  cael  ei  gweinyddu?  Yn  Danville, 
Hydreí,  1862,  mae  Mr.  Hug.hes  yn  gwneyd  adroddiad  fod 
yr  achos  yn  gy.surus,  ac  ar  gynydd,  lle  y cynelid  gweinid- 
ogaeth. 

Yn  1873  penodwyd  y Parcih.  R.  V.  Grifflths  i wneyd  ym- 
weliad  a’r  eglwysi,  a blaenor  i bob  lle — Mr.  O.  Thomas  i 
St.  Cla.ir,  Mr.  John  Roberts  i Pottsville,  Mr.  D.  Williams 
i Shenandoah,  Mr.  John  Lucas  i Minersville,  Mr.  William 
Parry  i Danielsville,  a Mr.  John  J.  Griffìths  i Slatington, 
Gwnaeth  yr  ymwelwyr  hyn  adroddiad  yn  Minersville,  Rhag- 
fyr,  1873,  a chafwyd  boddlonrwydd  yn  eu  gwaith. 


428 


IIANES  CYMANFA  DWYREINBAETH  Pa. 


XII.  — Achosion  o Ddysgyblaeth. 

Mae  hon  yn  benod  ddu  yn  hanes  ein  Cyfarfodydd  Dcs- 
harth,  cystal  a’n  heglwysi.  Ond  ni  bydd  yr  hanes  yn  gyf- 
lawn  hebddi. 

1.  Yn  Pottsville,  Chwefror,  1856,  cadarnhaodd  y Cyfar- 
fod  hwn  weithrediadau  yr  eglwys  yn  Minersville  gyda  gol- 
wg  ar  y brawd  John  Adams,  yn  ei  atal  o bregethu;  a phen- 
derfynwyd  iddo  aros  fel  y mae  hyd  y Cyfarfod  nesaf.  Cyn- 
aliwyd  hwnw  yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1856,  .a  chadarnha- 
wyd  gweithrediadau  y cynrychiolwyr  yn  adferu  Mr.  Adams 
i bregethu. 

2.  Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1856,  penderfynwyd  fcd  an- 
ogaeth  o’r  Cyfarfod  yn  cael  ei  anfon  at  y brawd  W.  H.  Da- 
vies,  Pottsville,  i ymdrechú  clirio  ei  gymeriad  mewn  cys- 
ylltiad  ag  acho-s  cyfreithiol,  a nodwyd  dau  bregethwr — y 
Parchn.  John  R.  Williams,  Scranton,  ac  E.  F.  Jones,  Slat- 
ington,  a dau  flaenor,  Mri.  J.  R.  Davies,  Minersville,  a Thos. 
J.  Evans,  St.  Clair,  i fyned  yno  i edrych  i mewn  i’w  achos, 
ai  gweddus  iddo  fyned  yn  mlaen  gyd'a’i  swydd  fel  diacon. 
Sylwyd  ar  ei  acho's  yn  Pottsville,  Hydref,  1857,  ac  mai  barn 
mwyafrif  y Cyfarfod  oedd,  fod  yn  well  iddo  barhau  yn  ei 
swydd.  a bod  y pwyllgor  oedd  yn  myned  yno  i gynorthwyo 
yr  eglwys  i ddewis  blaenoriaid  i ddwyn  y mater  yn  y modd 
doethaf  ger  bron  yr  eglwys,  a mwyaf  o les  i’r  achos.  G 
Gyfai’fod  Minersville,  1858,  penderfynwyd  fod  pwyllgor  yn 
cael  ei  anfon  yno  i edrych  i mewn  i’r  achos,  ond  barnwyd 
mai  gwell  fuasai  anfon  ymwelwyr,  os  buasai  yr  eglwys  yn 
caniatau. 

3.  Yn  Danville,  Hydref,  1856,  bu  sylw  ar  fethiant  y Parch. 
Robert  Williams  a Mr.  J.  R.  Davies,  ac  anfonwyd  y Parch. 
E.  F.  Jones  a Mr.  Morgan  Thomas,  Danville,  yno  i edrych 
pa  fodd  mae  rhyngddynt  a’r  wlad,  ac  a’u  gilydd,  sefyllfa 
arianol  y capel,  a pha  faint  o ddyled  sydd  arno,  ac  a ydyw 
perchenogion  yr  arian  yn  esmwyth.  Yn  Minersville,  1857, 
penderfynwyd,  ar  ol  gwrando  tystiolaethau  y ddau  frawd 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


429 


fu  yno,  ddiswyddo  Mr.  Davies,  a gadael  Mr.  Williams  at 
farn  y Gymanfa,  a gadael  y ddau  ar  yr  un  tir  o ran  aelod- 
aeth.  Ond  mewn  Cyfarfod  dylynol,  yn  Pottsville,  gadawyd 
achos  Mr.  Davies  at  farn  ei  eglwys  gartrefol. 

4.  Yn  Pottsville,  Hydref,  1857,  cymeradwywyd  gwaith  eg- 
Iwys  Pottsville  yn  diarddel  y blaenor  Mr.  David  Griffiths. 

5.  Yn  y C'yfarfod  uchod,  penderfynwyd  fod  y Cyfarfod 
Dosbarth  yn  cymeryd  achos  Jo-hn  Adams  i’w  law  ei  hun, 
ac  i fo'd  yn  gyfrifol  ami  yr  hyn  a wnai  iddo,  ac  nad  oes  rhag- 
or  o drafod  i fod  arno  yn  eglwys  St.  C'lair.  Penodwyd  hef- 
yd  fod  y Parchn.  Dr.  Rowlahds,  B.  F.  Jo-nes  a Mr.  Howell 
Davies  i edrych  i mewn  i’w  gyfrifon,  a ydyw  wedi  ymddwyn 
yn  deg  a.c  yn  onest  tuag  at  bawb;  ac  os  ceir  eu  bod  felly, 
ei  fod  at  ei  ryddid1  i bregethu  fel  o’r  blaen. 

6.  Yn  Pottsville,  Hydref,  1858,  penderfynwyd  fod  yr  hyn  a 
wnaeth  eglwys  Danville  tuag  at  y Parch.  B.  F.  Jones  yn 
cael  ei  gymeradwyo',  a’i  achos  yn  cael  ei  gyflwyno-  i’r  Gy- 
manflai 

7.  Yn  Danielsville,  Hydref,  1860,  derbyniwyd  llythyr  o 
eglwys  St.  Clair  yn  nghylch  mater  o anghydfod  rhwng  Evan 
Jones  a Watkin  Powell  o Bellevue,  a phenderfynwyd  i’r 
Ysgrifenydd  chwilio  i’r  mater,  a dwyn  cymaint  o oleuni 
ellid  ei  gael  arnO'  i’r  Cyfarfod  nesaf,  er  cadw  cyflawnder  ar 
ei  draed. 

8.  Yn  Dianville,  1860,  dygwyd  achos  y pregethwr  Thos. 
G.  Williams,  Slatington,  i sylw,  a.  phenodwyd  yr  Ysgrifen- 
ydd  a Mr.  D>avid  l'/illiams,  Danville,  i fyned  yno  gydag 
awdurdod  i’w  ddiarddel.  Yn  Nghyfarfod  Mawrth,  yn  Potts- 
ville,  hysbyswyd  fod  Mr.  Williams  yn  anufuddhau  i’r  Cyf- 
arfod  Dosbarth,  ac  yn  apelio  at  y Gymanfa,  a phenderfyn- 
wyd  cyflwyno  ei  fater  i’r  Gymanfa  nesaf. 

9.  Yn  y Cyfarfod  yn.  Danville,  bu  sylw  ar  achos  y diacon 
W.  Parry  o Slatington,  a barn  unfrydol  y Cyfarfod  oedd,  y 
buasai  yn  well  iddo  ymneillduo  yn  raddol,  a pheidio1  a 
gweithredu  fel  swyddog. 

10.  Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1860,  gwnaed  sylw  ar  gwyn  o 


430 


HANES  CYMAiNi'A  DWYREINBARTH-  PA. 


eglwys  Minersville  yn  erbyn  y Pareh.  J.  R.  Willi-ams  Scran- 
ton,  yn  ei  berthynas  ag  arian  Mrs.  Howells,  a nodwyd  y 
brodyr  Wm.  Harrison  a John  Lueas  i ysgrifenu  ato,  a Mri. 
Lucas,  J.  R.  Davies  a W.  H.  Davies  yn  bwyllgor  sefydlcg 
yn  y mater.  Yn  Danielsville,  Hydref,  1861,  penderfynwyd 
fod  cwyn  Mrs.  Howells  yn  cael  ei  chyfiwyno  i Gymanfa 
Scranton,  os  na  ddeuai  Mr.  Williams  i delerau  boddhaol. 

11.  Yn  Minersville,  Eibril-I,  1879,  penodwyd  i’r  pwyllgor 
a neillduwyd  mewn  Cyfarfod  blaenorol  i edrych  i achos  y 
brawd  John  G.  Thomas,  S'henandoah,  i barhau  hyd  y Cyf- 
arfod  nesaf,  ac  anogwyd  y brawd  i aros  heb  weithredu  fel 
swyddog  hyd  nes  penderfynir  ei  achos.  Mri.  John  Lucas, 
J.  R.  Davies  a David  Williams  oedd  y pwyllgor  hwn.  Pen- 
derfynwyd  i’r  pwyllgor  barhau  hyd  y Cyfarfod  a gynaliwyd 
yn  Pottsville,  Hydref,  1879,  pan  mae  y Cyfarfod  yn  pender- 
fynu  i Mr.  Thomas  aros  fel  y mae  hyd  nes  y eymodo  a’i  of- 
ynwyr. 

12.  Yn  St.  Clair,  Gorphenaf,  1879,  penodwyd  y Parch.  E. 
J.  Hughes  -i  fyned  i Shenandoah  yn  achos  y brawd  E.  V. 
Williams. 

13.  Yn  Pottsville,  Hydref,  1879,  penodwyd  y Parch.  E.  J. 
Hughes  a Mr.  William  Williams,  Slatington,  i fyned  i Dan- 
ielsYÌlle  yn  achos  Mr.  EVan  Jones.  Yn  y Cyfarfod  dylyn- 
ol,  yn  Shenandoah,  Ionawr,  1880,  nodwyd  y Parch.  Thos.  B. 
Thomas,  yn  gysylltiedig  a swyddogion  eglwys  Slatington, 
Mri.  John  J.  Hughes,  William  S:.  Williams,  J.  W.  Morris  a 
Hugh  L.  Davies,  i drafoid  achos  eglwys  Danielsville. 

14.  Yn  Minersville,  Awst,  1881,  penderfynwyd,  yn  ol 
Uythyr  a dderbyniwyd  o Slatington,  fod  y Cyfarfod  Dos- 
barth  yn  anog  Mr.  Williams  i edifarhau,  a galw  yn  ol  y 
cyhuddiadau  yn  y llythyr  yn  erbyn  Mr.  Hugh  L.  Davies;  ac 
yn  niffyg  hyny,  fod  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  ymwrthod  ag 
ef  fel  blaencr,  ac  yn  ei  gyflwyno'  i law  yr  eglwys. 

15.  Yn  Minersville,  Hydref,  1885,  cais  o Shenandoah  anr 
ddau  neu  dri  i’w  cynorthwyo'  mewn  achos  neillduol;  ac  yn 
gymaint  ag  fod  prinder  o weinidogion  yn  y Dosbarth.  pen- 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


431 


derfynwyd  anfon  at  y Gymanfa  am  ganiatad  i gael  y 
Parchn.  W.  H.  Williams  a Wm.  EJ.  Morgans,  gyda  Mr.  John 
R.  Davies,  i drafod  y mater.  Gwnaed  adroddiad  o’u  gwaith 
yn  Nghyfarfod  lonawr,  1886,  eu  bod  wedi  diswyddo  Mr. 
Henry  L.  Jones  o fod  yn  flaenor,  a chadarnhawyd  eu 
gwaith  gan  y Cyíarfod  Dosbarth. 

Ol-Ysgrif. — Yn  DanielsYille,  Ebrill,  1863,  dygwyd  achos 
eglwys  Minersville  i sylw  y Cyfarfod,  ac  anghymeradwywyd 
yn  fawr  eu  hymgais  i dori  y cysylltiad  â ni  fel  Corff,  a 
ffurfio  eu  hunain  yn  eglwys  Annibynol,  ac  yn  gymaint  ag 
fod  rhai  o’r  swyddogion  yn  gyntaf  yn  y camwedd,  pender- 
fynwyd  dwyn  yr  aehos  i sylw  y Gymanfa. 

XIII. — Chwaretjyddiaethau. 

Yn  Danielsville,  1874,  galwyd  sylw  at  benderfyniad  y Gy- 
manfa  o barth  i’r  cireuses,  a phenodwyd  y Parch.  E.  F. 
Jones  i gyfansoddi  papyr  ar  hyn,  i’w  ddarllen  yn  y Cyfar- 
f'od  nesaf.  Cynaliwyd  hwnw  yn  West  Bangor,  a darllenodd 
Mr.  Jones  bapyr.da  a buddiol  ar  y mater,  a phasiodd  y Cyf- 
arfod1  benderfyniad  yn  anog  Mr.  Jones  i’w  gyhoeddi  yn  y 
“Cyfaill,”  fel  y gallo  yr  holl  eglwysi  gael  manitais  i’w  ddar- 
llen.  O Gyfarfod  Shenandoah,  1886,  penderfynwyd  anfon  y 
cenadwriaethau  canlynol  i’r  eglwysi,  a dymuno  arnynt 
wneyd  sylw  priodol  o honynt: 

(a)  Dyledswydd  yr  eglwysi  i godi  eu  llef  yn  erbyn  yr  ar- 
feriad  niweidiol  o brynu  a darllen  newyddiaduron  ar  y Sab- 
both. 

(b)  Dyledswydd  yr  eglwysi  i fod  yn  ofalus  a gwyliad- 
wrus  rhag  goddef  na  derbyn  rhai  yn  aelodau  sydd  a’u  cys- 
ylltiadau  priodasol  yn  anghyfreithlawn  ac  anysgrythyrol, 
megys  gwr  yn  briod  â dwy  wraig,  neu  wraig  a dau  wr. 

(c)  Ein  bod  fel  Cyfundeb  yn  gwahardd  personau  ysgafn 
ac  amieus  eu  cymeriadau  i bregethu  yn  ein  pwlpudau.  Fod 
llacrwydd  a phenrhyddid  yn  y cyfeiriad  yma  yn  milwrio  yn 
uniongyrchol  yn  erbyn  llwyddiant  yr  achos. 


432 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


XIV,— Dirwest. 

Nicl  yw  y cofnodion  yn  dangos  fo*d  cymaint  o sylw  wedi 
ei  ì’oddi  i’r  achos  dirwestol  yn  y Bosbarth  hwn  ag  a wnaed 
yn  y Dosbarth  Gogleddo'l,  a dichon  nad  oedd  cymaint  o 
angen  uniongyrchol.  Y sylw  eyntaf  a wnaed  oedd  yn 
Minersville,  Medi,  1859,  “Fod  anogaeth  yn  cael  ei  hanfon  i 
holl  eglwysi  y Diosbarth  i fod  yn  íwy  ymdrechgar  gyda 
dirwest.” 

Yn  Hydref,  1871,  mae  Cyfarfod  Minersville  yn  gwneyd 
sylw  o gwestiwn  y Gymanfa,  “Ai  doeth  neu  annoeth  a fydd- 
ai  gwneyd  dirwest  yn  amod  eglwysig?”  Mae  Cyfarfod  Dan- 
ielsville,  Awst,  1872,  yn  galw  sylw  at  y mater,  ac  yn  ei  an- 
fon  i’r  eglwysi  i gymeryd  pleidlais  arno.  Yn  y Cyfarfod 
a gynaliwyd  ddiwedd  y fìwyddyn  hono,  mae  eglwysi  West 
Bangor  a Slatington  yn  ateb  yn  gadarnhaol,  ac  yn  derbyn 
dirwest  yn  amod  eglwysig;  oncl  ni  ddaeth  adroddiad  o r 
eglwysi  eraill. 

Yn  Shenandoah,  1889,  anogwyd  yr  eglwysi  i gefnogi  "Y 
gwelliant  Cyfansoddiadol,”  i atal  gwneyd  na  gwerthu  y 
pethau  meddwO'l,  fel  mesur  ag  oedd  yn  cael  ei  gyüwyno  i 
sylw  y dinasyddion  ar  y pryd. 

XV. — Yr  Ysuol  Sabeothol. 

Fel  y gwelsom',  gwnaed  ymdreoh  egniol  gyda’r  Ysgol  Sab- 
bothol  ar  gychwyniad  yr  achos  yn  y Dosbarth,  eithr  mar- 
weiddiodd  yr  ymdrech  hwnw  fel  pob  peth  arall,  i ganiyn 
amgylchiadau.  Eto  gwnaeth  y Cyfarfod  Dosbarth  amryw 
symudiadau  i greu  dyddordeb  yn  yr  Ysgol  Sabbothol. 

Yn  Pottsville,  Ionawr,  1863,  sylwyd  ar  yr  angenrheid- 
rwydd  o gael  rhyw  gynllun  er  peri  adfywiad  yn  yr  Ysgol 
Sabbothol;  a barnwyd  y buasai  yn  dra  buddiol  er  cyraedd 
hyny,  gyfodi  yr  holwyddori  i fwy  o fri,  a dwyn  yr  Ysgol 
i gysylltiad  agosach  a’r  Cyfarfod  Dosbarth,  a bcd  rhyw  bwnc 
ysgrythyrol  gan  yr  Ysgol  lle  y cynelid  y Cyfarfod  i gael  ei 
holwyddori  ynddo  yn  y cyfarfod  dau  o’r  gloch,  a bod  preg- 
eth  ar  yr  Ysgol  i gael  ei  thraddodi  gan  un  o’r  brodyr  yn  y 


Y DOSBARTH  DEHEUOL. 


433 


cyfarfod-  hwnw.  Yn  ng.lyn  a hyn  sylwyd  ar  bwysigrwydd 
swydd  athraw,  a bod  ei  heffeithiolrwydd  yn  dibynu  ar  gael- 
dynion  cymiwys  i’w  llanw. 

Yn  D'anielsville,  1863,  dygwyd  sylw  drachefn  at  yr  Ysgol, 
a barnwyd  y byddai  yn  dra  buddiol  i bob  Ysgol  o fewn  y 
Dosbarth  gynal  cyfarfod  cyhoeddus  i holwyddori  unwaith 
bob  tri  mis  o-  leiaf,  a’r  pwnc  o’u  dewisiad  hwy.  Yn  nglyn 
â hyn  rhoddwyd  anogaeth  i ddysgu  yr  “Hyfforddwr”  a’r 
“Rhodd  T'ad”  i fod  yn  llafur  cyffredinol,  a’r  lle  byddo  y 
Cyfarfod  Dosbarth  i gael  ei  gynal  i ddewìs  rbyw  fater  ys- 
grythyrol,  a rhyw  frawd  i holi  yr  Ysgol  yr  adeg  a farnont 
hwy  oreu,  a rhyw  frawd  arall  i roi  araetn  neu  bregeth  ar 
twnc  cysylltiedig  a’r  Ysgoi. 

Yn  Minersville,  1865,  gwnaed  sylw  ar  yr  angenrheid- 
rwyddl  i ni  ddeffroi  gyda’r  Ysgol  Sabbothol,  ac  mewn  trefn 
i hyny,  P'enderfynjwyd . sefydlu  Ysgolion  Sabbothol  rhwng 
Minersville,  Pottsville  a St.  Clair.  Y brodyr  John  G.  Thom- 
as,  John  R.  D'avies  a David  Williams,  i gariO’  y peth  i weith- 
rediad.  Yn  yr  un  lle,  Mai,  1870,  gwnaed  sylw  ar  yr  Ysgol, 
a’r  moddion  mwyaf  effeithiol  er  ei  hadfywio,  a phenderfyn- 
wyd  i’r  Pai*ch.  E.  F.  Jone'S  gyflwyno'  y mater  i sylw  y Gy- 
manfa.  Bu  amryw  ymdrinia-ethau  cyffelyb  ar  y mater 
dyddoro'ì  hwn  o bryd  i bryd,  fel  mae  yn  angeorheidiol  cadw 
materion  o'r  nodwedd  yma  o-  flaen  y cyhoedd  yn  wastadol. 

XVI.  — Llythyrau  Cymeradwyaeth. 

Rhoddwyd  llythyrau  cymeradwyaeth  i’r  brodyr  a ymad- 
awsant  o’r  Dosbarth,  fel  y canlyn: 

Yn  D'anville,  Mai,  1855,  i’r  Parch.  John  J.  Evans  o Slat- 
ington,  er  ei  gyflwyno  i Gymanfa  Wisconsin. 

Yn  Minersville,  Awst,  1855,  i’r  Parch.  Joseph  Rees,  er  ei 
g-yflwyno  i Ddosbarth  C'arbondale. 

Yn  Minersville,  Ionawr,  1856,  i’r  Parch.  Thos.  James, 
Pottsville,  er  ei  gyflwyno  i Ddosbarth  Pittsburgh. 

Yn  Pottsville,  Ionawr,  1860,  i’r  Parch.  John  Adams,  er  ei 
gyflwyno  i gylch  Cymanfa  New  York. 

28 


434 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Yn  Slating.ton,  Ionawr,  1864,  rhoddwyd  llythyrau  cyf- 
Iwyniad  i’r  Parchn.  Ebenezer  T.  Jones,  Catasauqua,  ac  M. 
A.  E;llis,  Peter’s  Creek,  i Ddosbarth  Pittsburgh — y cyntaf  i 
Johnstown,  a’r  ail  i Ebensburgh. 

Yn/  Slatington,  Hydref,  1865,  i’r  Parch.  Edward  J.  Hughes, 
St.  Clair,  er  ei  gyflwyno  i’r  Dosbarth  Giogleddol. 

Yn  Slatington,  Ionawr,  1868,  i’r  Parch.  William  Harrison, 
'Columbia,  er  ei  gyfiwyno  i Ddosbarth  Pittsburgh. 

Yn  Danville,  Bbrill,  1868,  gwnaed  cais  trwy  y Cyfarfod 
hwn  am  lythyrau  Cymanfaol  i’r  Parehn.  E.  D.  Humphreys, 
William  Harrison  a W.  R.  Thomas.  Yn  yr  un  Cyfarfod 
gwnaed  cais  am  lythyrau  i Mr.  D.  James,  Baltimore,  ac 
Isaac  Blackwell,  Shamo-kin,  ond  gwrthodwyd  cais  Mr. 
James,  a nodwyd  ar  y Parch.  J.  L.  Jeffreys,  yn  y Cyfarfod 
dylynol,  i egluro  iddo  y rbeswnn  paham.  Caniatawyd  llyth- 
yr  i Mr.  Blackwell  yn  ei  gymeradwyo'  i Ddosbarth  Pitts- 
burgh. 

Yn  Shamokin,  Rhagfyr,  1869,  rhoddwyd  llythyrau  ymad- 
awol  i’r  Parch.  W.  J.  Lewis  a Mr.  Peleg  Ishmael  Jones. 

Yn  Slatington,  Rhagfyr,  1874,  rhoddwyd  Uythyr  ymadaw- 
iacl  i’r  Parch.  E:.  F.  Jones  i Ddosbarth  Pittsburgh. 

Yn  St.  C'lair,  Chwefror,  1876,  caniatawyd  llythyr  i’r 
Parch.  R.  Y.  Griffiths  i Columbus,  Ohio. 

Yn  Sbenandoah,  Tachwedd,  1876,  caniatawyd  Uythyr  i’r 
Parch.  E.  C.  EYans,  os  byddai  yn  galw  am  dano. 

Yn  Slatington,  Gorphenaf,  1880,  caniatawyd  cais  y brawd 
J.  R.  Jones  am>  lythyr  cymeradwyaeth  i’r  Dosbarth  Gog- 
leddol. 

Yn  Slatington,  Gorphenaf,  1882,  rhoddwyd  llythyrau  cy- 
meradwyol  i’r  brodyr  John  J.  Griffiths,  Danielsville,  1 Hen- 
aduriaeth  New  York,  a Richard  R.  Jones,  Shenandoah,  i 
Ohio. 

Yn  Danielsville,  Medi,  1888,  rhoddwyd  llythyr  cymerad- 
wyaeth  i’r  Parch.  John  W.  Morris,  Slatington,  i Gyfarfod 
Dosbartli  Dwyreinbarth  New  York. 


Y DOSBARTH  DEHEDOL. 


435 


Yn  Ba.ngor,  Medi,  1889,  rhoddwyd  llythyr  cynDeradwyaeth. 
i’r  Parch.  J.  E..  Harris,  West  Bangor,  i Gymru. 

Yn  Slatington,  Chwefror,  1891,  caniatawyd  llythyr  cyf- 
lwyniad  i’r  Parch.  Ellis  W.  Jones  i Gyfarfod  Dosbarth 
Jackson,  O.,  ond  ni  chyflwynodd  Mr.  Jones  y llythyr  hwn, 
eithr  dychwelodd  yn  ol  a chydnabyddwyd  ef  yn  aelod  o’r 
Dosbarth  fel  o’r  blaen,  hyd  Gyfarfod  Wind  Gap,  Ebrill, 
1892,  pan  y rhoddwyd  llythyr  i’w  gyflwyno  i Gyfarfod  Dos- 
barth  Dwyreinbarth  New  York. 

Yn  Slatington,  Chwefror,  1891,  caniatawyd  llythyr  i’r 
brawd  Robert  W.  Evans  i ddangos  ei  fod  yn  aelod  o’r  Cyf- 
arfod  Dosbarth  hwn,  a dysgwylid  iddo  anfon  llythyr  at  y 
Cyfarfod  bob  chwe’  mds.  Yr  un  amser,  cymeradwywyd 
giwaith  y Llywydd  a’r  Ysgrifenydd  yn  rhoi  llythyr  goll- 
yngdod  i’r  brawd  William  Jones  Edwards. 

Yn  Slatington,  Awst,  1893,  caniatawyd  llythyr  cyflwyn- 
iad'  i’r  Parch.  J.  Hammond  i Ddosbarth  Pittsburgh. 

Yn  Wind  Gap,  Rhagfyr,  1894,  caniatawyd  llythyr  i’r 
brawd  J.  J.  Williams  yn  ei  gyflwyno  i’r  Dosbarth  Gogleddol. 

Yni  Bangor,  Awst,  1894,  caniatawyd  llythyr  cyflwyniad 
i’r  Parch.  Richard  R.  Jones  i’r  Cÿfarfod  Dosbarth  Gog- 
leddol. 

Yn  Danielsville,  Medi,  1897,  caniatawyd  Uythyr  cymerad- 
wyaeth  i’r  Parch.  D.  J.  Roberts,  West  Bangor,  er  ei  gyf- 
Iwyno  i’r  Dosbarth  Gogleddol. 

XY1I. — Y Cyfarfod  Dosbarth  ac  Eglwws  New  York. 

Yr  ydoedd  yn  syniad-  gan  Dr.  Rowlands  fod  yr  un  faint 
o herthynas  rhwng  eglwys  dinas  New  York  a Thalaeth 
Pen>nsylvania,  ag  oedd  rhyngddi  a Thalaeth  New  York, 
oblegid  mai  yno,  gan  mwyaf,  yr  oedd  ymfudwyr  yn  glan- 
io.  Bu  sylw  ddwywaith  yn  y Gymanía  am  gymell  yr  eg- 
lwys  ho-no  i ddyfod  i undeb  a’r  Gymanfa  a’r  Dosbarth  De- 
heuol.  Eelly  yn  y Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Danville,  Hyd- 
ref,  1856,  wedi  ystyried  y cynygiad  a ddaeth  o’r  Gymanfa, 
“Penjderfynwyd  fod  y cals  am  i eglwys  New  York  ymuno  â 


436 


HANES  CTMANFA  DWTREINBAHTH  PA. 


ni  yn  Pennsylvania  yn  afreidiol  a difantais.”  Ond  mae 
Cyfarfod  Danville,  1859,  yn  “Penderfynu  anfon  cais  at  eg- 
lwys  New  York  i ymuno  a’r  Gymanfa  ac  a’r  Dosbarth  hwn, 
am  ein  bod  yn  deall  nad  yw  eglwys-  New  York  mewn  undeb 
ag  un  Gymanfa;  a hefyd  y byddai  yn  fanteisiol  i ni  gael 
cynorthwy  ei  swydidogion  yn  ein  Cyfarfodydd  Dosbarth- 
iadol.”  Ond  mae  yn  debyg  fod  hyny  yn  gamsyniol,  as  os 
nad  oeddi  wedi  gwneyd  hyny  yn  ffurflol,  yr  oedd  eglwys 
New  York  yn  cymeryd  ei  Ile  yn  naturiol  yn  Nghymanfa  y 
Dalaeth  hono.  Atebwyd  y cais  yn  nacaol. 


PENOD  IX. 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


Rhan  I. — Gweinidogion  a Phregethwyr. 

T T T'EDI  dechreu  casglu  yr  hanes  hwn  yr  oeddym  yn  cyf- 
\\  arfod  ag  enwau  brodyr  nad  oeddym  wedi  clywed  son 
am.  danynt  o’r  blaen,  a theimlemi  yn  awyddus  i wybod  yr 
hyn  a ellid  yn  eu  cylch.  Gan  dybied  y gallai  eraill  deimlo 
yn  gyffelyb,  penderfynwyd  crynhoi  prif  ffeíthiau  eu  bywyd 
i gyleh  bychan  fel  peno.d  ddiweddol  yr  Hanes  hwn.  Nid  yw 
y rhestr  yn  gyflawn  o lawer,  mewn  rhan,  o herwydd  prin- 
der  defnyddiau,  ac  mewn  rhan,  am  nad  oedd  cyhoeddus- 
rwydd  y brodyr  yn  galw  am  hyny.  Hyderwn  y bydd  hyn 
yn  fantais  i alw  i gof  lawer  o frodyr  fu  o fewn  y cylch  hwn 
yn  llafurus  ac  ymdrechgar,  dan  anfanteision  lawer,  ond 
sydd  bellach  wedi  myned  i fro  dystawrwydd  er’s  llawer  o 
flynyddoedd.  Eito  mae  eu  coffadwriaeth  yn  fendigedig. 

1.  Y Parch.  Robert  Williams,  Minersville. 

Ganwyd  Mr.  Williams  yn  Pwllheli,  G.  C.,  1813.  Daeth  i’r 
America  yn  1835,  ac  wedi  bod  yn  Sir  Oneida  ddwy  flynedd 
symudodd  i Minersville,  Pa.,  i gymeryd  gofal  gwaith  glo. 
Pa  hyd  y bu  yn  dal  yr  oruchwyliaeth  hon  nis  gwyddom. 
Bu  ef  hefyd,  a Mr.  John  R.  Davies,  yn  gyd-bartneriaid 
mewn  masnach  gyffredinol  yn  Minersville.  Derbyniwyd 
ef  yn  breg.ethwr  i’r  Gymanfa,  yn  Pottsville,  Medi,  1841. 
Ordeiniwyd  ef  yn  Minersville,  Hydref,  1846.  Cymerwyd 
rhan  yn  y gwasanaeth  hwn  gan  y brodyr  canlynol:  Darllen, 
John  G.  Jones,  Allentown;  gweddio,  Thos.  R.  Jones,  Wilkes- 
‘barre;  holwyd  ef  am  ei  brofiad  g.an  Dr.  Rowlands,  ac  am 
ei  olygiadau  gan  y Parchn.  Thomas  Williams,  Remsen,  a. 


438  HANES  CYMANFA  DWYEEINBARTH  PA. 

Dr.  Ro'Wlands;  a’r  Cyngor  gan  y Parch.  John  Davies.  Hwn 
oedd  yr  ordeiniad  cyntaf  yn  Nghymanfa  y Dalaeth.  Bu  ei 
weinidogaeth  yn  dra  derbynioi  a bendithiol  yn  Pottsville, 
Minersville  a St.  Clair.  Bu  ef  a Dr.  Davies  yn  llafurus  ac 
ymidrechgar  dros  ben  gyda’r  achos,  ag  ystyried  eu  hanfan- 
teision.  Bu  farw  Medi,  1857.  Chwaer  iddo  ef  yw  gweddw 
Waiter  Phillips,  sydd  yn  byw  yn  Scranton  eto. 

2.  Y Parch.  John  Davies. 

Gelwid  ef  unwaith  Johru  Davies,  Drinhard’s  Beach,  ac 
wedi  hyny,  Cymru  Newydd.  Yr  oedd  yn  enedigol  o Sir 
Gaerfyrddin,  yn  agos  i Lanymddyfri.  Bu  yn  byw  ran  0’’i 
amser  yn  Nhrecastell,  Brycheiniog.  Daeth  i’r  America  yn 
1832,  a threuliiodd  y puml  mlynedd  canlynol  rhwng  Cymru 
Newydd  a C'arbondiale,  yn  bregethwr  diddolur  ac  adeilad- 
oì.  Bu  ddwy  waith  yn  amgylchoedd  Steuben  ac  Utica,  N. 
Y.  Yn  niwedd  1837  symudoidd  i Pottsville,  alonawr  6,  1838, 
yr  oedd  yn  y gyfeillach  yn  effro  a bywiog  yn  cyngori  ac  yn 
dysgu  ffordd  y gwirionedd,  a’i  eiriau  yn  disgyn  fel  enaint 
gwerthfawr.  Pregethodd  dair  gwaith  y Sabboth,  yn  wresog 
a gorfo.liedldus  ei  ysbryd,  ac  effaith  rhyfeddol  yn  dylyn  ei 
weinidogaeth.  Aeth  at  ei  waith  dranoeth  fel  ei  arfer,  ond 
bu  farw  mewn  poenau  mawr  y noson  hono,  Ionawr  8. 
Claddwyd  ef  yn  mynwent  Bethel,  capel  y Bedyddwjrr,  a 
gw:einyddwyd  gan  y Parchn.  EL  B.  Elvans  (A.),  a William 
Morgans,  gweinidog  y lle.  Yr  oedd  ei  farwolaeth  yn  goll- 
ed  fawr  i’r  achos  Miethodistaidd  yn  y lle. 

3.  Y Parch.  Owen  Jones. 

i 

Yr  oedd  y gwr  da  uchod  yn  enedigol  o Lanrwst,  G.  C. 
Daeth  i’r  wlad  hon  0'  Manchester,  yn  1833,  a sefydlodd  yn 
Philadelphia.  Ano-gwyd  ef  i ddechreu  pregethu  gan  Dr. 
Rowlands,  yni  1839,  a derbyniwyd  ef  fel  pregethwr  i’r  Corff 
yn  Nghymanfa  Remsen,  Tachwedd  5 a 6,  1840.  Symudodd  i 
Pittsburgh  yn  1841,  ac  odtìiyno-  i Oah  Hill,  lle  bu  farw. 
Nis  gwyddomi  y dyddiad. 


NODION  BYWGRAFFTDDOL. 


439 


4.  Y Parch.  William  James. 

Gaiiwyd  e£  yn  Penycae,  Sir  Fynwy,  yn  1808.  Dechreuodd 
bregethu  yn  Pottsville  yn  1832.  Sÿmudodd  i Pittsburgh, 
ac  ordeiniwyd  ef  i gyflawn  woith  y weinidO’gaeth  yn  y Gy- 
manfa  gyntaf  fu  yno1,  yn  1835.  Bu  farw  o’r  cholera  morbus 
yn  Wheeling,  West  Virginia,  yn  1836. 

” 5.  Y Parch.  Binoch  Samual. 

Ganwyd  ef  yn  Llanpumsant,  Gorphenaf  10,  1821.  Der- 
byniwydi  ef  yn  gyflawn  aelod.  pan  yn  15  oed.  Symudodd  i 
America  pan  yn  23  oed.  Dechreuodd'  bregethu  yn  Utica. 
Bu  yn  gwasanaethui  yn  Pottsville  am  y flwydidyn  1847,  a 
dychwelod.d  yn  ol  i Utica.  Cyfrifld  ef  yn  Dregethwr  ieuanc 
gobeithio-1.  Bwriedid  ei  ordeinio  yn  Nghymanfa  Rhagfyr, 
1851,  ond  bu  farw  Tachwedd  11,  tua  mis  cyn  y Gymanfa. 

6.  Y Parch.  Edwiard  Blunt. 

Yn  Miniersville  yr  oeddí  y brawd  hwn.  yn  cartrefu,  ond 
pa  bryd  y daeth  yno  nid  y-d.yw  yn  hysbys  i ni.  Mae  ei  enw 
ef  ar  deed  y capel  fel  ymddiri'edolwr  yn  gystal  ag  enw  y 
Pareh.  Robert  Williams;  omd  nid  oes  genymi  ddim  syd.d  yn 
taflu  goleu  ar  ei  gysylltiad  a’r  achos,  a’i  ddefnyddioldeb  yn 
gyffredinol.  Cawn  idd.o  d.alu  ymweliad  ag.  Ohio,  ac  yr  oedd 
yn  pregethu  yn  Nghyman.fa  Jackson,  Ebrill,  1838.  Yr  yd- 
oedd  hefyd  yn  pregethu  yn  Nghymianfa  Efrog  Newydd,  Medi 
17-19,  1839.  Rhwng  y dyddiad  hwn  ag  1841,  miae  yn  ym,- 
adael  at  yr  Annibynwyr,  a’r  esgus  mae  yn  ei  roddi  dros  ei 
ymndawiad  ydo>edd,  nad  oedd  yn  eael  rhyddid  i gymell 
pawb  i ddyfod  at  Grist  am  iachawdwriaeth.  Yr  oedd  hyn 
cyn  bod  un  Gymanfa  na  Chyfarfod  Dosbarth  wedi  eu  sef- 
ydiu  gan  y Methodistiaid  yn  Pennsylvania,  a.c  yr  ydym  yn 
methu  a gweled  nad  oedd  ganddo  ryddid  i bregethu  fel  y 
dewisai,  o ran  dim  gallu  ac  awdurdod  oedtì  yma  i’w  atal. 

Ol-Nodiad. — Yr  oedd  Mr.  Blunt  yn  pregethu  yn  amser 
agoriad  capel  Minersyille,  Awst,  1839. 


440 


HANES  CYMANPA  DWYREINBARTH  PA. 


7.  Y Parch.  David  Davies,  PottsvllLe. 

Mae  vn  dygwydd  fod  tri  brawd  o’r  enw  hwn  wedi  bod  yn 
pregethu  yn  Nghyfundeb  y Methodlstiaid  yn  agcs  yr  un 
blynydidoedd,  a thybir  gan  ivai  mai  yr  un  oeddynt.  Ond 
ymjdidengy>s  i ni  eu  boid  yn  dri  gwahanoil.  Daeth  y brawd 
mae  ei  enw  uchod  i Pottsville  o Sir  Gaerfyrddin,  yn  ol 
tystioiaeth  rhai  sydd  yn  ei  goflo;.  ond  yr  ydym  wedi  methu 
cael  hysbysrwydid  pa  bryd.  Derbyniwyd  ef  yn  bregethwr 
i’r  Cyfundeb  yn  Nghymanfa  Pottsville,  1841,  yr  un  amser 
a’r  Parch.  Robert  Williams,  Miniersville.  Cymeradwywyd 
ef,  a gwaith  Oymanfa  Pottsville  yn  ei  dderbyn,  gan  y Gy- 
manfa  Gorfforedig  a gynaliwyd  yn  Utica,  1842.  Yr  oedd 
yntau  yn  bresenol  yn  hono,  ond  nid  arosodd  yma  yn  hir 
wedi  hyny.  Dychwelodd  yn  ei  ol  i Gymru  y flwyddyn  gan- 
lynol.  Dyma  yr  hanes  olaf.  sydd  genym.  am  dano.  Hysbys- 
wyd  ni  gan  un  oedd  yn  oofio  am  dano,  ei  fod  yn  dueddol  i 
yfied,  ac  mae  yn  bosibl  ei  fcd  wedi  miyned  dan  gwmwl  o 
herwydd  hyny,  fiel  nad  oes  miwyach  son  am1  dano. 

8.  Y Parch.  David  Williams,  Pottsville. 

Yr  oedd  y gwr  hwn  yn  enedigol  o Lanrhaiadr  Mochnant, 
Sir  Drefaldwyni.  Daieth  i’r  wlad  hon  tua’r  flwyddyn  1844 
neu  ’45,  gan  sefydlu  yn  Pottsville.  Yr  oedd  yn  pregethu  yn 
Siaesneg  yn  agoriad  capel  Minersvillie,  Mehefin,  1846.  Cyf- 
Iwynwyd  ei  fater  i sylw  y Gymanía  gyda’r  amcan  o’i  or- 
deinio,  yr  un  amser  a’r  Parch.  Robert  Williarns;  ond 
O'blegid  ei  fod  yn  ansefydlo.g  ei  feddwl  i aros  yn  y Dalaeth, 
os  nad  yn  y wlad,  gohiriwyd.  Yn  fuan  wedi  hyny  dychwel- 
odd  Mr.  Williams  i Gymru,  ac  yr  oedd  yno  yn  1847  ar  ym- 
weliad,  ond  wedi  dychwelyd  sefydlodd  yn  Holland  Patent, 
N.  Y.  Ordeiniwyd  ef  yn  Nghymanfa  Utica,  Rhagfyr,  1851. 
Y Parch.  David  Williams,  Remsen,  cedd  yn  traddodi  ar 
Natur  Eglwys;  Dr.  Rowlands  yn  ei  holi;  a’r  Parch.  Thcs. 
Williams  yn  traddodi  y Cyngor.  Yr  oedd  Mr.  Williams  yn 
um  o efrydwyr  Dr.  Bdwards;  ac  mae  ei  enw  yn  rhestr  yr  ef- 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


441 


rydwyr,  yn  Diavid  Williams,  Mochdre.  Dychwelodd  yn  ei 
ol  i Gymru  o Holland  Patent  tua’r  flwyddyn  1853,  ac  aros- 
o-dd1  yno1  hyd  ddydd  ei  farwolaeth. 

9.  Y Farch.  Daniel  J.  Morgans,  Pottsville. 

Ganwyd  ef  yn  Aberhonddu,  D.  C.  Symudodd  i Cendl  pan 
yn  llanc  16  oed.  Ymunodd  a ehrefydd  yn  Llanelli.  Ymfud- 
odd  i Amerioa  yn  1850,  a sefydlodd  yn  Pottsville,  Pa.  Dech- 
reuodd  hregethu  yn  1854,  a derbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Gy- 
manfa  yn  1855.  Ordeiniwyd  ef  yn  Ng.hymanía  Pittston, 
Medi  29,  1861.  Ar  yr  achlysur  darllenoddi  a gweddiodd  y 
Barch.  John  Davies,  Blafeely;  holwyd  y gofyniadau  gan  y 
Parch.  E.  F.  Jomes;  Natur  Eiglwys,  y Parch.  Thos.  R.  Jones; 
a rhoddwyd  y Cÿngor  gan  Dr.  Rowlands.  Bu  farw  Rhag- 
fyr  17,  1861. 

10.  Y Parch.  Thomas  Jam;es,  Pottsville. 

Ni  wyddom  ddim'  am  ddyddiau  boreuol  Mr.  James,  ond 
iddo  gael  ei  dderbyn  ar  sail  llythyr  o Gyfarfod  Misol  Sir 
Forganwg,  yn  Nghymanfa  Pottsville,  Mehefln,  1854.  Ym- 
<ddieng,ys  ei  fod  yn  fuan  ar  ol  ei  ddyfodiad  i’r  wlad  wedi 
myned  i C’a.nton,  gerllaw  Baltimore,  lle  yr  oedd  eglwys 
Gymireig  y pryd  hwnw,  a rhoddwyd  caniatad  iddo  yn  y Gy- 
manfa  uchod  i gasglu  at  adeiladu  cape.l  yn  Canton.  Or- 
deiniwyd  ef  yn  Nghymanfa  y Dosbarth  Dwyreiniol,  Hydref, 
1855.  Yn  1857  ymiadawodd  o gylch  y Dosbarth  D’eheuol  a’r 
Gymanfa  hon  i gylch  Cÿmianfa  Ohio;  ond1  bu  Mr.  James 
farw  yn  fuan  wedi  hyn,  ac  mae  Cyfarfod  Dosbartb  Miners- 
ville,  Cbwefror,  1858,  yn  anfon  llytbyr  o gydymdeimlad  at 
ei  deulu,  ac  yn  nodi  y brawd.  John  Lucas  i ysgrifenu  cofiant 
iddo,  a’i  anfon  i’r  “Cyfaill;”  ond  nid  ydyw  yn  debyg  fod 
Mr.  Luoas  wedi  cyflawni  y gorchwyl  hwn.  Bu  sylw  ar  ei 
farwolaeth  yn  Nghymanfa  S'cranton,  1858,  fel  adeg  a.g  yr 
cedd  yr  Arglwydd  ym  ei  ragluniaeth  a thrwy  weinidogaeth 
angeu1  yn  symud  brodyr  o gyich  y Gymanfa. 


442 


HANES  CYMANFA  DWTREINBARTH  PA. 


11.  Y Parch.  Ebenezer  Evans,  Pottsville. 

Derbyniyyd  Mr.  Evans  yn  aelod  o’r  Cyfarfod  Dosbartb 
Debeuol  ar  sail  llytbyr  cymeradwyaetb  o-  Gyfarfod  Misol 
Sir  Fynwy,  yn  West  Bangor,  Mebefin,  1869.  Ni  bu  un  sym- 
udiad  pellacb  gyda  golwg  arno'  gan  y Cyfarfod,  oblegid  iddo' 
ymadael  yn  fuan,  a rboddwyd  iddo  lytbyr  cymeradwyaetb 
yn  Sbamokin,  Rbagfyr,  1869. 

12.  Parcb.  Bbenezer  Evans,  Pottsville. 

Yn  ngbofnodion  Cyfarfod  Pottsville,  Hydref,  1689,  rbodd- 
ir  derbyniad  i’r  Parcb.  E.  W.  Brown  a Mr.  Eibenezer  Evans 
o Obio,  íel  ymwelwyr  acblysurol.  Yn  Sbamolón1,  Mebefln, 
1873,  darllenwyd  llytbyr  cymeradwyaetb  o Gyfarfod  Dos- 
bartb  Jacbson,  O.,  yn  cyflwyno  Ebenezer  Bvans  fel  preg- 
etbwr  i Gyfarfod  Dosbartb  Pottsville.  Yr  ydym>  yn  tyb- 
ied  mai  yr  un  yw  y ddau.  Rboddwyd  iddo  dderbyniad 
croesawgaa*  i gylcb  y frawdoliaetb.  Yn  Ngbyfarfbd  Medi 
mae  y Piarcb.  R.  V.  Griflìtbs  yn  cael  ei  nodi  i’w  arboili  yn 
y Cyfamod  Gweitbredoedd,  a derbyniwyd  ef  yn  aelod  o-’r 
Gymanfa  yn  Sbenandoab,  Hydref,  1873.  Nid  ydym  yn  clyw- 
ed  gair  o son  am  dano  mwyacb  mewn  unrbyw  gysylltiad 
byd  nes  mae  y Gymanfa  a,  gynaliwyd  yn  Pottsvilie,  Ebrill, 
1878,  yn  gwneyd  sylw  coffadwriaetbol  am  ei  ymiadawiad 
trwy  angau. 

13.  Y Parcb.  Jobn  Adams. 

Gamwyd  y brawd  Jobn  Adams  yn  Dlanddowror  yn  y 
flwyddyn  1818.  Wedi  tyfu  yn  ddyn  ieuanc  symudodd  i 
Cendl,  yn  Mro  Morganwg,  a bu  yno  byd  nes  iddo  symud  i 
America,  yn  1849.  Wedi  cyraedd  yma  ymsefydlodd  yn  St. 
Clair,  ac  yno  y decbreuodd  bregetbu  yn  1850.  Bu  wedi  byny 
yn  byw  yn  Beaver  Meadow  am  ryw  dymor.  Ordeiniwyd  ef 
yn  Ngbymanfa  St.  Clair  yn  1858.  Symudod'd  i Plainfìeld, 
Otsego  County,  N.  Y.,  yn  1860,  ac  yno  y ireuliodd  y gweddill 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


443 


b’i  oes  yn  Ameri'ca,  gan  fyw  ar  ei  ffarm,  a phregethu  i eg- 
lwysi  Plainfieid  a Bridgewater.  Yr  oedd  ganddo  lais  son- 
iarus  a nerthol,  ac  yr  oedid  yn  bregethwr  da.  Bu  yn  gydym- 
aith  i’r  Dr.  Rowlands  yn  ei  daith  ddiweddaf  i’r  Gorllewin. 
Yn  1886  aeth  ar  daith  i ymweled  a Chymru,  ac  wedi  preg- 
ethu  gyda  chymieradwyaeth  mewn  amryw  Êanau  yn  y De 
a’r  Gogledd,  bu  farw1  yn  B'eaumaris,  Sir  Fon,  Hydref  27, 
wfedi  cael  ergiyd  o’r  parlys  tra  yn  pregethu  yn  y lle  uchod. 
Ac  yno'  y gonphwys  ei  lwch  hyd  foreu  yr  adgyfodiad. 

14.  Y Parch.  John  G.  Jones,  Allentown. 

Ganwyd  Mr.  Jones  yn  Brecon,  Deheudir  Cymru,  yn  1806. 
Nid  oes  genym  un  hysbysrwydd  pa  bryd  y daeth  i’r  wlad 
hon,  heblaw  ein  bod  yn  casglu  oddiwrth  y cofnodion  ei  fod 
lyn  byw  yn  Hazleton  rhwng  1839  ac  1841.  Yr  oedd  un  o’r 
enw  John  Jones  0'’r  lle  ucbod'  yn.  preigethu  ddwywaith  yn  y 
Gymanfa  gyntaf  fu  yn  Pottsville,  yn  1841.  Os  nad  y brawd 
hwn  oedd  y John  Jones  hwnw,  nid  oes  genym  un  fantais  i 
ddyfalu  pwy  allai  ef  fod.  Daeth  Mr.  Jones  i’r  wlad  hon  yn 
bregethwr  cymieradwy  yn  y ddwy  iaith.  Derbyniwya  ef  yn 
bregethwr  rhieolaidd  i’r  Cyfundeb  yn  Nghymanfa  Gorffor- 
edig  New  York,  1845.  Ordeiniwyd  ef  yr  un  amser  a’r  Parch. 
Thomas  Phillips  oedd  yn  Pottsville  y pryd  hwnw,  yn  Nghy- 
manfa,  Gorfforedig  New  York,  1848.  Bu  yn  llenwi  cylch 
pwysig  yn  hanes  ein  Cymanfaoedd  am  rai  blynyddoedd  yn 
y cyfnod  hwnw.  Nid  ydoedd  yn  weinidog  sefydlog,  yn  Al- 
lentown,  nac  jm  pregethu  ond  anfynych  yno',  er  mai  yno  yr 
oedd  yn  byw,  ac  mai  mewn  cysylltiad  a’r  lle  hwnw  y cyfeir- 
ir  ato  yn  nghofnodion  ein  Cymanfaoedd.  Gweithio  wrth  ei 
gelfyddyd  fel  saer  yr  oedd  ef  yno.  Pregethodd  lawer  yn 
Slatington,  Sumimát  Hill,  a manau  eraill,  i’r  Cymry,  gan 
deithio'  ar  ei  draed  bo-b  amsier.  Bu  fai-w  yn  ei  gartref  yn  y 
flwyddyn  1853.  Rhoddwyd  cofgolofn  ar  ei  fedd  gan  ed  fab, 
Capt.  Jones,  oedd  yn  arolygydd  gweithfeydd  haiarn  Car- 
negie  Company,  Pittsburgh.  Yr  argraff  sydd  ar  y gareg  yd- 
yw  a ganlyn: 


444 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


“In  Memory  of  Rev.  John  G.  Jones.  Born,  Brecon,  Breck- 
nookshire,  1806.  Died  1853.’’ 

Cawsom  y ff-eithiauj  hyn  gan  ein  eydwladwr  hynaws,  y 
diwieddar  W.  Dewis,  Ysw.,  Catasauqua.  Aeth  i’r  fynwent, 
yn  ei  lesg'edd,  i weled  y gareg.  Ond,  mae  yn  destyn  syn- 
dod  i ni,  na  buasai  y Gymanfa,  meu  y Cyfarfod  Dosbarth, 
wedi  gwneyd'  sylw  o farwolaeth  preg.ethwr  mor  ddefnydd- 
iol  a chymeradwy  a Mr.  Jones,  ac  wedi  hod  yn  troi  yn  y 
cylch  am  lawer  o flynyddoedd. 

15.  Y Parch.  Williami  Harrison,  Columbia. 

Yr  oedd  y gwr  hwn  yn  enedigol  o Penydarren,  Bro  Mor- 
ganwg.  Siymiudodd  oddiyno  gyda’r  teulu  pan  yn  ieuanc  i 
Nantyglo.  Magwyd  ef  yn  grefyddol,  er  hyny  trodd  i faes  y 
hyd,  gan  fyw  yn  afradlon  yn  y wlad  bell.  Daeth  i Ameri- 
ca  yn  1852,  a sefydlodd  yn  Damvillie,  gan  weithio  yn  y felin 
haiarn.  Yma  y dyohwelodd  at  grefydd  dan  argy.hoeddiad 
a’i  gwmaeth  yn  ddyn  newydd.  Yn  1860  cymudodd  i Colum- 
bia,  a.c  yno  y dechreuodd  bregethu.  Ordeiniwyd  ef  yn 
Nghymanfa  Plttston,  Tachwedd,  1866.  Yn  1867  symudodd 
i gymeryd  gofal  eglwys-  Bbensburgh.  Yn  1872  symudodd  i 
Newburg,  Ohio,  ac  yno  y bu  yn  llafurio  hydl  ddydd  ei  far- 
'woiiaeth,  yr  hyn  a gymierodd  le  Mai  31,  1889,  pan  bron  yn 
60  mlwy.dd  oed.  Dywed-id  fod  Mr.  Harriso-n  yn  bregethwr 
d-a,  derbynio'l  a chymeradwy.  Yr  oedd  alluog  i bregetbu 
yn  y -ddwy  iaith.  Yr  oedd  ei  farwolaeth  yn  golled  fawr  i’r 
eglwys  fwynhaodd  ei  wasanaeth  am  gymalnt  o flynyddoedd. 

16.  Griflìth  Jones,  SJate  Hill. 

Nid  ydym'  wedi  gallu  cael  dim  gwybodaeth  am  hanes 
boreuol  Mr.  Jones.  A’r  sylw  cyntaf  wneir  o hono  yn  y 
cofnodion  ydyw  ei  fod  wedi  ei  dderbyn  yn  bregethwr  rheol- 
aidd  yn  Mimersville,  Awst,  1855.  Nid  ces  gair  o son  am 
dano  ar  gofnodion  y Dcnsbarth  ar  oil  hyn.  Dichon  fod  pell- 
der  y ll-e  oddiwrth  sefydlia.dau  eraill  yn  cyfrif  am  hyn. 
Mae  yn  ymddangos  i ryw  amgylchiadau  arwain  i’w  ddiar- 


NODION  BYW6RAFFYDDOL. 


445 


ddelia,d  o’r  eglwys  yn  y flwyddyn  1856.  Anfonodd  yr  eg- 
lwys  lythyr  i’r  Gymamfa  a gynelid  yn  Danville,  Elbrill,  1857, 
yn  egluro  y mater,  ac  atebwyd  y llythyr  fel  y canlyn:  “Fod 
yr  amgylchiadaiu  yn  ymddangos  i ni  yn  dywyll  iawn,  er 
hyny  ymdd'engys  iddynt  gplli  tipyn  ar  y ffordd  wrth  ddiar- 
ddel  G.  Jones;  a chani  ei  fod  wedi  ymuno'  ag  enwad  arall, 
nad-  oes  angen  unrhyw  benderfyniad  o’r  eiddom  ni.”  Nid 
oes  genym  ddim  pellach  i’w  hysbysu  am:  dano. 

17.  Y Paroh.  Thos.  Phillips. 

Ganwyd  Mr.  Phillips  yn  Laliston,  Sir  Forganwg,  yn  mis 
Gorphenaf,  18G2.  Ni  wyddoimi  ddimi  am  ei  ddyddiau  boreu- 
ol,  ond  mai  '“gweithiwr  tan”  ydoedd  wrth  ei  alwadigaeth. 

0 Tnedeigar  y symiudodd  i America  yn  1846,  a sefydlodd  yn 
D'anvill/e,  Pa.  Daeth  ef  i’r  wlad  hon  yn  bregethwr,  ac  or- 
deiniwyd  ef  yn  Nghymanfa  Gorfforedig  New  Yo-rk,  1848. 
Symudodd  wedi  hyny  i Fottsville,  a bu  yn  llafurus  i adeil- 
adu  yr  achos  yn.  y Dosbarth  uchod  hyd  1851,  pan  symudodd 

1 Caledonia,  C'olumibia  Cdunty,  Wis.  Yno  y treuliod.d  wedd- 
ill  ei  oes,  ga.n  fyw  ar  ei  ffarm  a phregethu  yr  efengyl  heb 
fawr  oi  gydnabyddiaeth  gan  yr  egiwysi.  Bu  farw  Rhagfyr 
11,  1871,  yn  68  mlwydd  oed.  Yr  oedd  Mr.  Phillips  yn  dwyn 
mawr  sel  dros  burdeb  yr  athrawiaeth,  ac  yn  ofalus  i weled 
fod  pregiethwyr  ieuainc  yn  dala  dirgeilwch  y ffydd.  Cawsom 
lawer  oi  gyngorion  da  ganddo  mewn  gwahanol  gyfeiriadau, 
a theimlwn  barch.  i’w  goffadwriaeth  fel  dyn  da,  cymeriad 
pur  a dilwgr,  a duwinydd  galluog, 

18.  Y Parch.  Isaac  Blackwell,  Pittston. 

Brodor  o Sir  Fflint  ydoedd  y brawd  uchod,  ac  ymfudodd 
i’r  T'alaetliau  Unedig  pan  yn  bur  ieuanc,  ac  ymsefydlodd  yn 
Pittston,  Pa.  Oddiyno  cyflwynwyd  ,ei  achos  fel  ymigeisydid 
am  y weinidogaeth  yn  Nghyfarfod,  Dosbarth  Hyde  Park, 
Chwefror,  1869,  a nodwyd  y Parchn.  Joseph  E;.  Davies,  E, 
J.  Hughes  a Mr.  John  Williams  i fyned  yno  i’w  arholi.  Yn 


446 


HANES  CYMANl-  A DWYREINBARTH  PA. 


y 'Cyfarfod  dylynol  yn  Wilfeesbarre,  rhoddwyd  dosbartli 
jm  faes  llafur  iddo.  Ymddengys  y cynaliwyd  adran  o’r  Cyf- 
arfodi  hwn  yn  Hyde  Park  yr  wythnos  ganlynol,  .ac  yn  hwnw 
rhoddwyd  llythyr  i Mr.  Blackwell  i fyned  i Sham.okin  a 
chylch  y Dosbarth  Dehenol.  Yn  mhen  uia  blwyddyn  sym- 
ndodd  drachefn  i Ohio,  ac  yr  ydym  yn  cael  ei  fo-d  wedi  pri- 
odi  yn  Pomieroy,  Awst  20,  1872,  a gweinydtìwyd  y briodas 
yn  gyhoeddus  yn  yr  adoldy  gan  y Parch.  John  Jones,  Em- 
pori-a,  Kansas,  a thraddododd  bregeth  fer  ar  ol  hyn.y  i’r  gyn- 
ulleidfa  ddyddoTol.  Rywbryd  ar  ol  hyn  dychwelodd  Mr. 
Blachwell  i Gyrnru,  a sefydlodd  yn  Blaenau,  Sir  Pynwy,  ac 
oddlyno  yr  ordeiniwyd  ef.  Symudodid  oddiyno  tuag  1890 
neu  ’91  i Ruthyn,  ac  yn  mhen  tair  blynedd  urachefn  i Rhyl, 
ac  yno  y gorphenodd  ei  yrfa  yn  y flwyd'dyn  1897. 

19.  David  Howells,  Summit  Hill. 

Nitì  oes  genym  unrhyw  hanes  am  haniad  Mr.  Howells, 
na’i  ddygiatì  i fyny.  Tebygol  itìdo  ddechreu  ei  fywyd  yn  y 
wilad.  hon  yn  Minersyi'lle,  Pa. ; a bu  yn  ngwasanaeth  y 
Parch.  R.  Williams  a Mr.  J.  R.  Davies,  ac  wedi  iddynt  hwy 
ffaelu  symutìodid  i Summit  Hill,  a thybiwn  mai  yma  y dech- 
reuodd  bregethu.  Derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Gymanfa  jm 
Lehigh  (SlatingtO'n),  Ebrill,  1851.  Yn  y Gymanfa  ddylynol 
dewiswyd  ef  yn  Ysgrifenydd,  a hefyd  yn  aelod  o’r  pwyll- 
gor  ar  weithredoiedd  capeli.  Dyma  y gair  diweddaí  arn  Mr. 
Howells  ar  gofnodion  y Gymanfa.  Fel  llawer,  yn  y blyn- 
íyddoedd'  hyny,  ag  yr  oedtì  clefyd  yr  anr  wedi  ymaflyd  yn- 
ddynt,  aeth  yntau  hefyd  i Califomia.  Yn  ol  fel  yr  hysbys- 
wyd  i ni  gan  y rhai  oedd  yn  adwaen  ac  yn  grwybotì  ei  hanes, 
mae  yn  debyg  i’r  ddiod  gaiiarn  enili  goruchafiaëth  arno,  ac 
flel  llawer,  bu  ei  ddiwedd  yn  waeth  na’i  ddechreuad.  Bu 
farw  yn  Califomia,  ac  mae  ei  goffadwriaeth  wetìi  disgyn  i 
ebargofiant.  Dywedid  ei  fod  yn  ddyn  galluog,  ond  nld  yw 
talent  heb'  ras  o fawr  werth  yn  y dìwedd. 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


447 


20-.  Y Parch.  Williami  R.  Thomas,  Shamokin. 

Ganwyd  Mr.  Thomas  yn  Llansamlet,  D.  C'.,  yn  y flwyddyn 
1840.  Dygwyd  ef  i fyny  yn  grefyddol  o’i  fe-byd,  a hyny 
,gyda  goíal  nieilldmol  gan  ed  fam.  Gwelodd  yr  eglwysi  yn 
Mro  Morganwg  fod  ynd'doi  gymiwysdierau,  ac  y-gallai  fod  yn 
weithiwT  defnyddiol  gydag  achos  crefydd,  a chymellwyd  ef 
i ddechreu  pregethu  tua’r  flwyddyn  1864.  Symiudodd  i 
Ameriea  yn  1866,  a phregethodd  yn  Minersville  y Sabboth 
cyntaf  ar  ol  cyraedd  yno.  Derbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Cyf- 
arfod  Dosbarth  yr  haf  canlynol.  Yno'  hefyd  yr  ymbriododd 
a rnerch  ieuanc  rinweddol,  Mi-ss  Annie  Davies.  Symudodd 
oddiyno  i Weathersfield,  Ohio,  eithr  dychwelodd  yn  ol  wedi 
hyny,  a sefydlodd  yn  Shamokin.  Cyflwynwyd  ei  lythyr  yn 
Nghymanfa  Mai,  1870.  Bu  farw  yn  Mawrth,  1873,  a chladd- 
wyd  ef,  yn  ol  ei  ddymuniad,  yn  mynwent  yr  Annibynwyr 
yn  MLnersyille.  Pel  dyn,  yr  oedd  yn  llawen,  tawel  a di- 
dwyll.  Pel  pregethwr  gwasanaethai  ei  Arglwy'dd,  heh  ofalu 
dim  am  gymeradwyaeth  dynion.  Bu  farw  fel  Cristion,  a’i 
ffydd  yn  dddysgog:  yn  y Gwaredwr. 

21.  Y Parch.  John  L.  Anwyl,  Minersville. 

Ganwyd  Mr.  Anwyl  yn  Gronant,  S'ir  Pflint,  Ionawi’  4,  1847. 
Ni  wyddom  nemawr  am  ei  ddygiad  boreuoil  i fyny.  Daeth 
i’r  wlad  hon  o Hamley,  Lloegr,  yn  1865,  ac  ymsiefydlodd  yn 
St.  Clair.  Oddiyno  symudodd  i Minersville,  lle  y cartrefodd 
hyd  ddiwedd  ei  oes.  Yno  hefyd  yr  ymjbriododd  à miereh  ieu- 
anc  rinweddol,  Miss  Mary  Ann  Davies  Cyflwynwyd  ef  i 
sylw  y Cyfarfod  Dosbarth  trwy  lythyr  o St.  Clair,  yn 
Shenandoah,  Mawrth,  1871,  fel  ymgeisydd  am  y weinidog- 
íaeth,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dosbarth  yn  Pottsville, 
Gorphenaf  yr  un  flwyddyn.  Yn  Nghymanfa  Pottsville,  1878, 
ymddyddanwyd  ag  ef  am  ei  brofiad  ysbrydol,  a’i  gymelliad 
i’r  gwaith,  a derbyniwyd  ef  yn  aelod  o'r  Gynnanía.  Yn  mis 
Mai  canlynol  bu  farw,  obleigid  effeithiau  ffrwydriad  yn  y 
gwaith.  Amlygodd  y Cyfarfod  Dosbarth  canlynol  deimlacl 


448 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


o golled  ar  ei  ol,  fel  gweitliiwr  llafurus  ac  ymdrechgar  gyd- 
.a’r  acho®  yn  y cylch,  hyd  eithaf  ei  allu.  Mae  ei  weddw  yn 
hyw  yn  bresenol  yn  Wilkesbaxre,  ac  yn  hriod  a Mr.  Ress 
Morris. 


22.  Y Parch.  Thomas  H.  Roberts. 

Ganwyd  Mr.  Roberts  yn  mhlwyf  Llanddeiniolen,  Mai  12, 
1825.  Cafo'd-d  ei  fagn  ar  un  o’r  aelwydydd  nrwyaf  crefyddol, 
ac  yr  oedd  po-b  peth  wedi  eu  cydgau  i’w  wneyd  yn  bregeth- 
wr.  Ymíudodd)  'gyda’i  chwaer  i Wisconsin  pan  yn  19  oed, 
yn  1844.  Daeth  llawer  o ymfudwyr  yno  y flwyddyn  ganlyn- 
ol,  a dechreuwyd  cadw  Ysgcnl  Sabbothol,  ac  anogwyd  yntau 
i roddi  gair  o gyngor,  yr  hyn  oedd  ei  ddechreuad  gyda’r 
weinidogaeth.  Gan  nad'  oedd  Cfyfarfod  Dosbarth  wedi  ei 
sefydlu  eto,  anfonwyd  ef  i Gymanfa  a gynelid  yn  Waukesha 
yn  1845,  pryd  y derbyniwyd  ef  yn  bregethwr  i’r  Cytundeb. 
Ordeiniwyd  ef  yn  1850.  Symudodd  i Slatington  yn  1852,  a 
dewiswyd  ef  yn  Ysgrifenydd  y Gymanfa.yn  1853,  ond  dych- 
welodd  yn  ol  i Wisconsin  y flwyddyn  hono.  B.yr  fu  ei  ar- 
osiad  yma,  er  hyny  mae  yn  teilyngu  y sylw  hwn  ar  gyfrif 
ei  dduwioldeb  uchel,  yn  gystal  a’i  weinidogaeth  ddylanwad- 
ol.  Maes  ei  lafur  oedd  Berea  a Proscairon.  Pregethai  i’r 
ddwy  gynulleidfa  y Sabboth  eyntaf  o-  bob  mis,  a gweinydd- 
odd  yr  ordinhadau  yno  am  34  o flynyddoedd.  Bu  farw  Eb- 
rill  24,  1880,  yn  55  mlwydd'  oed.  Mab  iddo  ef  yw  y Parch. 
Robert  T.  Roberts,  M.  A.,  gweinidog  presenol  Racine,  Wis. 

23.  Y Parch.  John  Grifhths,  Carbondale. 

Ganwyd  ef  yn  Llansawel,  Sir  Gaerfyrddin,  R.hagfyr  24, 
1808.  Pan  yn  14  oed  symudodd  at  ei  ewythr,  John  Eyans, 
a.  bu  yn  ysgrifenydd  yn  swyddfa  Prothonotory  Sir  Gaer- 
fyrddin.  Aeth  wedi  hyny  i Ystradgynlais,  ac  yno  ymwel- 
odd  Duw  ag  ef  yn  ei  ras  yn  a.mser  diwygiad  hynod  fu  yn  y 
wlad  yn  1829,  ac  ymunodd  ag  eglwys  y Methodi-stiaid  yn  y 
lle  hwnw.  Yn  1833  dechreuodd  bregethu  yn  Ystrad  Fellte, 
Sir  Forganwg.  Yn  1836  priododd  Susannah,  merch  Benja- 


NODION  BYWGRAFFTDDOL. 


449 


min  Morgans,  Aberhondd.u.  Daeth  i America  yn  1841,  a 
chartreíodd  am  dynuor  yn  Pottsville,  yna  yn  Hazleton, 
Danyille,  Bteaver  Meadow  a Charbondale,  ac  yma  bu  farw 
Mehefln  28,  1849.  Bu  yn  gweinídogaethu  am  rai  misoedd 
iyn  Sir  Oneida,  N.  Y.  Fel  dryn,  yr  oedd  yn  syml,  yn  onest  a 
didwyll.  Fel  pregiethwr,  yr  oedd  yn  drefnus,  yn  wresog,  ac 
iach  yn  y ffydd..  Dyoddiefodd  gystudd  maith  a chaled.  Tra- 
ddodwyd  pireg.eth  angladdol  iddo  gan  y Parch.  John  Davies, 
oddiar  destyni  deiwisedi'g  ganddo  ef  ei  hun,  “Efe  yw  yr  Iawn 
jdros  ein  pechiodau  ni,”  a hefyd  gan  y Parch.  D.  Williams, 
gw'einidog  y Bedyddwyr,  oddiar  Salm  1:  5.  Yr  oedd  ei  far- 
wolaeth  yn  golled  fa.wr  i’r  achos  yn  Carbondale. 

24.  Y Parch.  John  Moses,  Picatonica,  Wis. 

Ganwyd  Mr.  Moses  yn  Bedweli,  Sir  Fynwy.  Nis  gallwn 
ddweyd  dim'  am  ei  fywyd  boreuol.  Yn  y flwyddyn  1850  yr 
ymbTiododd  ac  yr  ymfiidodíd'  i America,  a sefydlodd  yn  C’ar- 
hondale.  Yno'  y dechreuodd  bregethu  yn  1854.  Derbyniwyd 
ef  i undeb  a’r  Gymianfa  yn  1858,  a’r  pryd  hwn  yr  oedd  yn 
hyw  yn  Olyphant.  Ordeiniwyd  ef  i gyflawn  waith  y weinid- 
ogaeth  yn  Nghymanfa  Pittston,  1860.  Yn  1861  ymwelodd 
a’r  Gorllewln,  a bu  yn  aros  am  beth  amser  yn  Coal  Yalley, 
111.  Dyna  y waith  gyntaf  i ni  weled  Mr.  Moses.  Dychwel- 
odd  i Pennsylvania  yn  gynar  y flwyddiyn  hono',  ac  arosodd 
yma  nes  aeth  i gymeryd  gofal  eglwys  Weathersfield,  yn 
1863;  Alliance,  yn  1866;  Newark,  1868,  a Niles  yn  1871.  Yn 
y flwyddyn  1875  mae  yn  cychwyn  ar  daith  i C'alifornia.  Yn 
1876  mae  yn  derbyni  galwad  eglwysi  So-ar  a Seion,  Wau- 
kes,ha,  Wis.  Yn  1883  mae  yn  symud  i Minnea.polis,  ac  yn 
1886  mae  yn  derbyn  galwadi  'eglwysi  Picatonica,  ac  yn  y 
cysylltiad  gweinidogaethol  hwn  y gorphenodd  ei  yrfa.  Bu 
farw  yn  y Presbyteriajn  Hospital,  Chicago,  Ebrill  21,  1891. 

25.  Y Parch.  Edward  J.  Hughes,  West  Bangor. 

Ganwyd  Mr.  Hughes  yn  C'orris,  Sir  Feirionydd,  Rhagfyr 
24,  1823.  Ymfudüdd  i’r  America  yn  1849,  gan  ymsefydlu  yn 

20 


450  HANES  CYMANPA  DWYREINBARTH  PA. 

Cincinnati.  Yno  dechreuodd  breg.ethu  yn  1851.  Oddiyno 
'Symudodd  i Slate  Hill  (West  Bangor),  yu  1853,  a derbyn- 
iwyd  ef  i undeb  y Gymanfa  yn  Minersyille  y flwyddyn-hono. 
Ordeiniwyd  ef  yn  Nghymanfa  Pottsville,  1856.  Symudodd  i 
Slt.  CLaiir  yn  1858,  ac  i Wilkesbarre  yn  1868,  yna  i Olyphant 
yn  1872,  a Nelson,  N.  Y.,  yn  1873,  Plymouth  yn  1874;  a dych- 
welodd  i Wiest  Bangor,  miaes  cyntaf  ei  lafur,  yn  187S,  ac 
yno  bu  farw,  Gorphenaf  30,  1885,  yn  62  mlwydd  oed.  Gwelir 
fod  Mr.  Hughes  wedi  treulio  ei  oes  bregethwrol  bron  o fewn 
cylch  y Gymanfa  hon,  19  mlynedd  o fewn  cylch  y Dosbarth 
Dehieuol.  Am  law.er  o flynyddo-edd  bu  yn  Ysgrifenydd  y 
Dosbarth  hwn,  ac  yn  Ysgrifenydd  y Gymanfa,  Yr  oedd  yn 
ddyn  o feddwl  pwyllus  a barn  dda,  ac  agos  bob  amser  yr 
oedd  yn  cael  ei  ddewis  ar  bwyllgorau  Dosbarthiadol  a Chy- 
manfaol.  Yr  oedd  gan  yr  enwad  ymddiried  ynddo,  a chaf- 
odd  golled  fawr  yn  ei  farwolaeth  am  wyliwr  effro  a gofalus. 

26.  Y Parch.  Joseph  E.  Davies,  D.  D. 

Ganwyd  Dr.  Davies  yn  Llanarthey,  Sir  Gaerfyrddin.  Yn 
moreu  ei  oes  symudodd  i Tredegar,  ac  yno  y go-sododd  seil- 
iau  ei  fywyd  cyhoeddus.  Ymfudodd  i’r  America  yn  1842,  a 
chyraeddodd  i Pottsville  yn  mis  Ma.i  y flwyddyn  hono,  ac 
ìarosodd  yno  hyd  1846,  pan  symudodd  i Carbondale,  lle  bu 
yn  oai'trefu  hyd  1849.  Derbyniwyd  ef  yn  bregethwr  i’r  Cyf- 
undeb  yn  Nghyfarfod  Chwech  Wythnosol  Nant,  Steuben,  N. 
Y.,  Ionawr  26,  27,  1844.  Yn  y Cyfarfod  hwnw  yr  oedd  yn 
bi'esenol  y Parchn.  John  Davies,  Blahely,  John  Grifíìths, 
Carbondale,  Edward  Rees  a Dr.  Rowlands.  Holwyd  Mr. 
Davies  ganddynt,  (a)  Am  ei  broflad  fel  pechadur;  (b)  Ei 
egwyddorion;  (c)  Ed  gymellion  i’r  weinidogaeth,  &c.  Dar- 
llenwyd  hefyd  lythyrau  cymeradwyaeth  iddo  oddiẃrth  eg- 
lwysi  Potbsville  a Minersville,  yn  mysg  y rhai  yr  oedd  yn 
llafurio.  Ordeiniwyd  ef  yn  Danville,  1848,  a Dr.  Rowlands 
oedd  yn  traddodi  y Cyngor  ar  yr  achlysur.  Caniatawyd 
llythyr  iddo  ymadael  o’r  cylch  hwn  yn  Nghymanfa  Summit 
Hill,  Ebrill  7,  1849,  i Gymanfa  Ohio.  Derbyniwyd  ef  yn  ol 


NODÍON  BYWGRAFFYDDOL. 


451 


trwy  lythyr  o Gymanfa  Ohio  yn  Hyde  Park,  Tachwedd. 
1864,  ac  yma  y tren.liodd  y gweddill  o’i  oes.  C'afodd  y teitl 

0 Ddoctor  mewn  D'uwinyddiaeth  o Western  Reserve  College, 
Hudson,  Ohio,  yn  1878.  Bu  farw  Ionawr  1,  1881,  yn  70 
mlwydd  oed.  Ni  ddygwyddodd  i ni  weled  a chlywed  Dr. 
Davi;es  ond  unwaith,  ac  oblegid  rhyw  gamddeailtwriaeth, 
nl  chyhoeddrwyd  un  math  o gofiant  iddo,  fel  yT  ydym  dan 
anfantais  i ddweyd  dim  am  dano  oddiar  wybodaeth  ber.son- 
ol,  eto  teimlwn  fod  teyrnged1  o barch  i’w  goffadv.  riaeth  yn 
briodol  o fewn  cylch  yr  Hanes  hwn,  fel  dyn  da,  egwyddor- 
ol,  athrawaidd,  a gweithiwr  egniol  yn  mhlaid  achos  y Gwar- 
edwr  o fewn  cylch  Cyfundeb  y MethO'distiaid.  0 ran  tymer 
naturiol  yr  ydoedd  i fesur  yn  swtrth,  ac  yn  tueddu  at  fod  yn 
sai’ug.  Nid  oedd  yn  feddianol  ar  fwyneidd-dra  a hynaws- 
edd  boneddigaidd,  ac  athrylith  wefreiddiol  Dr.  Rowlands, 
a hyawdledd  Dr.  Roberts;  eto  yr  oedd  yn  ddyn  rhagorol,  ac 
mewn  rhai  pethau  yn  rhagori  arnynt  hwy.  Yr  oedd  ei  breg- 
ethau  o nodwedd  athrawiaethol,  a phob  amser  yn  adeilad- 

01  i’r  gwrandawyr  mwyaf  meddylgar;  ac  ar  adegau  yr  oedd 
yn  cael  odfaon  merthol.  Yr  ydoedd  yn  Drefnydd  da.  Os 
■byddai  rai  gweithiau  yn  tueddu  i gadw  yn  rhy  fanwl  at 
lythyren  trefniant,  yr  oedd  egwyddor  ac  urddas  yr  enwad 
yn  agos  at  ei  galon  ac  o flaen  ei  feddwl  yn  wastad.  Teim- 
lwn  hefyd  mai  nid  derbyn  y teitl  O'  D.  D.  yn  rhodd  a wnaeth, 
ond  enillodd  ef  trwy  lafur  ac  ymroddiad.  Nid  aeth  trwy  y 
“college  currioulum,”  mwy  na  llawer  eraill,  eto  astudiodd 
dduwinyddiaeth  mor  drwyadl  a neb,  ac  efe  ydyw  yr  unig 
G-ymro  a ysgrifenodd  Gorff  o Dduwinyddiaeth  yn  y wlad 
hon.  Cyhoeddwyd  y gwaith  hwn  yn  dair  cyfrol  wythblyg. 
Mae  wedi  yisgrifenu  yn  ýr  arddull  Buritanaidd,  a hwyrach 
fod  ei  arddull  yn  rhy  henafol  i ateb  i chwaeth  yr  oes  hon; 
er  hyny  mae  yn  cynwys  ymdriniaeth  fa.nwl,  ysgrythyrol,  ar 
holl  bynciau  duwinyddiaeth — yr  athrawiaethau  mawrion  ar 
ba  rai  mae  trefn  yr  efengyl  yn  gorphwys.  Cymerodd  ran 
yn  nghorfföriad  y rhan  fwyaf  o eglwysi  yn  y Dosbarth  Gog- 
leddol,  ac  yn  ngweithrediadau  y Cymanfaoedd  a’r  Cyfarfod- 


452 


HANES  CYMANPA  DWYREINBAETl I PA. 


ydd  Dosbarthiadol.  Amlygodd  y Gymanfa  ei  theimlad  o 
golled  a galar  ar  ei  ol  fel  giweinidogi  da  i Iesu  Grist,  a’r  hyu- 
af  o fewn  y cylch,  ac  wedi  cartrefu  yma  24  mlynedd. 

27.  Y Parch.  John  L.  Jeffreys 

Oedd  enedigol  o Pfynon  Tydfil,  yn  y flwyddyn  1811.  Caf- 
odd  ei  argyhoeddi  dan  weinidogaeth  William  Williams, 
Talgarth,  yn  1825,  pan  yn  15  oed,  a dechreuodd  bregethu  yn 
J830.  Wedi  hod  yn  byw  yn  Penycae  a Cendl  hyd  1846,  ym- 
fudodd  i America  ddiwedd  y fìwyddyn  ho'no-,  a daeth  yn  ei 
flaem  i Pittsburgh.  Ordeiniwyd  ef  yn  Newark,  0.,  yn  1850,  a 
derbyniodd  alwad  i fugeilio  eglwysi  Ehensburgh  yr  un 
flwyddyn.  Yn  1854  symudodd  i Johnstown,  ac  yn  1866  i 
’Minensvüle,  a dyna  y pryd  y daeth  i gylch  y Gymanfa  hon 
gyntaf.  Yn  1868  cawn  ei  fod  yn  Slatington,  ond  yn  1871 
,mae  yn  dyehwelyd  i Ohio,  gan.  sefydlu  yn  Alliance,  ac  yn 
'ddiweddaf  oll  i Newburg,  lle  bu  farw,  Mai  22,  1883,  yn  72 
oed,  wedi  bod  yn  pregethu  53  o flynyddoeda.  Yr  oedd  Mr. 
Jeffreys  yn  wr  hynod,  ac  yn  dd5Ti  mwy  cyfìawn  na’r  cyff- 
redin.  Bu  yn  Ynad  Heddwch  yn  Johnstown,  felly  yr  oedd 
yn  deall  y Gyfraith  a’r  Eifengyl,  a bu  o wasanaeth  i’r  enwad 
gyda  golwg  ar  faterion  cyfreithiol.  Yr  oedd  yn  bregethwr 
da,  cyflawn  ac  adeiladol  bob'  amser — hynod  effeithiol  ar  am- 
serau. 

28.  Y Parch.  Robert  G.  Sennar. 

Brod’or  o Pentir,  Sir  Gaernarfon,  oedd  Mr.  Sennar.  Yr 
oedd  yn  ddyn  wedi  cael  addysg  ddia  yn  moreu  ei  oes,  a bu 
yn  Athrofa  y Bala  y tymor  arferol  yn  yr  ail  ddosbarth.  Der- 
hyniwydi  ef  yn  aelod  o Gymanfa  Gogledd  Cymru,  yn  Pwll- 
heli,  yn  y flwyddyn  1846.  Daeth  drosodd  i America  yn  1850. 
Cyflwynodd  ei  lythyr,  a derbyniiwyd  ef  yn  aelod  o’r  Gyman- 
fa  hon,  yn  Danville,  Hydref,  1850.  Yr  oedd  y Gymanfa 
hono  yn  cyraedd  o C'arbondale  i Danville,  ac  yn  parhau  am 
naw  diwrnod.  Cartrefodd  Mr.  Sennar  yn  Carbondale  o-  am- 
(=er  ei  ddyfodiad  i’r  wlad  hyd  1852,  pan  symudodd  i Phila- 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


453 


delphia  gyda’r  amean  o gael  mantais  i astudio  meddygin- 
iaeth,  a gweinidogae'thu  i’r  eglwys  Gymreig  oedd  yno  y pryd 
hwnw.  Yr  adeg.  hono  daeth  yr  eglwys  i sylw  y Presbyteriaid, 
ac  ordeiniwyd  Mr.  Sennar  gan  y Presbytery  fel  gweinidog 
i’r  eglwys  Gymreig,  Hydref  16,  1853.  Arosodd  yno  hyd  1856, 
pan  yr  ymwelodd  a.  isefydJiadau  Cymreig  y Gorllewin,  ac 
wedi  hyny  dychwelodd  yn  ol  i Gymru,  lle  y bu  farw. 

29.  Y Parch.  Edward  Morris. 

Yr  oedd  y grwr  hwn  yn  fab  i ddiacon  rhagorol  o’r  enw 
Tticha.rd  Morris,  Llanarmon,Glyn  G'eiriog,  yn  Ngcgledd  Cym- 
ru.  Gafoddl  ddygiad  i fyny  o’r  fath  oreu,  ac  aeth  trwy  y 
cwrs  athrofaio-l  yn  y Bala  yn  llwyddianus.  Daeth  i’r  wlad 
hon,  a’i  chwaer  gydag  ef,  gyda’r  bwriad  o sefydlu  yma. 
Dylynodd  Robert  Senna.r  yn  Carbondale,  a bu  yn  aros  yno 
hyd  ganO'l  haf  1854  pan  aeth  tua’r  Gorllewin  i weled  ei  gefn- 
d-er  yn  Chica.go,  a bu  fa.rw  yno,  wedi  ychydig,  ddyddiau  o 
salwch  o herwydd  clefyd  y gwaed.  Yr  oedd  rhagolygon  ei 
fywyd  yn  adidawol,  a cholled  fawr  i Gyfundeb  y Methodist- 
iaid  oedd  marwolaeth  gwr  ieuanc  mor  obeithiol. 

30.  Y Parch.  David'  Davies,  Carbondale. 

Nid  oes  genym  i’w  ddweyd  am  y brawd  hwn  ond  ei  fod  yn 
enedigol  o Sir  Aberteifì.  Derb'yniwyd  ef  yn  bregethwr  i’r 
Cyfundeb  yn  Nghymanfa  Lehigh  Gap,  Ebrill,  1851.  Wedi 
hyn  mae  yn  cilio  o’r  golwg,  fel  nad  oes  gair  o>  son  am  dano 
hyd  ddydd  ei  farwolaeth,  yr  hyn  a gymerodd  le  yn  Carbon- 
dale.  Nid  yr  un  ydyw  a David  Davies,  Utica,.  Daeth  hwnw 
i’r  wlad  yma  o Aberystwyth,  Sir  Aberteifi,  ond  yr  oedd  hyny 
yn  1834,  a dechreuodd  bregethu  yn  New  York,  1836.  Ar  ol 
ihyn  .symudlodd  i Utica  i fyw,  ac  yn  1841  symudodid  i Rem- 
sen,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  y Girmanfa  a gynaliwyd  yno  yn 
1842.  Yno  hefyd  y bu  farw  yn  1843,  a chiaddwyd  ef  yn 
mynwent  Penycaerau.  Nid  ydym  wedi  gweled  gair  o son 
fod  hwn  wedi  bod  yn  Pennsylvania  o gwbl.  Felly  ymddeng- 


454 


HANES'  CTìIANFA  DWYREINBARTH  PA. 


ys  i ni  fod  y tri  David  Davies  yn  bersonau  gwahanol,  er  bod 
llawer  yn  meddwl  mai  dau  ydynt.  Tebygoi  i’r  brawd  ag 
mae  ei  enw  uchod  syrthio  i ddinodedd  dan  bwysau  am- 
gylchiadau  anorfod. 

31.  Y Parch.  Thos.  J.  Phillips,  Plymouth. 

Magwyd  ef  yn  ardal  enwog  Llanymddyfri.  Pan  yn  wr 
ieuanc  symudodd-  i ardaloedd  gweithfaol  bro  Morganwg,  o 
ba  le  yr  ymfudodd  i’r  wlad  hon  yn  1850.  Sefydlodd  i ddech- 
reu  yn  Carbondale,  lle  y dechreuodd  bregethu  yn  agos  i’r  un 
amser  a’r  Parch.  Jiohn  Moses.  Gan  fod  y cofnodìon  heb  eu 
cadw,  neu  wedi  colli,  nid  oes  hysbysiad  pa  bryd,  neu  a dder- 
byniwyd  hwy  yn  ffurfiol  i undeb  a’r  Dosbarth.  Ond  mae  y 
Cyfarfod  a gynaliwyd  yn  Scranton,  Mai,  1858,  yn  pender- 
fynu  eu  cyflwyno  i sylw  y Gymanfa  y bwriedid  ei  chynal 
yno  yn  y mds  Hydref  canlynol.  Symudodd  o Carbondale  i 
Bellevue,  ac  ordeiniwyd  ef  yn  Pittston,  1860.  Symudodd 
drachefn  i Plymouth  tua  1864  neu  ’65,  ac  yno'  y cartrefodd 
mwyaeh  hyd1  ddydd  ei  farwolaeth,  yn  1890.  Yr  oedd  Mr. 
Phillips  yn  ddyn  o dalentan  naturiol  cryfion,  ac  yn  meddu 
llawer  o gymwysderau  arweiniol.  Pe  buasai  wedi  cael  add- 
ysg  a diwylliant,  gallasai  fod  un  o’r  dyníon  galluocaf  a 
mwyaf  defnyddiol  yn  y cylch  hwn.  Yr  oedd  hefyd  yn  fardd 
gwych,  a chyfoethogodd  ei  awen  lawer  ar  ddalenau  y “Cyf- 
aill”  pan  ydoedd  dan  olygiaeth  Dr.  Rowlands.  Cychwynodd 
ei  yrfa  weinidogaethol  yn  y Dosbarth  hwn  yn  addawol 
iawn,  ond  ni  ellir  dweyd  fod  yr  argoelion  hyny  wedi  eu  syl- 
'weddoli.  Pan  yn  býw  yn  B.ellevue  nid  oedd  neb  yn  fwy 
parocl  a gwasanaethgar  i’r  achos,  yn  y cyfeillachau  yn  gys- 
tal  ag  fel  pregethwr,  a heíyd  yn  yr  adeg  y cychwynwyd  ach- 
os  Hyde  Park.  Pan  y penderfynodd  gymeryd  arolygiaeth  y 
gwaith  glo  yn  Plymouth,  awgryuiodd  un  o’r  brodyr  iddo,  y 
buasai  y symudiad  yn  dyfetha  ei  ddefnyddioldeb  fel  preg- 
ethwr.  Ond  ei  ateb  oedd,  fod  ei  ysbryd  a’i  yni  wedi  eu 
llethu  gan  wrthwynebrwydd,  a chan  fod  y drws  hwn  yn 
eynyg  bywoliaeth  iddo,  ei  fod  yn  penderfynu  ei  dderbyn. 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


455 


Er  hyny  bu  Mr.  Phillips  yn  wasanaethga.r  a defnyddiol  i eg- 
lwys  Plymouth,  gan  ofalu  am  y cyfeillachau  a gweinyddu 
yr  ordinhadau  yn  gyson  ar  hyd  y blynyddau  y bu  yr  eg- 
lwys  yn  amddifad  o weinidog  sefydlog.  Bu  am  dymor  yn 
esgeulus  o’r  Cyfarfodydd  Dosbarth  a’r  Cymanfaoedd,  ond 
ymadnewyddodd  wedi  hyny,  ao  yn  yr  adeg  yr  ydym  ni  yn 
ei  goflO',  yr  oedd  yn  ffyddlon  a gweithgar,  ac  yn  cael  ei  ben- 
odi  ar  ryw  bwyilgorau  perthynol  i’r  Dosbarth  neu  y Gym- 
anfa  yn  barhaus.  Bu  unwaith  ar  daith  yn  Ohio,  a dwywaith 
ar  ymweliad  a’r  Hen  Wlad,  a’r  troi  diweddaf  yn  1889.  An- 
fonwyd  ef  yn  genadwr  i’r  Gymanfa  Gyffredinol  a gynaliwyd 
yn  Milwaukee  yn  1892,  a dewiswyd  ef  yn  Llywydd  y Gym- 
anfa  hono.  Fel  eraill,  cyfyngodd  ei  lafur  i gylch  y Girman- 
fa  hon,  fel  nad  oedd  yn  adnabyddus  yn  y wlad  ond  i fesur 
bychan. 

32.  Parch.  Joseph  Rees,  Miners  Mills. 

Ni  wyddom  ddim  am  fywyd  horeuol  Mr.  Rees.  Daeth  i’r 
wlad  hon  o Blaenafon,  Sir  Pynwy,  i Carbondale,  tua’r 
íìwyddyn  1851  neu  '52.  Yno  y dechreuodd  bregethu  tua’r  un 
amser  a’r  Parchn.  Thos.  J.  Phillips  a.  John  Moses.  Yn  fuan 
symudodd  i D!anville,  ac  yn  ol  i C'arbondale  drachefn.  Yn 
1853  yr  oedd  y Gymanfa  yn  y Dosbarth  Gogleddol,  ac  yn 
Danville  ymddyddanwyd  a.g  ef  am  ei  brofiad  a’i  athrawiaeth, 
a derbyniwyd  ef  yn  aelod  o honi  yn  Carbondlale.  Symud- 
odd  wedi  hyny  i Cattaraugus,  N.  Y.  Ordeiniwyd  ef  yn 
Nghymanfa  Pittston,  1860.  Oddeutu  y flwyddyn  1862  sym- 
udodd  i Minnesota.  0 herwydd  amgylchiadau  terfysglyd 
yno  gadawodd  y Methodistiaid  i fyned  at  y Presbyteriaid, 
ond  dychwelodd  yn  ol  drachefn,  a symudodd  i Coshocton, 
O.  Symudodd  oddiyno  i Da.nville  drachefn,  yna  i Provi- 
dence,  ac  yn  ddiweddaf  oll  i Miners  Mills,  lle  y gorphenodd 
ei  yrfa  yn  1893.  Yr  oedd  ganddo  lais  rhagorol,  ac  yr  oedd 
yn  dylyn  y Cyfarfodydd  Dosbarth  a’r  Cymanfaoedd  yn 
ffyddlon.  Mae  yn  debyg  nad  oedd  wedi  ei  gynysgaeddu  a 
llawer  o gymwysderau  fel  arweinydd,  ac  yr  oedd  yn  syrthio 


456 


HANES  CYMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


yn  fynycb.  i ryw  ang,hydwelediad  a’i  frodyr.  Yr  c-edd  ei 
daith  yn  y byd  yn  flinderus.  Hyderwn  iddo  gyraedd  tang- 
nefedd. 


33.  Mr.  G-riífìth  Davies,  Slatington. 

Hysbyswyd  i ni  fod  y gwr  hwn  yn  enedigol  o Lanrw'st,  ac 
iddo  ddyfod  i’r  wlad  hon  o Manchester.  Y crybwylliad  cyn- 
taf  geir  am  dano  yma  ydyw  yn  nglyn  a Chymanfa  New 
York,  1848,  pryd  yr  ymddyddanwyd  ag  ef  am  ei  egwyddor- 
ion  a’i  broflad,  ac  iddo  gael  ei  dderbyn  yn  bregethwr  i’r 
Corff.  Oddiyno  symudodd  i Slatington.  Mae  yn  debyg  ei 
fod  yn  ddiarostynigedig  i yfed,  ac  anfonwyd  llythyr  o New 
York  i Gymanfa  Harrison,  1850,  yn  go-sod  achwyniad  o gam- 
ymiddygiad1  yn  ei  erbyn,  ac  ataliwyd  ef  o bregethu.  Mae 
Mr.  Davies  yn  cydnabod  fod  y cyhuddiad  yn  wirionedd,  ond 
mae  yn  gomedd  ymostwng  i benderfyniad  Cymanfa  Gorffor- 
edig  New  York,  ac  mae  y Gymanfa  ddylynol  yn  Danville 
yn  penderfynu  “Nas  gellid  ei  ystyried  yn  bregethwr  na 
swyddog  gyda’r  Methodistiaid.’’  Dywedid  ei  fod  wedi  cael 
addysg  dda,  yn  ddyn  dawnus,  ac  yn  medru  siarad  yr  un  mor 
rhwydd  yn  y ddwy  iaith.  Gresyn  iddo  ddyfetha  ei  ddef- 
nyddioldeb.  Symudodu  o Slatington  i TJtica.  Rhwng  di- 
galondid,  a sicmedigaeth  ynddo  ei  hun,  ac  amgylchiadau 
anffafriol,  ymollyngodd  o ran  ei  feddwl,  a bu  farw  yn  y lle 
uchod. 


34.  Y Parch.  Thomas  Williams,  Slatington. 

Enw  cartref  Mr.  Williams  yn  Nghymru  oedd  “Cilfoden,” 
'’ac  wrth  yr  enw  hwn  yr  oedd  yn  adnabyddus  yn  mysg  y 
yn  penderfynu,  “Nas  gellid  ei  ystyried  yn  bregethwr  na 
ymfud.o  i’r  wlad  hon  sefydlodd  i ddechreu  yn  Slateford,  New 
Jersey,  fel  mae  yn  debyg.  Oddiyno  mae  yn  dyfod  i’r  Gym- 
anfa  a gynaliwyd  yn  Scranton,  Hydref  29,  1858,  ac  ymddydd- 
anwyd  ag  ef  a’r  brawd  Thos.  J.  Phillips  gan  y Parchn.  Thos. 
Jenkins,  Utica,  a John  Davies,  Blalcely;  ac  wedi  cael  bodd- 
lonrwydd  ynddynt  derbyniwyd  hwy  i undeb  a’r  Gymanfa. 


NODION  EYWGRAFFYDDOL. 


457 


Mr.  WLlliams  fu  yn  pregethu  Cymraeg  gyntaf  yn  Bangor. 
Symudodd,  i STatington,  a bu  yno  yn  pregethu  rai  blynydd- 
cedd  gyda  chymeradwyaeth,  fel  y gallemi  dybied.  Ond  mae 
ei  aichos  yn  cael  ei  godi  i sylw  Cymianfa  Minersville,  Mai, 
1861,  ac  mae  y brodyr,  oblegid  tri  o resymau,  yn  teimlo  eu 
boid  dan  rwymau  i’w  ddiiarddel.  Ar  oT  hyn,  mae  Mr.  Wil- 
liams  yn  myned  i Gymru.  Mae  Cymanfa  1862,  eto1,  yn  aeh- 
wyn  ei  fod  yn  ca>el  ei  diderbyn:  yno  fel  swyddog,  ac  yntau 
wedi  ymadael  oddiyma  he-b  fod  yn  aelod.  Ymwelodd  Mr. 
Williams  a’r  wlad  ,hom  yn  1874,  i weled  ei  feibion,  un  o ba 
rai  sydd  yn  bresenol  yn  Utiea.  Yr  oedd  ganddo  lais  da,  a 
dawn  i siarad  yn  rhwydd,.  Yr  oedd  yn  nodedig  yn  ei  wedd- 
iau. 


35.  Y Parch.  Daniel  Jones,  Slateford. 

Yr  oedd  Mr.  Jones  yn  emedigol  o blwyf  Llanddeiniolen,  yn 
Sir  Gaernarfon.  Bu  yntau  yn  Athrofa  y Bala  gyda’r  amcan 
o gymiWyso  ei  hun  i fod  yn  athraw.  Fel  efrydydd,  yr  oedd 
yn  arddangos  dyn  o feddwl  cryf  a,c  yni  anghyffredin,  ac  yn 
sefyll  ar  y bliaen  yn  ei  ddosbarth.  Yn  yr  adeg  hono  y deeh- 
reuodd  bregethu.  Wedi  gorphein  ei  gwrs  yn  yr  Athrofa, 
lond'  cyn  cael  ei  dderbyn  i’r  Cÿfarfod  Misol,  ymfudodd  i’r 
wlad'  hoin,,  a’r  hanes  cyntaf  gawn  am<  dano'  ydyw  yn  Slate- 
ford,  o’r  lle  yr  anfomwyd  ca.is  i Gyfarfod  Dosbarth  Pittston. 
Medi,  1860,  am,  helaethu  cylch  ei  weinidogaeth.  Caniatawyd 
y cais,  a derbyniwyd  yntau  i undeb  a’r  Dosbarth  fel  preg- 
ethwr.  Symudodd  oddiyno  i West  Bangor.  Gwnaed  sylw 
difrifol  ar  ei  achos  yn  y Dosbarth  hwnw,  obleigid  yr  oedd  es- 
troniaid  yn  bwyta  ei  gryfder.  Aeth  oddiyno  i weled  per- 
thynasau  yn  Wisconsin,  ao  er  bod  ei  ddoniau  yn  eu  synu,  yr 
oeddi  y chwant  wedi  ei  feiistroTi,  a dychwelodd  yn  oT  i Gym- 
ru,  lle  y bu  farw. 

36.  Y Parch.  Elvan  F.  Jones,  West  Bamgor. 

Nid  oes  un  ardal  yn  NgogTedd  Cymru  lle  cododd  mwy  o 
bregethwyr  Methodistaidd  na  Llanuwehllyn,  oddeutu  pum’ 


458  HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 

milldir  o dref  y Bala.  Ac  yr  oedd  Mr.  Jones,  o-  ochr  ei  fam, 
yn  hanu  o deulu  y Parch.  Evan  Foulk  o’r  ìle  uchod — preg- 
íethwr  cymeradwy  yn  ei  ddydd,  ac  mae  ei  hanes  wedi  ei 
gysylltu  â dechreuad  Methodistiaeth  yn  Sir  Feirionydd. 
Brodyr  ei  fam  oedd  y Parchn.  Foulk  Eyans,  Machynlleth,  a 
Robert  Bvans,  Talybont.  ByddaJ  ef  yn  pregethu  ar  y ddeddf 
foesol  yn  wastad,  ac  nid  oedd  neb  yn  cofio  el  glywed  yn  cy- 
hoeddi  efengyl.  Ganwyd  Mr.  Joines,  fel  yr  hysbyswyd  i ni, 
yn  ardal  Roe  Wen,  Sir  Gaernarfon.  Cafodd  ei  fagu  felly 
yn  mihlith  y chwarelwyr,  ac  fel  chwarelwr  y daeth  i’r  wlad 
hon,  a sefydlodd  yn  Slatington.  Nis  gallwn  ddweyd  pa 
flwyddyn,  ond  dechreuodd  bregethu  yn  1854,  a derbyniwyd 
ef  yn  aelod  o’r  Dosbarth  yn  yr  un  fìwyddyn.  Ordeiniwyd  ef 
yn  Danville,  Elbrill,  1857.  Darllenwyd  i ddechreu  y gwas- 
anaeth,  gan  Dr.  Rowlands,  a gweddiwyd  gan  y diacon  E,van 
Price,  Blakely.  Traddodwyd  ar  Natur  Eglwys  gan  Dr. 
Rowlands,  a rhoddwyd  y Cyngor  gan  Dr.  Roberts,  New 
York.  Symudodd  i Danville  i fyw  yr  un  flwyddyn,  neu  yr 
un  ganlynol.  Yn  1862  mae  Cyfarfod  Dosbarth  Carbondale 
yn  gwneyd  sylw  o gais  eglwys  Bellevue  am  gael  Mr.  Jones 
yno  yn  weinidog.  Caniataodd  y Cyfarfod  y cais,  ac  ar  yr 
un  pryd  eu  hanog  i fod  yn  bwyllog.  Ni  ddaeth  dim  o’r  cyn- 
yg  hwn,  ac  aeth  Mr.  Jones  i West  Bangor,  a bu  yno  hyd 
1874,  pan  y rhoddwyd  lljrthyr  ymadawol  iddo  i fyned  i 
Pittsburgh.  Nid  arosodd  yno-  yn  hwy  na  biwyddyn,  a dych- 
welodd  i Gymru,  a sefydlodd  yn  Liansantffraid,  Glan  Con- 
wy,  ac  yno  bu  farw  yn  1896.  Gwelir  oddiwrth  yr  uchod  fod 
llafur  gweinidogaethol  Mr.  Jones  o-  fewn  eylch  y Gymanfa 
'hon,  wedi  bod  hefyd  o fewn  cylch  y Dosbarth  Deheuol,  a 
bu  ei  wasanaeth  yn  dra  gwerthfiawT  a defnyddiol  am  ysbaid 
ugain  mlynedd.  Efe  a’r  Parch.  Edward  J.  Hughes  oedd  y 
ddau  brif  weinidog  yn  y Dosbarth  hwn  am  flynyddoedd  law- 
er,  ac  arnynt  hwy  yr  oedd  pob  gorchwyl  o bwys,  a thra- 
fferthion  annymunol  yn  disgyn,  a bu  y ddau  yn  ffyddlon 
dros  ben  yn  eu  goruchwyliaeth  er  terfynu  ymrysonau,  dew- 
is  blaenoriaid,  ac  arholi  pregethwyr.  Yr  oedd  Mr.  Jones  yn 


NODION  BYWGRAFPYDDOL. 


459 


llenwi  lle  ma.wr  yn  ng.hylch  y Gymanfa,  fel  Trefnydd  da, 
deallus,  a tbeyrngarol  i amcanion  ac  egwyddorion  ei  enwad, 
yn  gystal  a phregethwr  da  ac  adeiladol.  Nid  ydym  yn  gwy- 
hod  dim1  ami  ei  fanteision  boreuoí,  ond  yr  oedd  yn  eglur  ei 
fod  yn  ddyn  o feddwl  cryf,  athronyddol,  yn  ddarllenwr  ac 
efrydydd  Uafurus  ai-  hyd  ei  oes.  Gwelsom  iawer  wedi  byw 
dan  ei  weinidogaeth  yn  W.est  Bangor,  ac  oll  yn  m.eddu  parch 
dwfn  iddO’,  ac  yn  dwyn  tystioiaeth  uchel  i’w  gyraeriad  a’i 
deilyngdod  fei  gweini'dog.  da  i Iesu  Grist.  Nid  ydym  yn 
gwybod  fod  neb  wedi  ysgrifenu  dim  am  dano  yn  y wlad  hon 
mewn  ffordd  o goflant,  a rhag  na  wna  neb  y gydnabyddiaeth 
hca  o ba.rchi’w  goffadwriaeth,  a theilyngdod  ei  wasanaeth, 
yr  ydym  wedi  estyn  y nodiadau  hynt  yn  fwy  na’r  cynllim 
bwriadedig. 

37.  Y Parch.  William  H.  Williams,  Wilkesbarre. 

Ganwyd  Mr.  Williams  yn  L.ianiymddyfri,  Sir  Gaerfyrddin, 
yn  y flwyddyn  1839.  Magwyd  ef  yn  Gosen,  ardal  fechan  ger- 
llaw  y lle  uchod.  Derbyniwyd  ef  yn  aelod  eglwysig  yn  yr 
ardal  ,ei  magwyd.  pan  yn  22.  oed,  a dewiswyd  ef  yn  flaenor 
yno  hefyd,  a gwasanaethodd  yr  achos  goreu  yn  y swydd 
hono  hyd  nes  icldo  ddechreu  pregethu  yn  1865.  Yn  1870  ym- 
íudodd  i’r  wla.d  hon,  a sefydlodd  yn  Wilkesbarre,  lle  y car- 
trefodd  hyd  ddydd  ei  farwolaeth.  Derbyniwyd  ef  yn  aelod 
o’r  Cyfarfod  Dosbarth  Gogleddol  ar  sail  ei  lythyr  cymerad- 
wyol  o Sir  Ga.erfyrddin.  Ordeiniwyd  ef  i gyflawn  waith  y 
weinidogaeth  yn  Shenandoah  yn  1877.  Ni  theithiodd  Mr. 
Williams  nemawr  oddicartref.  Bu  ddwywaith  neu  dair  yn 
Nhalaeth  New  York,  a bu  hefyd  yn.  gynrychiolydd  i’r  Gy- 
manfa.  Gyffrediuol  yn  Oak  Hill,  yn  1883..  Felly  o fewn  cylch 
Cymanfa  PennS'ylyania  a’r  Dosbarth  Gogleddol  y treuliodd 
ei  fywyd  gweinidogaethol  yn  America.  Yr  oedd  ei  iechyd 
.yn  ẁael,  ac  yr  oedd  ganddo  fasnach  i ofalu  am  dani,  fel  yr 
oedd  yn  anfant.eisiol  iddo  fyned  lawer  oddicartref.  Yn  ei 
gylch  cartrefol  yr  oedd  yn  wr  o*  ymddiried  a dylanwad,  a 
hyny  hwyrach,  nid  yn  gymaint  oblegid  ei  allu,  ond  ei  gywir- 


460 


IIANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  Pa. 


deb,  uniondeb  ei  farn,  ei  barodrwydd  a’i  ffyddlondeb.  Felly 
Uanw’odd  swyddi  y Cÿfarfod  Dosbarth  a’r  Gymanfa  yn  fed- 
rus  ac  yn  gymeradwy.  Yr  oedd  ei  lais  yn  dyner,  er  ei  fod 
yn  wan,  ac  yr  oedd  ei  weinidogaeth,  ar  adegau,  yn  nerthol 
a dyianwadol.  Gwasanaethodd  yr  eglwysi  gwanaf  yn  y 
cylch  gyda  ffyddlondeb  ac  ymroddiad.  Yr  oedd  yn  Drefn- 
ydd  da  ac  egwyddoroil,  ac  3rn  dwyn  mawr  sel  dros  drefn  ac 
egwyddorion  yr  enwad  y perthynai  iddO'.  Cafodd  y Dos- 
barth  hwn  a’r  Gymanfa  golled  fawr  yn  ei  farwolaeth,  gan 
y byddai  ef  yn  bresenol  yn  mhob  un,  ac  yn  cymeryd  rhan 
flaenllaw  yn  eu  gweithrediadau.  Yn  y flwyddyn  1892,  o 
herwydd  gwaeledd  ei  iechyd,  ymwelodd  a gwlad  ei  enedig- 
aeth,  ac  er  bod  ei  gyfeillion  yn  ofni  iddo  farw  ar  y mor, 
gwellhaodd  yn  fawr,  fel  y gallodd  bregethu  yn  dderbyniol  a 
chymeradwy  mewn  arnryw  eglwysi  yn  nghylch  ei  ardal  en- 
edigoi.  Wedi  dychwelyd  yn  ol  gwaelodd  ei  iechyd,  a bu 
farw  yn  nhy  ei  fab  a’i  ferch-yn-nghyfraith,  gyda’r  rhai  y 
cartrefai  bellach,  yn  1896. 

38.  Y Parch.  William  Roberts,  D.  D. 

Ganwyd  Dr.  Roberts  yn  Llanerchymedd,  Sir  Fon,  G.  C., 
Medi  25;  1809.  Yr  oead  ei  fam  yn  un  o’r  rhai  cyntaf  yn 
dechreu  yr  eglwys  Fethcdistaidd  yn  y lle.  Cafodd  addysg 
dda  yn  moreu  ei  oes,  a dechreuodd  bregethu  yn  1829,  cyn 
hod  yn  ugain  oed.  Aeth  i Athrofa  Dublin  yn  1830,  ac  wedi 
gorphen  e-i  addysg  dychwelodd  i Sir  Fon  1 gadw  ysgol  a 
phregefhu.  Sefydlodd  Ysgol  Ramadegol  yn  Caergybi. 
Aeth  i Runcorn  yn  1849.  Daeth  i New  York  3m  1855,  ac  i 
Bellevue  yn  1869,  ac  i Utiea  301  1877,  a bu  farw  yno  Hydref, 
1887.  Yr  oedd  Dr.  Roberts  yn  bregethwr  enwog  ar  ei  gych- 
^wyniad,  a daliodd  felly,  gydag  yni  a nerth  ar  hyd  ei  oes. 
Gan  fod  ei  goflant  yn  nwylaw  llawer,  a gwaith  ei  fywyd, 
gyda  holl  symudiadau  y Cyfundeb  yn  adnabyddus  i’r  rhan 
fwyaf,  nid  oeddym  yn  meddwl  ymhelaethu  gy>da  golwg  arno 
ef.  Yr  oedd  ei  ddyfodiad  i’r  Dalaeth  hon  yn  gaffaeliad 
gwerthfawr,  nid  yn  unig  i eglwys  Bellevue,  ond  i’r  achos 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


4G1 


trwy  y dyffryn  a chylch  y Gymanía.  Yr  oedd  ei  olwg  a’i 
ymddangosiad  hardd,  a’i  ymiddygiad  boneddigaidd,  yn  rhoi 
urddas  ar  bob  eynulliad  y byddai  yn  bresenol.  Gwnaeth 
wasanaeth  gwerthfawr  gyda  llenyddiaeth,  a daliod.d  yn 
hregethwr  poblogaidd  hyd1  y diwedd. 

39.  Y Parch.  John  R.  Williams,  Scranton. 

Ganwyd  Mr.  Williams  yn  Merthyr  Tydfil,  yn  mis  Hydref, 
1816.  Enw  ei  daid  oedd  William.  Rees,  ac  enw  ei  fam  oedd 
Mary.  Bu  ei  dad  farw  cyn  ei  fod  ef  cofio  am  danO'.  Priod- 
odd  ei  fami  eilwaith  ag  uii  o’r  enw  W.  Williams,  a symud- 
odd  y teulu  wedi  hiyny  i Benycae,  Sir  Pynwy.  Yma  y car- 
trefodd  Mr.  Wtlliams  hyd  nes  bod  yn  30  oed..  Yma  yr  ym- 
unodd  a chrefydd.  Pa  mor  foreu  nis  gwyddom..  Yn  ei  flyn- 
yddoedd  diweddaf  yr  oedd  wedi  colli  dyddiad  dygwyddiad- 
a.u  ei  fywyd,  fel  nad  oedd  ei  f.eddwl  yn  glir  ar  ddim  bron. 
Llafuri.odd  am  wybodaeth  Feiblaidd  yn  ddyfal  yn  yr  adeg 
hon,  a dylynai  ddosbarth  Beiblaidd  oedd  dan  ofal  y Parch. 
Evan  Evans,  NantyglO',  a bu  yn  wasanaethgar  gyda’r  Ysgol 
Sabbothoi  y pryd  hwnw.  D'aeth  i America  yn  1846.  Gan 
mai  gweithiwr  tân  ydoedd,  aeth  i D'anyille,  ac  i Pittsburgh, 
•a  daeth  yn  oi  i Wilkiesba.rre;  ac  yn  fuan  ar  ol  hyn  symud- 
odd  i Scranton  i arolygu  adeiladu  y felin  rollo.,  ac  yma  y 
cartrefodd  hyd  ddiwedd  ei  oes.  T'rwy  ei  offerynoliaeth  ef  y 
dechreuwyd  achos  i’r  Methodistiaid.  ac  yr  adeiladwyd  y cap- 
lei — y eyntaf  yn  y lle.  Yr  oedd  hyny  yn  1849.  Rhwng  y 
dyddiad  hwn  a 1851  dechreuodd  bregethu,  a gwnaeth  was- 
anaeth  gwerthfawr  ì’r  achos  yn  y lle  ac  yn  y cylch  am  flyn- 
yddoedd  lawer.  Ordeiniwyd  ef  yn  Pottsville,  1863.  Yr  oedd 
y Parc.hn.  Dr.  Rowl'ands,  Howell  Powell  a John  Jones  o 
Emporia  yn  bresenol  yn  oymeryd  rhan  yn  y gwasanaeth. 
Yr  oedd  Mr.  Williams  yn  gryf  a,  sefydlog  o ran  ei  farn  yn  yr 
athrawiaetbaui  Galfinaidd,  ac  yr  oedd  yn  fedrus  yn  eu  preg- 
eth.u,  yn  ei  amser  goreu.  O ran  ei  dymer,  yr  oedd  yn  hynod 
fywiog  a selog,  ac  yn  llawn  o arabedd  a digrifwch.  Dywed- 


462 


HANES  CYMANEA  DWYREINBARTH  PA. 


ir  fod  cymeriadau  hynod  yn  eglwys  Penycae  yn  yr  amser 
yr  oedd  ef  yno,  sef  Owen  Enos,  Siencyn  Penhydd,  a Dafydd 
Hughes,  er  yn  ddynion  da,  eto  yn  ddigrif  a chelìweirus  ar 
hob  achlysur,  a dichon  fod  eu  dylanwad  ar  Mr.  Williams 
hefyd.  Dichon  fod  hyn  wedi  bod  yn  achlysur  iddo  syrthio, 
fel  y bu  ami  flynyddoedd  fel  Miriam  yn  wahanglwyfus.  Wedi 
dychwelyd  yn  ol,  mae  awydd  am  bregethu  yn  ymaflyd  yn- 
ddo  eto.  Gwnaed  eais  at  y Cyfarfod  Dosbarth  yn  Carbon- 
dale,  Mehefln,  1892,  ac  anfonwyd  y Parch.  W.  E.  Morgans  a 
Mr.  D.  H.  Evans  i’w  holi.  Derbyniwyd  ef  yn  aelod  o’r  Dos- 
barth  yn  Plymouth,  Mehefin,  1893,  a rhyddid  i bregethu  yn 
mhob  man  lle  gelwid  arno-.  Bu  farw  Ionawr  6,  1897,  yn  80 
oed. 

40.  Y Parch.  John  J.  Hughes,  Wilkesbarre. 

Brodor  o Rhandirmwyn,  Sir  Gaerfyrddin,  oedd  Mr. 
Hughes,  ae  oddlyno  yr  ymfudodd  i’r  wlad  hon.  Sefydlodd 
yn  Wilkesbarre,  ac  yma  y cartrefodd  hyd  ddydd  ei  farwol- 
aeth,  oddieithr  y tymor  y bu  yn  Miners  Mills.  Dechreuodd 
bregethu  yn  y flwyddyn  1878.  Dr.  J.  E.  Davies  a Mr.  Thos. 
J.  Davies  o Plymouth  fu  yn  derbyn  pleidlais  yr  eglwys  ar  ei 
achos.  Hefyd,  Dr.  Davies  a’r  Pareh.  W.  J.  Lewis  a Mr.  W. 
D.  Davies  fu  yn  ei  arholi,  a derbyniwyd  ef  i undeb  a’r  Dos- 
barth  yn  Hyde  Park,  Medi,  1880.  Ordeiniwyd  ef  yn  Nghy- 
manfa  Ashley,  1889,  ar  gais  eglwys  Miners  Mills,  ond  bu 
farw  ddiwedd  y flwyddyn  uchod.  O ran  ei  dymer  naturiol 
yr  oedd  yn  ddyn  difrifol,  eywir  ac  egwyddorol,  ac  yn  Grist- 
ion  dysglaer  a phrofiadol.  Fel  pregethwr  yr  oedd  yn  syn- 
wyrol  a sylweddol,  er  nad  yn  ddawnus.  Yr  oedd  ei  farwol- 
aeth  yn  golled  i’r  eglwys  wan  yn  Miners  Mills. 

41.  Y Parch.  Benjamin  T.  Jomes,  Danville. 

‘ Cÿf eirir  at  y brawd  ag  mae  ei  enw  uchod  f el  un  diweddar 
o Gym-ru,  ar  gofnodion  Cymanfa  Pottsville,  1856.  O ba  le, 
nid  ydym  yn  sicr,  ond  mae  yr  argraff  ar  ein  meddwl  mai  o 
Bagillt,  Sir  Fflint.  Darllenwyd  llythyrau  yn  y Gymanfa 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


403 


oddiwrth.  y Parch.  Henry  Rees  a Chyfarfod  Misol  Sir  Fon, 
yn  hysbysu  nad  oedd  y brawd  ond  ynngeisydd  arn  y weinid- 
'ogaeth  yno-.  Ar  yr  un  pryd  yn  anog  i’r  hrodyr  yma  fod  yn 
dyner  o hono,  er  nad  oedd  wedi  bod  yn  ddoeth  yn  ei  sym- 
ndiad.  Rhoddwyd  ar  Dr.  Roberts,  New  York,  i ysgrifenu 
ato  i egluro  iddo  ei  safle  yn>  Nghymru,  ac  yma  hefyd.  Yn 
Nghymanfa  Danville,  1857,  hysbyswyd  fod  y Gymanfa  wedi 
cael  sicrwydd  digonol  ei  fod  yn  aelod  rheolaidd  o-’r  Cyfarfod 
Misol,  ac  wedi  ei  holi  gan  Dr.  Roberts,  a chael  boddlon- 
rwydld  ynddo,  derbyniwyd  ef  yn  gynes  ac  unfrydol  i undeb 
a’r  Gymanfa.  Ond  i Gymianfa  Seranton,  1858,  mae  pobl  Dan- 
ville  yn  anfo-n  tri  o gyhu-ddiadau  yn  ei  erbyn,  a barnodd  y 
Gymanfa  yn  angenrheidiol  ei  ddiarddel.  Dyma  ddiwedd 
Mr.  Jones  gyda’r  M-ethocIistiaid. 

Mae  he-fyd  weinidog.ion  eraill  fu  yma  yn  gwasanaethu  yr 
achos  am  flynyddoedd,  ac  sydd  yn  bresenol  mewn  parthau 
eraill  o’r  wlad  hon,  neu  yn  yr  Hen  Wlad,  am  y rhai  ni  wneir 
ond  crybwylliad  byr,  am  eu  bod  eto  yn  fyw. 

Y Parch.  Thos.  R.  J.ones. 

Yr  oedd  ef  yn  Carbondiale  yn  1846,  ac  yn  Wilkesbarre  yn 
1849.  Wedi  bod  oddiyma  rai  blynyddoedd  dychwelodd  yn  ol 
ì Scranton  yn  1859,  ac  i Pittston  yn  1862.  Mae  Mr.  Jones 
yn  bregethwr  da,  ac  yn  adnabyddus  yn  mhob  cwr  o’r  wlad, 
ac  yn  byw  yn  bresenol  yn  Dakota.  Efe  yw  yr  olaf  un  o’r 
hen  pioneers  sydd  eto  yn  fyw. 

Y Parch.  David  Charles  Ey.ans. 

Yr  oedd  ef  yn  hanu  o deulu  y diwed-dar  Barch.  D.  Charles 
Davi>es,  Trefecca.  Wedi  ei  fagu  yn  Aberystwyth,  a’i  add- 
ysgu  yn  y Bala,  dae-th  i’r  wlad  hon  tua’r  flwyddyn  1859. 
Derbyniwyd  ef  i gylch  y Gymanfa  hon  yn  1864.  Bu  yn 
gweinidogaethu  yn  Danville,  ac  yn  byw  yn  Hyde  Park,  ond 
miae  yn  bresenol  yn  byw  yni  Rhyl,  G.  C. 


464 


HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 


Y Pareh.  Morgan  A.  Eìlis. 

E'eehreuodid  bregethu  yu  Slate  Hill,  a bu  yn  weinidog  yn 
Hydé  Park  a Bangor.  Bu  am  amryw  o flynyddoedd  yn  cy- 
meryd  rhan  flaenllaw  gyda  holl  symudiadau  yr  achos  ac 
yn  cydolygu  y “C'yfaill”  â’r  Parch.  Dr.  Roberts.  Symudodd 
oddliyma  i Ohio,  yna  i’r  Gorllewin;  mae  yn  awr  yn  byw  yh. 
Colorado,  ac  yn  gweinidogaethu  gyda’r  Annibynwyr. 

Y Parch.  Benjamin  D.  Davies. 

Cychwynodd  ef  ei  yrfa  bregethwrol  yn  St.  Clair.  Ordein- 
iwycL1  ef  yn  Nghymanfa  Minersville  yn  1868,  ac  wedi  byw 
am  rai  blynyddoedd  yn  Bellevue,  symudodd  i Dalaeth  New 
York,  ac  mae  yn  byw  yn  bresenol  yn  Oriskany,  rhwng  Utica 
a Rome. 

Y Parch.  Rowland  S.  Thomas. 

Yr  oedd  ef  yn  enedigol  yn  frodor  o-  Cwim  Rhondda,  ond 
dechreuodd  bregethu  yn  Plymouth  yn  1878.  Ordeiniwyd  ef 
,ynj  Slatington,  1883.  Bu  yn  efrydydd  yn  Princeton,  ac  yn 
gweinidogiaethu  yn  Taylorville  a Nanticoke,  ac  am  flynydd- 
oedd  yn  cymeryd  rhon  flaenllaw  yn  holl  symudiadau  y Dos- 
barth  a’r  Gymanfa.  Dychwelodd  i gartrefu  yn  Nghymru  yn 
1892.  , - 

Y Parch.  R.  H.  EYans. 

Daeth  ef  i’r  cylch  hwn  o Johnstown  jrn-  1874,  a bu  yn 
gweinidogaethu  yn  Hyde  Park  hyd  1878,  pan  ymadawodd  i 
Wisconsin.  Mae  Mr.  Evans  yn  adnabyddus  trwy  y wlad  fel 
lleno-r  a phregethwr  rhagorol,  cymeriad  pur,  mor  ddiniwed 
a’r  oen.  Mae  yn  byw  yn  bresenol  yn  Picatonica,  Wis. 

Y Parch.  Richard  F.  Jones. 

Efe  oedd  olynydd  Mr.  EYans  fel  gweinidog  Hyde  Park. 
Daethyyma  o Minnesota  yn  1884,  ac  ymadawodd  i Wisconsin 
yn  1891.  Mae  yntau  hefyd  yn  adnabyddus  trwy  ran  fawr 


466 


HANES  CTMANFA  DWYREINBARTH  PA. 


Y Parch.  Edward  C.  Elyans.,  M.  A. 

Birodor  o Brymibo  yd'yw  y brawd.  hwn1,  ond  yn  Shenan- 
doah  y cartrefodd  ef  yn  y wlad  hon.  Bu  yn  efrydydd  yn 
PrincetO'n  am  flynyddau.  Ordeiniwyd  ef  yn  y flwyddyn 
1878,  ac  ymadawodd  trwy  lythyr  i Gymanfa  New  York  yn 
1880.  Cartrefa  yn  Remsen,  N.  Y. 

Mae  Mr.  W.  E.  Jones,  dldechreuodd  bregethu  yn  Slating- 
toni,  1854,  yn  byw  yn  Middle  Granville,  ac  er  nad  yw  yn 
pregetbu,  mae  wedl  bod  yn  wasanaethgar  i’r  achos  yn 
m.hoib  modd  ar  hyd!  ei  oes,  Mae  bellach  yn  oedranns  a llesg. 

Mae  y brawd  E.  D.  Hum.phreys  godwyd  i bregethu  yn 
Slate  Hill,  yn  byw  yn  Fair  Haven,  Vt.,  yn  feddyliwr  cryf, 
coeth,  ac  yn  siaradwr  synwyrol,  ac  er  ei  fod  wedi  rhoddi 
pregethu  heibio  er’s  blynyddau,  mae  yn  parhau  yn  ffydd- 
lon  a gwasanaethgar  i’r  achos, 

Y Parch.  J.  Hammond, 

Yr  hwn  fu  am  dymor  byr  yn  weinidog  yn  Bangor,  oedd  wr 
ieuanc  gobeithiol,  doniol  a da.  Daeth  yma  yn  1891.  Ymad- 
awodd  yn  1893.  Efe  yw  gweinidog  presenol  Pittsburg. 


Rhan  II. — Ein  Blaenoriaid. 

Wrth  edrych  dros  weithrediadau  y C’yfundeb  yn  y Dal- 
aeth  f.e  wel  y darllenydd  mai  y pregethwyr  a’r  gweinidogion 
sydd  yn  fwya,f  blajenllaw  301.  m.hob  symudiad  o eiddo.  y Gy- 
manla  a’r  Cÿfarfodydd  Dlosbarth.  Nid  ydym  yn  sicr  nad 
oedd  rhai  o homynt  ÿn  hawlio  hymy.  Yr  oedd  .syniadau  y 
Parch.  ThO'S.  Phillips,  Pottsville,  yn  eithafo'l  yn  y cyfeiriad 
hwn,  trwy  wybodaeth  ì ni.  Ond  fie  fendithiwyd  cylch  y Gy- 
manfia  hon  hefyd  â llawer  o flaenoriaid  “o  radd  dda,”  cys- 
tal  ag  unrhyw  gylch  Cÿmanfaol  arall  yn  y wlad.  Pe  buasai 
ein  terfynau  yn  caniatau,  buasem  yn  caru  gwneyd  ychydig 


NODION  BTWGRAFFYDDOL. 


465 


io’r  wlad,  fel  grwr  o arabedJd  angbyffredin,  oymeriad  pur,  a 
phregethwi-  da. 


Y Parch.  R.  V.  Griffiths. 

Daeth  ef  i’r  cylch  hwn  o Fair  Haven,  Vt.,  yn  1873,  a bu 
yn  gweinidogaethu  yn  Sbenandoah  hyd  1875,  yna  ymadaw’- 
odd  i O'hio,  ac  mae  yn  awr  yn  byw  yn  Minnesota. 

Y Parch.  Efben-ezer  T.  Jon.es. 

Wedi  bod  yn  pregethu  yn  Canton;  Baltimore,  Minersville 
a Slatington,  ymadawodd  i Obio  yn  1864.  Mae  yn  byw  yn 
bresenol  yn  Lima,  O. 

Y Parch.  Jamies  Jarrett. 

Daeth  ef  yn  weinidog  i Plymouth  yn  1881.  Yr  oedd  yn 
wr  dysgedig,  coeth  ei  arddiull,  pur  o ran  cymeriad,  a dylan- 
wadol  fel  pregethwr.  Aeth  ar  ymweliad  a Cbymru  yn  1884, 
ac  ni  ddychwelodd.  Mae  yn  awr  yn  cartrefu  yn  Nefyn,  G.  C. 

Felly  hefyd  ei  olynydd,  y Parch.  Thom-as  Roberts,  yr  hwn 
oedd  bregethwr  rhagorol.  Daeth  i’r  cylch  hwn  o Jackson, 
O.,  yn  1886,  a dychwelodd  yn  ol  i Ohio  yn  1889.  Mae  yntau 
bellach  er’s  blynyddoedd  yn  byw  yn  Nghaerlleon. 

Y Parch.  J.  B.  Harris. 

Bu  ef  yn  weinidog  yn  West  Bangor,  ac  ordeiniwyd  ef  yn 
Nghymanfa  Shenandoah,  1886.  Yr  oedd  yn  wr  ieuanc  dy- 
munol,  ond  yn  wael  ei  iechyd,  a dychwelodd  yn  ol  i Gymru 
yn1  1889.  Mae  yn  awr  yn  weinidog  yn  Sir  BenfrO’,  D.  C. 

Y Parch.  Ellis  Walter  Jones. 

Cartrefo-dd  i ddechreu  yn  Bangor,  ac  ordeiniwyd  ef  yn 
Nghyman-fa  Slatington,  1883.  Bu  hefyd  yn  Shenando-ah,  ac 
ym-adawodd  i Vermont  yn  1892,  ac  yno  mae  yn  byw  yn 
bresenol.  Brawd  gwir  ffyddi-on  a da. 


30 


NODION  BYWGRAFPYDDOL. 


467 


o nodiadau  bywgraffyddol  am  lawer  o bonynt,  er  teyrnged 
o barch  i’w  ooffadwriaeth.  Yn  ol  cynllun  a chyfansoddiad 
yr  enwadi  o’i  ddechreuad.,  mae  y dosbarth  hwn  o-  swyddbg- 
ion  yn  m.eddu  lle  arbenig  a phwysig  yn  ngweinyddiad  ein 
ffurf-lywodraeth,  ac  yn  fwy  felly  nag  un  Cyfundeb  arall. 
Mae  gan  yr  H’enaduriaethwyr  eu  henuriaid  liywodraethol, 
a’u  diaconiaid,  ond  mae  y blaenoc  Methiodistaidd  yn  cyfuno 
y ddau  yn  ei  berson  ei  hun.  Pelly  mae  Cyffes  ein  Ffydd,  yn 
gystal  a dysgeidiaeth  y T'estamient  Newydd,  yn  galw  am 
iddynt  focL  yn  ddynion  o farn  a phrofiad  ysbrydol— “yn  ath- 
rawaidd,”  “yn  dala  dirgelwch  y fliydd.,  a chydwybod  bur,” 
“Nid  yn  newyddian  yn  y ffydd.”  Cfysegr  sancteiddiol  yr 
eglwys  ydyw  ei  phrofiad  ysbrydol  o wirionedd  yr  efengyl. 
Nid  oes  dimi  yn  ein  meddiant  yn  fwy  cysegredig  na  hwn, 
ac  mae  ein  blaeno'riaid  i ymwneyd'  a phrofiad  yr  eglwys, 
feily  miae  y swydd  yn  gysegredig.  Yn  y dechreuad,  iddynt 
hwy  yr  oedd  y gwaith  hwn  yn  cael  ei  ymddiried,  yn  fwy  nag 
'yn  awr,  yn  gystal  a threfnu  y weinidioigaeth ; ac  mae  hyn 
ga.nodynt  i ofalu  am  damo  eto,  sef  fod  yr  athrawiaeth  a 
bregethir  yn  ein  pwlpudau  yn  iach  ac  efeng.ylaidd.  Felly 
nid  pawb  sydd  yn  addas  i fenwi  y swydd  bon.  Mae  yn  fwy 
pwysig  i lwyddia.nt  yr  eglwys  i gaei  biaenoriaid  teilwng 
na  phiregethwyr  galluog.  Mae  yn  sicr  fod  yr  eglwysi  yn 
ciolli  golwg  ar  hyn,  ac  mae  amcanion  hunangeisiol  jm 
meddianu  llawer,  a dynion  annheilwng  yn  cael  eu  gosod  yn 
y swydd;  er  hyny  mae  y swydd  ei  hun  yn  gysegredig. 

Yn  y dechreuad  fe  fendithiwyd  y cylch  hwn  â dynion 
rhagorol  fel  blaenoriaid — dynion  oedd  yn  ngwdr  ystyr  y gair 
yn  arweinwyr.  Mae  genym  ddynion  d;a  eto,  ond  nid  cystal 
a’r  cedyrn  eyntaf. 

Yn  Oarbondale,  yr  oedd  Mr.  Daniel  Seurry  yn  ddiyn  o fedr 
a gallu  anghyffredin.  Yr  oedd  ef  yn  dduwinydd  da,  ac  yu 
arweinydd  mednis,  yn  g.ymeriad  pur,  ac  o ysbryd  haelfryd- 
ig,  a bu  yu  wasanaethgar  iawn  i’r  achos  yn  y lle,  yn  gystal 
a chylch  y Gymanfa.  Dygir  y dystiolaeth  uwchaf  i’w  gym- 
eriad  gan  y rhai  a’i  hadwaenent. 


4gg  HANES  CTMANFA  DWYRBINEARTH  PA. 

Mr.  Evan  Price,  Blakely,  sydd  enw  a welir  yn  fynycli 
mown  lle  cyhoeddus  yn  ein  huchel-wyliau  yn  y hlynyddoedd 
cyntaf. 

Mr.  Thomas  Jenkins,  Olyphant,  oedd  ddyn  cyfiawn  yn 
holl  ystyr  y gair.  Yr  oedd  pwysau  yn  ei  farn,  a gellid  ym- 
ddiried  yn  ei  air,  a bu  ef  yn  ddefnyddiol  a gwasanaethgar 
i’r  aohìos  yn  ei  wahanol  gylchoedd  ar  hyd  ei  oes. 

Yn  SCranton  yr  oiedd  M'r.  John  J.  Davies,  gwr  hynaws  a 
duwiol,  llawn  o sel  a brwdfrydiedd  gyda’r  achos.  Os  nad 
mor  alluog  a rhai,  “Yr  oedd  yn  wr  da,  llawn  o ffydd,  ac  o’r 
Ysbryd  Glan.” 

Dlaenor  arall  fu  yn>  dra  defnyddiol  yn  y lle  hwn  oedd  y 
brawd  Isaac  Coslett. 

Yn  Bellevue  yr  oedd  Mr.  Walter  Phillips.  Dewiswyd  ef 
yn  flaenor  i ddechreu  yn  St.  Clair,  ond  wedi  symud  i’r  cylch 
hwn  y llanwodd  ei  swydd  â defnyddioldeb,  ac  y gwasanaeth- 
odd  achos  y Methodistiaid  gydag  yni  ac  ymroad  anghyft'- 
redin.  Yr  oedd  yn  fywyd  i bob  symudiad,  a medrai  gael 
erai.ll  i wteithio.  Diameu  fod  llun  a llwyddiant  eglwysi 
Bellevue  a Hyde  Park  yn  ddyledus  i’w  ymdrechion  ef  yn 
fwy  na  neb  arall.  A pheth  bynag  oedd  ei  golliadau,  bu  ei 
lygiaid  craff  a’i  oifal  o werth  anjmhrisiadwy  i achos  y Meth- 
odistiaid. 

Yn  Hyde  Park  yr  oedd  Joshua  Williams  amser  dechreuad 
yr  achos.  Yr  o-edd  ynitau  hefyd  yn  St.  Clair  pan  ddechreu- 
wyd  yr  achos,  ac  yno  y dewiswyd  ef  yn  flaenor.  Yr  oedd  yn 
ddyn'  rhagorol  dda,  a bu  ei  wasanaeth  o werth  mawr  i’r 
achos  yn  y ddau  le.  Mae  gwedidwon  y ddau  frawd  uchod  yn 
byw  yn  Scnanton  eto.  Priodwyd  Mr.  Williams  gan  Dr.  Row- 
lands  yn  New  York  yn  1839.  Nid  yw  Mrs.  Williams  byth  yn 
blino  son  am  ragoriaethau  y Doctor  fel  pregethwr.  Mae 
idldi  feibio  a merched,  wyrion  ac  oir-wyrion  yn  y lle  hwn, 
mewn  amgylchiadau  llwyddianus. 

Yn  Pittston  i ddechreu,  ac  yn  Rolling  Mill  Hill  wedi 
hyny,  yr  oedd  y brawd  Thomias  Leyishon,  gwr  ag  yr  oedd  ei 


NODION  BYWGRAFFYDDOL. 


469 


galon  yn  curo  yn  gymes  tuag  at  ddeddfwr  Israel,  a’i  law  yn 
agored  mewn  haelfrydedd.  Yr  oedd  ei  gof  yn  anghyffredin 

0 d'da  a chywir  am  holl  hanes  y Cyfund'eb,  bron  o’i  ddech- 
reuad.  Yr  oedd  yntau  hefyd  yn  dduwinydd  rhagorol,  a’i  ol- 
ygiada.u  yn  glir  ac  eamg  am  drefn  yr  efengyl.  Yr  ydym 
wedi  teirnlo  Lawer  gwaith,  wedi  dechreu  casglu  yr  Hanes 
hwn,  na  buasem  wedi  ei  holi  yn  fanylach  tra  yn  fyw,  neu 
fod  ei  einioes  wedi  ei  arbed  er  mnntais  i ni  ym.gyngori  ag  ef. 
Bu  farw  o herwydd  damwain,  yn  nglofa  Stanton. 

Yn  cydweithio  ag  ef  yn  y lle  diweddaf  yr  oedd  y brawd 
David  R.  GrifBths  o amser  dechreuad  yr  achos,  ac  ni  hu  neb 
yn  fwy  ffyddlom  a chywir  nag  ef.  Yr  oedd  hefyd  yn  dduw- 
inydd  da.,  ac  yn  meddu  profiad  uchel  o bethau  yr  efemgyl. 

Yn  Wilkesbarre  yr  oedd  y brodyr  Stephen  Jon,es  a John 
T.  Gr.iífithiS.  Yr  oedd  Mr.  Jones  wedi  ei  ddewis  yn  flaenor 
yn  Hyde  Pa.rk,  a Mr.  Griffiths  yn  Bellevue;  a,c  nuae  ei  dduw- 
ioideb  a’i  brofiad  ucbel,  ei  sel  a’i  ffyddlondeb,  yn  adnabydd- 
us  i’r  rhan  fwyaf  o honom,  eto. 

Yn  Plymouth  yr  oedd  y brodyr  David  Williams,  Watkin 
Powell  a,  Jonah  Lewis.  Adnabyddid  y cyntaf  wrth  yr  enw, 
“David  Willia.ms,  Danville.”  Yr  oedd  ef  yno  amser  dech- 
reuad.  yr  achos  yn  DanvilLe,  ac  yn  un  o’r  blaeno'riaid  goreu 
fu  o fewn  cylch  y Gymanfa  hon.  Felly  hefyd  yr  oedd  y 
brodyr  eraill,  yn.  nghyd  a’r  hynaw.s  Thos.  J.  Davies,  yn 
ddiynion  da,  selog  a gweithga.r,  ac  i fesur  yn  adnabydtìus 

1 ni. 

Yn  y Dosbarth  Diebeuol  yr  ydymi  yn  caei  enwau  y brodyr 
Thomas  Griffiths  a Willia.m  Davies,  yn  Pottsville,  amser 
dechreuad  yr  a.chos.,  y cyntaf  yn  nodedig  am.  ei  dduwioldeb, 
a’r  ail  am,  ei  bwyll  a’i  feddylg.arwch.  Yn  ddiweddarach,  ac 
o fewn  ein  cof  a’n  hadnabyddiaeth  yn  y lle  hwn,  yr  oedd 
John  Lucas  a David  Williams,  yr  hwn  sydd  eto  yn  fyw,  ac 
yn  oa.rtrefu  yn  Pottsville. 

Yn  St.  C'lair  yr  oedd  Robert  Hughes  a Hugh  ei  frawd,  yn 
gystal  a’r  brodyr  a nodwyd  eisoes,  fel  rhai  ddeohreuodd 


470  HANES  CYMANFA  DWYREINBAHTH  PA. 

fiaenori  yno.  Yr  O'ödd  R.  Hughes  yn  dduwinydd  ac  yn 
gerddor  da. 

Yn  MinersYille  yr  oedd  y brawd  John  R.  Davies.  Gyda 
'ffyddlondeb  a sel  daliioidd  yr  achos  hwn  i fyny  hyd  ddiwedd 
ei  oes,  ac  w’edi  hyny  cauwyd  y capel  i fyny. 

Yn  Summit  Hdll  yr  oedd  Hugh  T.  Davies  aeth  i California, 
a Hugh  L.  D'avies  symudodd  i Süatingtoo.  William  Parry  o 
Siatington  hefyd,  yn  nghyd  a lluaws  eraill  ellid  eu  henwi, 
oeddynt  ddynion  o egrwyddorion  anrhydeddus,  a phwysau 
yn  eu  barn  ar  hob  mater.  Yr  oedd  llwyddiant  yr  achos, 
dan  amgylchiadau  anfanteisiol  iawn,  yn  ddyledus  i’w  doeth- 
ineb  a’u  cyngorion  pwyllog,  yn  gystal  a’r  gweinidogion 
galluog  fu  yn  gíwasanaethu  yn  nghylch  y Gymanfa  hon. 

Yn  y cysylltiad  hwn  mae  teyrnged  o barch  yn  ddyledus  i 
wragedd  ein  hen  íìaenoriaid  a'n  pregethwyr,  oblegid  eu 
rhinwedd  a’u  haelfrydedd  yn  y gras  o letygarwch  i groes- 
awu  gweinidO'gion  a phregethwyr  pan  ar  ymweliad  a gwa- 
hanol  ardaloedd  i bregethu.  Yr  oedd  llawer  o hyny  yn  y 
blynyddoedd  a aethant  heihio;  ac  yr  oedd  yr  ymiweliadau 
yn  cadw  dyddordeb  ac  yn  dadblygu  caredigrwydd  anghyff- 
redin.  Mae  gwi’agedd  ein  blaenoriaid  wedi  bod  ar  y blaen 
yn  y peth  hwn.  Yn  ddidrwst  a didâl,  ond  yn  unig  eu  bod  yn 
cael  y pleser  o wasanaethu  achos  Iesu  Grist.  Os  nad  oedd- 
-ynt  yn  barod  ac  awyddus  i siarad  yni  y gyfeillach,  yr  oedd- 
ynt  yn  awyddus  i wasanaethu  fel  Martha.  Lletyasant  ang- 
ylion  rai  gweithiau,  yn  ddiameuol,  a rhoddasant  groesaw  i 
flaidd  yn  nghi’oen  y ddafad  bryd  arall,  ond  gwnaethant  hwy 
y cwbl  yn  enw  yr  Iesu,  ac  ni  choilant  eu  gwobr.  Mae  rhai  o 
honynt  etO'  yn  fyw,  ond  y rhan  fwyaf  wedi  meirw;  ac  yr  yd- 
ym  yn  teimla  fod  parch  dyfnaf  y Cyfundeb  yn  dd'yledus  i’w 
coffadwriaeth. 


(írmtfa  (goffaòroriarííjol  y f arrtjròig  ®ugh  Dainrs, 

Milhra-larrr,  Jfetm’a. 


At  Egiwysi  iíetliodistiaid  Calfinaidd  yi-  Unoi  Dalaetbau  a Canada  : — 

Anwyl  Frodyr  a Chwiorydd, 

Ar  ol  gwrando  ar  adroddiad  pwyllgor  Cronfa  Gofîadwriaotliol  y Parchedig  Hugli  Davies,  pemicrfynodd  Cymanfa 
Peunsylvania  gynhaliwyd  yn  Wilkes-Barre,  Mai  26-28,  1911,  i gydymffurfio  ag  awgrymiad  Mrs.  Davies,  sef  fod  yr 
arian  gasglwyd  ac  a gesglir  i’r  groufa  lion  i’w  defnyddio  i’r  aincan  o ffurfio  cronfa  goffadwriaetliol  er  budd  pregethwyr  a 
gweinidogion  hen  a methedig  perthynol  i’r  Cyfundeb  yn  Ainerica  a Canada,  ac  fod  casgliad  blyuyddol  yn  cael  ei 
wneuthur  yn  yr  holl  eglwysi  tuagati.  Penderfynwyd  liefyd  fod  pwyllgor  y gronfa  yn  gosod  yr  amcan  hwn  gerbron  yr 
eglwysi  mewn  cylch-lythyr,  ac  yn  cadw  y gronfa  yn  ei  ffurf  bresenol  yn  agored  i danysgrifiadau  hyd  Gymanfa 
Mai,  1912. 

Liawenhai  y frawdoliaeth  pan  ddeallwyd  mai  hyn,  fel  y credai  Mrs.  Davies,  fuasaí  dymuniad  y Parciiedig  Híigh 
Davies  ei  hun,  a’i  fod  wedi  sylwi  droia  writhi  fod  gwir  angeu  am  y fath  gronfa.  Felly  yn  ycliwanegol  at  yr  amcan 
gwrsiddioi  "/rth  gychwyn  y gronfa  hon,  sef  parliau  coffadwriaeth  l‘ty wysog  a gwr  mawr’’  yn  y pwlpud  Cymreig 
Americanaidd,  wele  un  arall  o deilyngdod  diamlieuol — darparu  ar  gyfer  lienaint  a methiaut  ceniiadon  y Duw  goruchaf. 
Gan  mai  dyma  ffurf  derfynol  y gj-oufa  lion  apeliwn  yn  daer  eto  unwaith  ain  gasgliadau  ychwanegoì  a helaethach  tuagat 
yr  achos  teilwng  hwn.  Ac  ni  ddylai  y ffaith  fod  gan  rai  Cymanfaoedd  eisoes  gronfeudd  i’r  amcan  hwn  fod  yn  uu 
rheswm  dros  beidio  cyfranu  at  lion,  gau  y gellir  yn  ddiweddarach  trwy  y Gymaufa  Gyffredinol  gorphori  y rhai  hyn  yn 
un  gronfa  fawr  gref  tuagat  gynorthwyo  yr  hen  a’r  methedig  o bregethwyr  a gweinidogion  y Cyfundeb  yn  y wlad  hou  a 
Canada — “Ouid  oes  achos?” 

Anfoner  archebion  am  y symiau  a gesglir  yn  enw  Mr.  W.  R.  Williams,  Scranton,  i'r  Parch.  Ilt'gh  W.  Griffith, 
Piymouth,  Penu’a. 


Ptymouth,  Penn’a.,  Meliefin,  1911. 

C3-7f-c--û— "€  «-co-8 — T 

UŴ. 


Dros  Gymaufa  Penusylvania, 

Parch.  W.  J.  Lewis,  'j 
Mr.  James  M.  Thomas,  | 

Mr.  W.  R.  Williams,  Pwyllgor. 
Mr.  David  Moses, 

Parch.  Hugli  W.  Griffith  J 


* 


